ફક્ત સરકારી ઉપયોગ માટે 





સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


ચોથી આવૃત્તિ 
(સુયોજિત) 

પુનઃમુદ્રણ 
૨૦૧૦ 


ભાષા નિયામકની કચેરી 
ગુજરાત રાજ્ય 
ગાંધીનગર 
૧૯૯૮ 


541૨8 1ર1 1.56110 1-0 1001711 


છ ભાષા નિયામકની કચેરી 
ગુજરાત રાજ્ય 
ગાંધીનગર : (ગુજરાત) 
પિન - ૩૮૨૦૧૦ 


પ્રથમ આવૃત્તિ : ૧૯૭૧ 

બીજી આવૃત્તિ (સંવર્ધિત), - ૧૯૮૨ 

બીજી આવૃત્તિ (સંવર્ધિત)નું પુનર્મુદ્રણ - ૧૯૮૬ 
ત્રીજી આવૃત્તિ - ૧૯૯૦ 

ચોથી આવૃત્તિ ૧૯૯૬ 

(સુયોજિત) 


કિંમત રૂ. 


પ્રકાશક 
ભાષા નિયામકની કચેરી 
ગુજરાત રાજ્ય 
ગાંધીનગર : (ગુજરાત) 
પિન - ૩૮૨૦૧૦ 


મ્રસસ્‍્તાવના 


ચોથી આવૃત્તિ (સુયોજિત) વેળાએ 

રાજ્યની પ્રસ્‍થાપિત ભાષાનીતિ અનુસાર રાજ્યનો સમગ્ર વહીવટ રાજભાષા 
ગુજરાતીમાં કરવામાં સહાયક થાય અને રાજ્યભરમાં સરકારી લેખનમાં 
એકસરખી પરિભાષા અને પરિપાટી પ્રયોજવામાં અધિકારીઓ/કર્મચારીઓને 
માર્ગદર્શન અને દિશાસૂચન મળી રહે એ ઉદેશથી, ભાષા નિયામકની કચેરી 
ઉપયોગી પ્રકાશનો બહાર પાડતી રહી છે. આમાં “સરકારી લેખન-પદ્ધતિ”” 
પુસ્તક એક ખૂબ ઉપકારક પ્રકાશન છે. આ પ્રકાશનની પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૭૧ 
અને બીજી સંવર્ધિત આવૃત્તિ ૧૯૮૨માં પ્રસિદ્ધ થઈ હતી. તેનું પુનર્મુદ્રણ 
૧૯૮૬માં અને ત્રીજી આવૃત્તિ ૧૯૯૦માં બહાર પાડી. હવે આ નવી આવૃત્તિમાં 
વિષયો - પ્રકરણોને વ્વવસ્થિત ગોઠવી યોગ્ય સુધારા કરી આ સુયોજિત આવૃત્તિ 
પ્રસિદ્ધ કરતા આનંદ થાય છે. 


રાજભાષામાં વહીવટ ચલાવવામાં સરળતા રહે એ માટે આ કચેરીએ 
તાજેતરમાં આ ઉપરાંત “સરકારી લેખનવ્યવહારમાં ગુજરાતી-માર્ગદાર્શેકા'', 
“બૃહદ વહીવટી શબ્દકોશ” અને “ત્રિભાષી વહીવટી શબ્દકોશ” પ્રસિદ્ધ કર્યા 
છે. 


સરકારી લેખનવ્યવહારમાં ઉપયોગી નીવડે એવા તથા મુસદાલેખનમાં 
પત્ર, સ્મૃતિપત્ર, અર્ધસરકારી પત્ર, ઠરાવ, જાહેરનામાં, પરિપત્ર, નોંધલેખન, 
શેરો, અખબારી યાદી, જામીનખત, નિવિદા, નોટિસ, જાહેરખબર, પ્રમાણપત્ર, 
તક્તી, નિમંત્રણ પત્રિકાના નમૂના અંગે સમજ આપવા ઉપરાંત તેના નમૂના 
આ પુસ્તકમાં આપ્યા છે. હિંદીભાષી રાજ્યો સાથે પત્રવ્યવહાર કરવામાં 
માર્ગદર્શકરૂપ થાય તેવા નમૂના પણ આમાં સમાવી લેવામાં આવ્યા છે. વળી 
આ જ હેતુસર, વહીવટમાં પ્રચલિત અંગ્રેજી શબ્દોના ગુજરાતી સાથે હિંદી 
પર્યાય પણ પરિશિષ્ટ-૩માં આપ્યા છે. 
ર 


આ પુસ્તક સરકારી લેખનવ્યવહારની પરિપાટી નિશ્ચિત કરવામાં ઉપયોગી 
પુરવાર થયું છે. તેથી જ આટલા ટૂંકાગાળામાં તેના પુનઃમુદ્રણની સુયોજિત 
આવૃત્તિ કરવાની જરૂર ઊભી થઈ છે. નિવૃત્ત ભાષાનિયામક શ્રી ના. ભ. વ્યાસે 
આ સુયોજિત આવૃત્તિ તૈયાર કરવામાં પોતાનો કિંમતી સમય આપ્યો છે એ 
બદલ એમનો આભારી છું. પ્રા. શ્રી. ત્રિકમભાઈ પટેલે જોડણીને લગતી 
વિગતોને આખરીરૂપ આપવામાં મદદ કરી છે તે બદલ તેમનો આભારી છું. 


આ પુસ્તક તમામ અધિકારીઓ/કર્મચારીઓને એમની રોજિંદી કામગીરીમાં 
વધુ સહાયરૂપ થશે એવી શ્રદ્ધા છે. 


૧ લી માર્ચ ૧૯૯૬ - કાંતિલાલ વ્યાસ 
ભાષા નિયામક 


ત્રીજી આવૃત્તિની પ્રસ્‍તાવના 


રાજ્યની પ્રસ્‍થાપિત ભાષાનીતિ અનુસાર રાજ્યનો સમગ્ર વહીવટ રાજભાષા 
ગુજરાતીમાં કરવામાં સહાયક થાય અને રાજ્યભરમાં સરકારી લેખનમાં એકસરખી 
પરિભાષા અને પરિપાટી પ્રયોજવામાં અધિકારીઓ/કર્મચારીઓને માર્ગદર્શન 
અને દિશાસૂચન મળી રહે એ ઉદેશથી, ભાષા નિયામકની કચેરી ઉપયોગી 
પ્રકાશનો બહાર પાડતી રહી છે. આમાં “સરકારી લેખન-પદ્ધતિ” પુસ્તક એક 
ખૂબ ઉપકારક પ્રકાશન છે. આ પ્રકાશનની પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૭૧માં અને 
બીજી સંવર્ધિત આવૃત્તિ ૧૯૮૨માં પ્રસિદ્ધ થઈ હતી. તેનું પુનર્મુદ્રણ ૧૯૮૬માં 
બહાર પડ્યું. પરંતુ સરકારી કચેરીઓ તરફથી એની સતત માગ થતી રહી. 
વળી, આ કચેરી દ્વારા ચલાવાતા ગુજરાતી ભાષાના ઓપવર્ગોમાં તેની જરૂરિયાત 
ઊભી થતાં, ઉક્ત પુસ્તકમાં યોગ્ય સુધારા કરીને તેમજ પરિશિષ્ટ-૩માં વહીવટમાં 
પ્રચલિત અંગ્રેજી શબ્દોના ગુજરાતી તેમજ હિંદી પર્યાય આપીને આ પુસ્તક પુનઃ 
પ્રસિદ્ધ કરતાં હું આનંદ અનુભવું છું. 

રાજભાષામાં વહીવટ ચલાવવામાં સરળતા રહે એ માટે આ કચેરીએ 
તાજેતરમાં આ ઉપરાંત “સરકારી લેખનવ્યવહારમાં ગુજરાતી-માર્ગદર્શેકા'', 
“બૃહદ વહીવટી શબ્દકોશ”' અને “ત્રિભાષી વહીવટી શબ્દકોશ”” પ્રસિદ્ધ કર્યા 
છે. 


સરકારી લેખનવ્યવહારમાં ઉપયોગી નીવડે એવાં પત્ર, સ્મૃતિપત્ર, 
અર્ધસરકારી પત્ર, ઠરાવ, જાહેરનામાં, પરિપત્ર, નોંધલેખન, શેરો, અખબારી 
યાદી તથા જામીનખત, નિવિદા, નોટિસ, જાહેરખબર, પ્રમાણપત્ર, તક્તી, 
નિમંત્રણ પત્રિકાનાં ફોર્મ અંગે સમજ આપવા ઉપરાંત તેના નમૂના આ 
પુસ્તકમાં આપ્યા છે. હિંદીભાષી રાજ્યો સાથે પત્રવ્યવહાર કરવામાં માર્ગદર્શકરૂપ 
થાય તેવા કેટલાક નમૂના પણ આમાં સમાવી લેવામાં આવ્યા છે. વળી, આ 
જ હેતુસર, વહીવટમાં પ્રચલિત અંગ્રેજી શબ્દોના ગુજરાતી સાથે હિંદી પર્યાય 
પણ પરિશિષ્ટ-૩માં આપ્યા છે. 


આ પુસ્તક સરકારી લેખનવ્યવહારની પરિપાટી નિશ્ચિત કરવામાં ઉપયોગી 
પુરવાર થયું છે. તેથી જ આટલા ટૂંકાગાળામાં તેનું પુનઃમુદ્રણ પ્રસિદ્ધ કરવાની 
જરૂર ઊભી થઈ છે. 


આ પુસ્તક તમામમ અધિકારીઓ/કર્મચારીઓને એમની રોજિંદી કામગીરીમાં 
ખૂબ સહાયરૂપ થશે એવી મને શ્રદ્ધા છે. 


ગાંધીનગર - કાલિદાસ ત્રિવેદી 
૧ લી જાન્યુઆરી ૧૯૯૦ ભાષા નિયામક 


બીજી આવૃત્તિ (સંવર્ધિત)નું પુનર્મુદ્રણ 


રાજ્યની ભાષાનીતિને અનુલક્ષીને રાજ્યનો વહીવટ રાજભાષા 
ગુજરાતીમાં કરવાનું સુગમ બને અને એ સંબંધમાં સરકારી અધિકારીઓ 
તથા કર્મચારીઓને પર્યાપ્ત માર્ગદર્શન અને દિશાસૂચન મળી રહે એ 
ઉદ્દેશથી ભાષા નિયામકની કચેરી દ્વારા કેટલાંક પ્રકાશનો બહાર પાડવામાં 
આવ્યાં છે. આમાં “સરકારી લેખન-પદ્ધતિ' પુસ્તક ઘણું જ મહત્ત્વનું છે. 
આ પુસ્તકની પહેલી આવૃત્તિ ૧૯૭૧માં અને બીજી સંવર્ધિત આવૃત્તિ 
૧૯૮૨માં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી હતી. 


રાજભાષા ગુજરાતીમાં સરળ રીતે વહીવટ ચાલે એ માટે આ કચેરી 
તરફથી માર્ગદાર્શેકા, એની સંવર્ધિત આવૃત્તિ તથા પુરવણી, વહીવટી 
શબ્દકોશ અને એની પુરવણી અને સરકારી લેખન-પદ્ધતિ બહાર પાડવામાં 
આવ્યાં છે. 

આ પ્રકાશનમાં સરકારી કાર્યવાહીમાં ઉપયોગી નીવડે એવાં પત્ર, 
સ્મૃતિપત્ર, અર્ધ-સરકારી પત્ર, ઠરાવ, જાહેરનામાં, પરિપત્ર વગેરે જેવાં 
રોજબરોજનાં ઉપયોગી લખાણોના નમૂના આપવામાં આવ્યા છે. એ ઉપરાંત 
નોંધલેખન, જામીનખત, નિવિદા તથા જુદાં જુદાં પ્રમાણપત્રોના નમૂના 
આપવા સાથે ભારત સરકાર તથા હિંદીભાષી પ્રદેશની રાજ્ય સરકારો સાથે 
હિંદીમાં પત્રવ્વવહાર કરવામાં ઉપયોગી કેટલાક નમૂનાઓનો પણ સમાવેશ 
કરવામાં આવ્યો છે. વહીવટમાં સામાન્યતઃ છૂટથી વપરાતા કેટલાક અંગ્રેજી 
શબ્દોના ગુજરાતી તથા હિન્દી પર્યાય પણ તાત્કાલિક સંદર્ભરૂપે પરિશિષ્ટ- 
૩ તરીકે જોડ્યા છે. 


સદરહુ પુસ્તક, તેમાં સ્થાન પામેલી વિવિધ સામગ્રીને કારણે સરકારી 
અધિકારીઓ તથા કર્મચારીઓને વહીવટી કામકાજના પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં ખૂબ 


૭ 


જ ઉપયોગી નીવડ્યું છે. વળી, સરકારી કામકાજની પરિપાટીમાં ગુજરાતી 
ભાષાના ઉપયોગ પરત્વે તાલીમાર્થીઓને સમુચિત માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં 
પણ એ મૂલ્યવાન પુરવાર થયું છે. એટલે તો આટલા ટૂંકા ગાળામાં એની બીજી 
આવૃત્તિ (સંવર્ધિત)નું આ પુનર્મુદ્રણ પ્રસિદ્ધ કરવાનું થયું છે. 
રાજભાષા ગુજરાતીની સુદઢ પરિપાટી વિકસાવવામાં આ પુસ્તક સંબંધકર્તા 
સૌને સહાયભૂત થશે એવી આશા છે. 
ગાંધીનગર - ના. ભ. વ્યાસ, 
ભાષા નિયામક. 


બીજી આવૃત્તિની પ્રસ્‍તાવના 


ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના થઈ ત્યારથી જ વહીવટ લોકોની ભાષામાં 
એટલે કે ગુજરાતીમાં થાય એવો નિર્ણય કરી ગુજરાતી લોકાભિમુખ વહીવટનો 
પ્રારંભ કર્યા હતો. આ સંબંધમાં સરકારી અધિકારીઓ તથા કર્મચારીઓને 
માર્ગદર્શક અને મદદરૂપ બને એવી સામગ્રી વખતોવખત આ કચેરી તરફથી 
બહાર પડાતી રહી છે. 


રાજભાષા ગુજરાતીમાં સરળ રીતે વહીવટ ચાલે એ માટે આ કચેરી 
તરફથી માર્ગદર્શેકા, એની સંવર્ધિત આવૃત્તિ તથા પુરવણી, વહીવટી શબ્દકોશ 
અને એની પુરવણી અને સરકારી લેખનપદ્ધતિ બહાર પાડવામાં આવ્યાં છે. 


આમાંથી માર્ગદર્શિકાની સંકલિત સંવર્ધિત નવી આવૃત્તિ તૈયાર થઈ ગઈ 
છે. અને સરકારી લેખનપદ્ધતિની આ સંવર્ધિત આવૃત્તિ સુધારાવધારા સાથે 
બહાર પાડવામાં આવે છે. 


આ પ્રકાશનમાં સરકારી કાર્યવાહીમાં ઉપયોગી-પત્ર, સ્મૃતિપત્ર, અર્ધ- 
સરકારી પત્ર, ઠરાવ, જાહેરનામાં, પરિપત્ર વગેરે જેવાં રોજબરોજનાં ઉપયોગી 
લખાણોના નમૂના આપવામાં આવ્યા છે. એ ઉપરાંત નોંધલેખન, જામીનખત, 
નિવિદા તથા જુદાં જુદાં પ્રમાણપત્રોના નમૂના આપવા સાથે ભારત સરકાર 
તથા હિંદીભાષી પ્રદેશોની રાજ્ય સરકારો સાથે હિંદીમાં પત્રવ્વવહાર કરવામાં 
ઉપયોગી કેટલાક નમૂના પણ ઉમેર્યા છે. વહીવટમાં સામાન્યતઃ છૂટથી વપરાતા 
કેટલાક અંગ્રેજી શબ્દોના ગુજરાતી તથા હિન્દી પર્યાય પણ તાત્કાલિક સંદર્ભરૂપે 
પરિશિષ્ટ-૩ તરીકે જોડ્યા છે. 


તમામ સરકારી અધિકારીઓ/કર્મચારીઓ આનો પૂરતો ઉપયોગ કરી 
વહીવટમાં ગુજરાતી ભાષાની એકસમાન પ્રણાલી વિકસાવામાં સહયોગ આપશે 
એવી આશા છે. 


- ના. ભ. વ્યાસ. 
ભાષા નિયામક 


પહેલી આવૃત્તિની પ્રસ્‍તાવના 


સરકારી બધું કામકાજ ગુજરાતી ભાષામાં કરતા થઈ જવાની નીતિ 
રાજ્ય-સરકારે ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપનાની સાથે જ જાહેર કરી છે, જેનો 
અત્યારે સંતોષકારક અમલ થઈ રહ્યો છે. એમાં સરકારી અધિકારીઓ તથા 
કર્મચારીઓને માર્ગદર્શક અને મદદરૂપ બને તેવી સામગ્રી આ કચેરી વખતોવખત 
તૈયાર કરતી રહી છે. સરકારી લખાણોમાં પહેલાં અંગ્રેજીમાં જે લખાતું હતું તે 
ગુજરાતી ભાષામાં કેમ વ્યક્ત કરી શકાય તે બતાવતી “માર્ગદાર્શેકા'', સને 
૧૯૬૨માં બહાર પાડવામાં આવી હતી, જેની સંવર્ધિત આવૃત્તિ ૧૯૬૫માં અને 
પુરવણી ૧૯૬૯માં પ્રગટ કરવામાં આવી છે. હોદ્દા અને કચેરીઓનાં નામો 
તેમજ સરકારના નિત્યના વહીવટી કામકાજમાં વપરાતા સંખ્યાબંધ અંગ્રેજી 
શબ્દોના ગુજરાતી પર્યાય નિશ્ચિત કરી આપતો “વહીવટી શબ્દકોશ” જે પ્રથમ 
૧૯૬૫માં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો હતો, તેની પુરવણી તૈયાર કરી ગયે વર્ષે 
છપાવી બહાર પાડી છે. આ પુસ્તિકાથી એ શ્રેણીમાં એક અગત્યનો ઉમેરો થાય 
છે. નોંધ, મુસદાલેખન ઈ. ના તથા અન્ય પ્રકારનાં સરકારી લખાણોના 
માર્ગદર્શક નમૂના પૂરા પાડી, આ પુસ્તકને આગળ જણાવ્યા તે તેમજ 
સચિવાલયના વિભાગો માટે તૈયાર થયેલ “કચેરી કાર્યપદ્ધતિ' એ સરકારી 
પ્રકાશનોનું એક જરૂરની બાબતમાં પૂરક પ્રકાશન બનાવવા ઇચઠ્યું છે. 


સૌ કર્મચારી/અધિકારીઓ એનો ઘટતો ઉપયોગ કરી વહીવટી ગુજરાતી 
ભાષાની સમાન પરિપાટી ઘડવા તેમજ વિકસાવવામાં ચીવટ અને રસ દાખવશે 
એવી આશા છે. 


- અનંતરાય રાવળ 
ગાંધીનગર ભાષા નિયામક 


૨૦ 


વિષયસૂચિ 


પૃષ્ઠ 
પ્રકરણ-૧ : સામાન્ય સૂચનાઓ વૃ 
પરિશિષ્ટ - ક - સંઘની રાજભાષા નીતિ ૧૨ 
પરિશિષ્ટ-ખ-૧૯૬૦નો ગુજરાતનો રાજભાષા અધિનિયમ ૨૦ 
પરિશિષ્ટ-ગ-સરકારી પ્રયોજનો રર 

પ્રકરણ-૨ : નોંધ-પદ્ધતિ (નોંધ-લેખન) રપ 
પ્રકરણ-૩ : મુસદાલેખન-૧ (પત્ર-પદ્ધતિ) ૭૦ 

સરકારી લેખન-વ્યવહાર 

(૧) પત્ર ૭૧ 

(૨) સ્મૃતિપત્ર ૮૪ 

(૩) અર્ધ-સરકારી પત્ર ૮૬ 

પ્રકરણ-૪ : મુસદાલેખન-૨ ૯૧ 

(સરકારી લેખન-વ્યવહારમાં અન્ય સ્વરૂપો) 

(૧) કચેરી યાદો ૯૧ 

(૨) કચેરી હુકમ લ્૪ 

(૩) પરિપત્ર ૯૮ 

(૪) શેરો ૧૦૪ 

(૫) સરકારી ઠરાવ ૧૦૬ 

(૬) જાહેરનામું ૧૨૪ 

(૭) તાર ૧૩૪ 

(૮) બચત તાર ૧૩૫ 

(૯) અખબારી યાદી ૧૩૬ 


૨ 


મઝરણ-પધા 


મ્રકરણ-૬- 


મકરણ-૭ : 


ગમડરણ-હ 


( 
(૧ 
(૧ 
(ક) 
(૧) 
(૨) 
(૩ 
( 

1 


પ 


) 
૪) 
) 


પરિશિષ્ટ-૩ : 


૧૦) અખબારી નિવેદન 


૧) કાર્યસૂચિ 

૨) કાર્યનોંધ 
ધોરણસરના કેટલાક નમૂના 
જામીનખત 
તિવિદા, જાહેરખબર, નોટિસ, નમૂના, સૂચનાઓ 
જાહેરખબર 
હરાજી નોટિસ 
પ્રમાણપત્ર- 
(ક) તબીબી તપાસનું પ્રમાણપત્ર 
(ખ) કચેરી કામગીરી અંગેનું પ્રમાણપત્ર 
(ગ) પગારનું પ્રમાણપત્ર 
તક્તીઓ તથા નિમંત્રણ પત્રિકાઓ 
હિન્દીમાં પત્ર-વ્યવવહાર 
સુગમ ભાષાંતર-કેટલાક નમૂના 
અગત્યના વાક્યાંશોનો ગુજરાતી અનુવાદ 
જોડણીના નિયમો 
પ્રૂફવાચન 
કેટલાક અગત્યના શબ્દોની જોડણી 
સારલેખન 
વહીવટમાં ઉપયોગી કેટલાક 
અંગ્રેજી શબ્દોના ગુજરાતી-હિંદી પર્યાય. 


૨૨ 


૧૪૦ 
૧૪૦ 
૧૪૧ 


૧૪૩ 
૧૪૩ 
૧૪૫ 
૧૪૮ 
૧૫૧ 
ન 
૧ર 
૧૫૨ 
૧૫૭ 
૧૫૪ 
૧૫૬ 
૧૬૦ 
૨૦૦ 
ર૧૯ 
જર 
યા 
શ 


શ્વ 


પ્રકરણ-૧ 


સામાન્ય સૂચનાઓ 


આપણો દેશ સ્વતંત્ર થતાં આપણું લોકશાહી સ્વરાજ્ય શરૂ થયું. લોકો 
વડે, લોકો માટે ચાલતા એવા લોકોના રાજ્યની પહેલી શરત તેનો વહીવટ 
લોકોની ભાષામાં ચાલે એ છે. એમ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રજાને સ્વરાજ્ય આવ્યું 
છે એમ લાગે જ નહીં. દેશમાં મુસ્લિમ અને બ્રિટેશ અમલ વેળા અનુક્રમે 
ફારસી અને અંગ્રેજી રાજભાષા એટલે સરકારી કામકાજની ભાષા હતી. એ 
ભારતની આમપ્રજાની ભાષા તો ન હતી. દેશની રાજકીય પરાધીનતાની 
સમાપ્તિ સાથે આ અકુદરતી પરિસ્થિતિનો અંત આવે છે. સાર્વત્રિક પુખ્ત 
મતાધિકારવાળા આ દેશમાં સંસદ, વિધાનમંડળો, પંચાયતો વગેરે દ્વારા હવે 
રાજ્ય-વહીવટમાં લોકોની ભાગીદારી વધતાં, વારસામાં મળેલી અંગ્રેજી ભાષા 
વડે રાજ્યનું વહીવટી કામકાજ ચલાવવું વ્યવહારુ રીતે પણ અશક્ય છે. 
ભારતના સંવિધાને કલમ ૩૪૩થી સંઘની રાજભાષા હિંદી ઠરાવી છે અને કલમ 
૩૪૫થી રાજ્યોમાં સરકારી કામકાજ માટે પ્રાદેશિક ભાષાઓનો ઉપયોગ 
કરવાની છૂટ આપી છે. (જુઓ સંલગ્ન પરિશિષ્ટ-ક) 


આ પરિસ્થિતિમાં ગુજરાત રાજ્યે તેની સ્થાપનાની સાથે જ બધું સરકારી 
કામકાજ ગુજરાતીમાં કરવાની નીતિની જાહેરાત કરી છે અને રાજ્યના પહેલા 
અધિત્તિયમ (જુઓ સંલગ્ન પરિશિષ્ટ-ખ)થી ગુજરાતી અને હિંદીને રાજભાષા 
બનાવી છે. સાથે કેટલાક માન્ય અપવાદો પણ રાખ્યા છે, જે પ્રયોજનો માટે 
અંગ્રેજી ભાષાનો ઉપયોગ કરવાની છૂટ આપી છે. (જુઓ સંલગ્ન પરિશિષ્ટ- 
ગ). રાજ્ય વહીવટમાં પ્રદેશ ભાષાના ઉપયોગની પ્રક્રિયા તો સ્વરાજ પ્રાપ્તિની 
સાથે જ આરેભાઇ હતી. જૂના મુંબઈ રાજ્યે, તાલુકા-ક્ચેરીઓને પોતાનો 
વ્યવહાર તાલુકાની ભાષામાં કરવાની, જિલ્લા-કચેરીઓને જાહેર જનતાના 


પત્રોના ઉત્તર પ્રાદેશિક ભાષામાં જ આપવાના અને જેમાં અંગ્રેજીનો ઉપયોગ 
ણ! 


જ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


આવશ્યક હોય તે સિવાયની બાબતોમાં પ્રાદેશિક ભાષાનો ઉપયોગ કરવાની 
સૂચનાઓ પરિપત્રોથી ૧૯૪૮ થી ૧૯૫૫ દરમિયાન આપી હતી. એ પછી 
દ્વિભાષી મુંબઈ રાજ્યે જિલ્લા કક્ષાની તેમજ નીચેની બધી કચેરીઓને નોંધ- 
લેખન તથા પત્રવ્યવહારમાં ક્રમશઃ અંગ્રેજીને સ્થાને બનતી ત્વરાએ પ્રદેશભાષા 
ઉપયોગમાં લેવાનો આદેશ આપી આ પ્રક્રિયાને આગળ ધપાવી હતી. ગુજરાત 
રાજ્યે તેને તેથી આગળ લંબાવી રાજ્ય વહીવટની ટોચની-સચિવાલયની 
કક્ષાએ પણ ગુજરાતીનો ઉપયોગ વધારવા ઠરાવો-પરિપત્રોથી વખતોવખત 
સૂચનાઓ આપી છે. એની રૂએ, સરકારી ઠરાવો, પરિપત્રો, જાહેરનામાં, 
ખાતાકીય નમૂનાઓ (1011105), નિયમો, ફાઇલો અને દફતરોનાં શીર્ષકો 
અધિકારીઓનાં હોદા-નામ અને શાખાઓનાં નામ, ફાઇલો ઉપર નોંધવાના 
તથા પત્રવ્યવહાર માટેના ક્રમાંક, ફાઇલો પરની નોધો વગેરેમાં ખાતાઓના 
એકબીજા સાથેના આંતરિક વ્યવહારમાં તેમજ પંચાયતો સાથેના બધા વ્યવહારમાં 
હવે ગુજરાતી ભાષાનો જ ઉપયોગ કરવાનો રહે છે. 


સરકારી કામકાજમાં ગુજરાતીના ઉપયોગમાં સૌથી પહેલી આવશ્યકતા એ 
છે કે હોદ્દા અને કચેરીઓનાં નામ તથા સમગ્ર વહીવટી પરિભાષા પૂરા 
રાજ્યમાં એકસરખાં વપરાય. ગુજરાત સરકારે આ અર્થે તૈયાર કરાવેલા “બૃહદ 
વહીવટી શબ્દકોશ” તથા 'ત્રિભાષી વહીવટી શબ્દકોશ'ના પ્રકાશન અને બધી 
કચેરીમાં કરેલી તેની વહેંચણી પછી અંગ્રેજી વહીવટી શબ્દોના ગુજરાતી પર્યાય 
તે કોશમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે જ વપરાય તો આ હેતુ સરે. એ કોશના પ્રકાશન 
પછી સંબોધનાત્મક “૬” માટે “શ્રીમાન'ની સાથે 'મહાશય' અને “મહોદય', 
“0110દ01' માટે “જાહેરનામું' સાથે “અધિસૂચના' એવા કોશે પ્રસ્‍તુત 
નહીં કરેલા પર્યાયો પણ વપરાયા કરે તે ન ચાલે. વર્ષોથી પ્રચલિત હોઈ પ્રજા 
જેનાથી ટેવાઈ ગયેલી છે તેવા અંગ્રેજી શબ્દો માટે અઘરા ને અપરિચિત દેશી 
પર્યાયો બનાવવાને બદલે તે શબ્દ સરકારી કામકાજની ભાષામાં અપનાવી 
લેવાનું વલણ “વહીવટી શબ્દકોશ'માં અપનાવાયું છે. જે મુસ્લિમ હકૂમત 
વેળાના 'દીવાની', “ફોજદારી કાયદો, “ગુનો', “સજા', “વકીલ', “અસીલ”, 
'જામીન', “ખત', “દસ્તાવેજ', “સદરહુ', “સગીર” જેવા ફારસી શબ્દો અને 


સામાન્ય સૂચનાઓ ૩ 
અંગ્રેજી હકૂમત વેળાના “સ્ટેમ્પ' (51થ111[)), “સીલ' (5૯1), પુરસીસ (2100૯55) 
વગેરે જેવા અંગ્રેજી શબ્દો અત્યાર સુધી વપરાતા આવ્યા છે, તે જ રીતે 
“અપીલ', “કોર્ટ', 'જૂરી', “વિલ', 'જેલ', “પોલીસ', “કંપની” વગેરે જેવા 
અંગ્રેજી શબ્દો હવે તેના અતિ-પરિચિતપણાને લીધે ગુજરાતીમાં વાપરવામાં કશું 
ખોટું નથી. સામાન્ય વ્યવહારની ગુજરાતી ભાષામાં તો આથી વધુ સંખ્યાના 
જે ફારસી તેમજ અંગ્રેજી શબ્દો પ્રવેશી જઈ નિત્યવપરાશના બની ગયા છે તેને 
તેમાંથી કાઢી નાખવા પોસાય તેમ નથી. બધી ભાષાઓ બીજી ભાષાઓના શબ્દો 
ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં હંમેશા અપનાવતી જ આવી છે. 


આયોજિત વિકાસ અને કલ્યાણ રાજ્યના આગ્રહે હવે રાજ્યનું કાર્ય 
વિસ્તરતું જાય છે. એ પરિસ્થિતિમાં વહીવટી ભાષાનું શબ્દભંડોળ પણ વિસ્તરશે. 
ઘણા નવા અંગ્રેજી શબ્દોના ગુજરાતી પર્યાય પણ યોજવાના રહેશે. એ પ્રસંગે 
ગુજરાતી ભાષાની ખાસિયત અને સરળતા અને સુગમતાને દષ્ટિ સમક્ષ રાખી 
સમાનાર્થ ગુજરાતી શબ્દોની પડખે કૌંસમાં મૂળ અંગ્રેજી શબ્દો મૂકવા ઠીક 
રહેશે. તેથી અર્થ પરત્વે કોઇ ગોટાળો થશે નહીં. પછી એ પર્યાયોમાં બળ હશે 
તો પ્રચલેત થઇ જશે, નહીંતર તેના બદલે બીજા વધુ સારા પર્યાય યોજાશે 
અને વાપરવા માંડશે. ઉતાવળનું કામ હોય અને યોગ્ય ગુજરાતી પર્યાય તત્કાળ 
ન જડે (જો કે એમ થવાનું કશું કારણ નથી. દરેક કચેરીએ સારા અંગ્રેજી- 
ગુજરાતી શબ્દકોશની એક-બે નકલો રાખવી જોઈએ) તો ન છૂટકે તે પ્રસંગ 
પૂરતો અંગ્રેજી શબ્દ જ વાપરી લઈ બીજું બધું લખાણ ગુજરાતીમાં કરી કામ 
નભાવી લેવાય અને પાછળથી તેવા અંગ્રેજી શબ્દોના યથાર્થ ગુજરાતી પર્યાય 
માટે ભાષા નિયામકની કચેરીનું માર્ગદર્શન મેળવી શકાય. 


આજ સુધી વહીવટમાં અંગ્રેજી ભાષા પ્રચલિત રહી હોવાથી ગુજરાતીમાં 
બધું સરકારી કામકાજ કરવા જતાં કેટલાક સમય સુધી સરકારી વ્યવહારની 
અંગ્રેજી ભાષા જ સરકારી અધિકારી-કર્મચારીઓની નજર સમક્ષ રહેવાની. 
ઠરાવો, પરિપત્રો, યાદીઓ, જાહેરનામાં, પત્રો, નોંધલેખન વગેરેનું સ્વરૂપ તથા 
ભાષા એકંદરે તેના અંગ્રેજી નમૂના પ્રમાણે જ ગુજરાતીમાં રાખવાની વૃત્તિ પણ 
રહેવાની. એ બધાં સ્વરૂપનાં લખાણ ગુજરાતીમાં કેમ લખાય તે વિશે ઉદાહરણો 


૪ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
સાથે સરકારી કર્મચારીઓને જુદાજુદા પ્રકરણોમાં જરૂરી માર્ગદર્શન આપ્યું છે. 
અંગ્રેજીના શબ્દપ્રયોગો, વાક્યરચનાઓ અને કેટલીક લઢણોનું ગુજરાતી ભાષાતંર 
એટલું અક્ષરશઃ કરવું જરૂરી નથી, કે લખાણ તરજુમિયું અને ગુજરાતી તરીકે 
કઢંગુ લાગે. દરેક ભાષાને પોતાની ખાસિયત હોય છે તેથી એક ભાષાનું વકતવ્ય 
બીજી ભાષામાં ઉતારતાં તે બીજી ભાષાની ખાસિયત પ્રમાણે કરવું જોઈએ. 


નીચેના દાખલાઓમાં ડાબી બાજુનું લખાણ અંગ્રેજીનો સીધો તરજુમો છે 
અને જમણી બાજુનું લખાણ તે ગુજરાતી લાગે તે રીતે કેમ લખી શકાય તે 


દર્શાવે છે. અંગ્રેજીમાં શું હશે તે સૌ સમજી શકશે :- 


૧. સરકાર સહર્ષ ઠરાવે છે/ ૧. સરકાર ઠરાવે છે કે- 
સરકારને ઠરાવતાં આનંદ થાય 
છે કે- 
ઓછામાં ઓછા વિલંબથી શક્ય એટલું જલદી 
પુનફાળવણી માટે પ્રાપ્ય છે. ફરી ફાળવી શકાય તેમ છે. 

૪. આની વિચારણા વધુ વખત ૪. આ તરત વિચારવું ઘટે. 
મુલતવી રાખી શકાય નહીં. 

પ. ભૌતિક સિદ્ધિ ૫. (ખરેખર) થયેલું કાર્ય, 
(યોજનાના લક્ષ્યાંકની) કાર્યસિદ્ધિ 

૬. આપનું માયાળુ ધ્યાન ૬. સંવિનય આપનું લક્ષ દોરું છું. 
દોરવામાં આવે છે. 

[9. શિક્ષણ ખાતાને લાગેવળગે છે ૭. શિક્ષણ ખાતા પૂરતું 
ત્યાં સુધી 

૮. - ને સંબોધીને લખેલો પત્ર ૮. - ઉપર લખેલો પત્ર 

૯. - નો સંપર્ક સાધશો ૯. - ત ને લખશો. 

૧૦. - કરવા પગલાં લેશો. ૧૦. - કરવા તજવીજ કરશો. 


સામાન્ય સૂચનાઓ પ 


૧૧. મને એમ જણાવવાનો અનુરોધ ૧૧. સૂચનાનુસાર/આજ્ઞાનુસાર 


થયો છે કે જણાવવાનું કે- 
૧૨. આના પર વધુ પડતો ૧૨. આના પર જેટલો ભાર 
ભાર મૂકી શકાય. મૂકીએ તેટલો ઓછો. 


આ તો ઉદાહરણરૂપ થોડા નમૂના છે. વિશેષ માટે ભાષા-કચેરીના 
સરકારી પ્રકાશન “માર્ગદાર્શેકા”” માંની 971ટાટહડ, ગિ૦તટત, ગિ0પાંતલ્ત 
પ111€1% દડ 11૯ ૦5૯ 1183 9૯ વગેરે પરની નોંધો તથા તે આખી પુસ્તિકા 
વાંચવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. અંગ્રેજી રચનાને નજર સમક્ષ રાખીને 
તેને ગુજરાતીમાં ગોઠવવાનું છોડી, વક્તવ્ય પર જ ભાર મૂકી તેને ગુજરાતી 
ભાષાની પ્રકૃતિ કે ખાસિયતને માફક આવે એ રીતે લખવાનું કરતાં, અને પછી 
અંગ્રેજીમાં વિચારી તેને ગુજરાતીમાં ઉતારવાને બદલે ગુજરાતીમાં જ વિચારી 
ગુજરાતીમાં જ લખવાની ટેવ વધતાં, આ બાબતમાં કોઈ મુશ્કેલી અનુભવાશે 
નહીં. વળી “નીચે સહી કરનાર જણાવે છે” જેવી લઢણો મૌલિક ગુજરાતી 
લખાણમાં દેખાશે જ નહીં. 


સરકારી લખાણમાં વાપરવાની ભાષા પરત્વે નીચે કેટલીક વ્યવહારુ 
સૂચનાઓ આપી છે. તેના પાલનથી સરકારી કામકાજમાં ગુજરાતી ભાષાનું સ્તર 
ઊંચું જશે. 

૧. રાજ્ય-વહીવટની કાર્યક્ષમતા ઘણા પ્રમાણમાં તેના અધિકારીઓ- 
કર્મચારીઓની સ્પષ્ટ અને મુદ્દાસર લખવાની સૂઝબૂઝ ઉપર અવલંબે છે. 
લખનારના મગજમાં પોતાને શું કહેવું તે સ્પષ્ટ હોય તો તેની ભાષા પણ સ્પષ્ટ 
જ બનશે. ઉત્તર લખવાનો હોય તો આવેલ લખાણ કે તુમારનો ચોક્કસ મુદો 
કેન્દ્રમાં રાખી તેનો જ યોગ્ય ઉત્તર વાળવો અને કશી અપ્રસ્તુત વાત તેની અંદર 
આવવા દેવી નહીં. 


ર. બને તેટલું ટૂંકું લખવું. ઘણાં સરકારી લખાણ સાઇક્લોસ્ટાઇલ કરાવી 
મોકલાતાં હોય છે. એનું બિનજરૂરી લંબાણ નકલો કાઢતી વેળા તેમજ વાચન 
વેળા નાહક વધુ સમય લે. સરકારી વહીવટીતંત્રની કાર્યક્ષમતામાં સમયની 


ટ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


મહત્તા ઘણી ગણવી જોઈએ. આથી બિનજરૂરી પ્રસ્‍તાવના ટાળવી અને સીધા 
મુદાની વાત પર આવી જણાવવાની વગિત દર્શાવીને , લખાણ પૂરું કરવું. જરૂર 
લાગે તો ટૂંકા ઉત્તર પછી તેના સ્પષ્ટીકરણ કે સમજૂતી અર્થે થોડીક નોંધ લખી 
શકાય. જરૂર કરતાં કશું વધુ લખવું નહીં. “આ પરથી માલૂમ પડશે,” “આપ 
જોશો”, “વિશેષમાં જણાવવાનું કે'', ““આથી એ ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે 
કે”, “આપને માહિતી છે તે પ્રમાણે” વગેરે જેવી બિનજરૂરી ભાષા પણ બને 
ત્યાં સુધી ટાળવી. આ અંગે સભાનતા કેળવાશે તો શબ્દ અને અર્થ પરત્વે એવી 
જાગૃત સાવધાની આવી જશે કે નીચેના શબ્દ-સમૂહમાંના કાળા છાપેલા શબ્દો 
બિનજરૂરી માની તે ટાળવાનું લખનારને સૂઝી જશે. 


લખાણમાં બિનજરૂરી વિશેષણ કે ક્રિયાવિશેષણ લખવાં નહિ. દા. ત. 
સાચી હકીકત, ચોક્કસ નિર્ણય, આવશ્યક શરત, ગંભીર ભય, તીવ્ર તંગી, 
ભારે પૂર, જંગી મેદની, મોટું ટોળું, સક્રિય / કાળજીપૂર્વક / પુખ્ત વિચારણા, 
ભયંકર આપત્તિ, ગંભીર કટોકટી વગેરે. 

૩. આપણું કહેવાનું સામી વ્યક્તિ કશી ગેરસમજ વિના તરત જ સમજી 
શકે તે માટે સરકારી કામકાજની ભાષા સાદી, નિત્ય પરિચિત, સીધી અને 
સુગમ જોઇએ. તેમાં બિનજરૂરી સાહિત્યિક છટા અને શબ્દાડંબર અસ્થાને 
ગણાય. આથી વિશેષણો અને અવ્યયોના વપરાશમાં બહુ સાવધ કે કરકસરિયા 
રહેવું જોઈએ. જેમાંથી બીજો અર્થ પણ સમજવાનો સંભવ હોય એવા શબ્દને 
બદલે સ્પષ્ટાર્થ કે નિશ્ચિતાર્થ શબ્દ જ પસંદ કરવા. અઘરા, ભારેખમ અને સામા 
વાંચનારને સમજવામાં મુશ્કેલ પડે તેવા શબ્દો વપરાય નહીં. અનિવાર્ય-જરૂર 
વિના, એટલે કે સરળ કે સાદા ગુજરાતી શબ્દોથી કામ ચાલી શકે તેમ હોય 


ન્‌ 


ત્યાં અપરિચિત સંસ્કૃત કે ફારસી શબ્દો વાપરવાનો આગ્રહ રાખવો નહીં. 
“સરળ” નો અર્થ “ગ્રામ્ય” અને “શિષ્ટ” નો અર્થ “આડંબરી” 
કરવાની જરૂર નથી. સરળતા સાથે શિષ્ટતાનો મેળ શક્ય છે. 


નીચેના થોડાક નમૂનામાં ડાબી કરતાં જમણી બાજુના શબ્દો સરળ 
શબ્દોના વપરાશમાં માર્ગદર્શક થશે :- 


સામાન્ય સૂચનાઓ 
અનુગામી હપતો 
મ્રથમતઃ 


સામાન્યતયા, સાધારણતઃ 


ઉપર્યુક્ત 
અધોરેખિત 
હસ્તાક્ષર 
વિકલ્પ 
રોજ-બ-રોજનું 
પરીક્ષ્ય 
વ્યવહાર્ય 

વિશે, પરત્વે 
પ્રાપ્પ, ઉપલભ્ય 
ઘટિત 

ભવદીય 


પછીનો હપ્તો 
પ્રથમ, પહેલાં 
સામાન્ય રીતે 
ઉપરનું 

નીચે લીટી દોરેલું 
સહો 

બીજો ઉપાય 
રોજનું 

પરીક્ષાર્થી, ઉમેદવાર 
વ્યવહારુ 
સંબંધમાં 

મળી શકતું 
ઘટતું, યોગ્ય 
આપનો 


૪. વાક્યમાં દૂરાન્વયી રચના ટાળવી. એવી રચનાથી કોઈવાર લખનારે 
ધાર્યો ન હોય તેવો અર્થ સામી વ્યક્તિ કરી બેસે એવો સંભવ છે. વાક્યમાં 
જે શબ્દોને નજીકનો સંબંધ હોય તેને નજીક મૂકવા. કર્તા બને ત્યાં સુધી 
ક્રિયાપદની નજીક મુકાય તો સારું. ક્રિયાપદ કર્તાથી બહુ દૂર ન આવે તે જોવું. 
દૂરાન્વય મોટે ભાગે લાંબો સંકુલ વાક્યોમાં આવે છે. એ ટાળવા વાક્યો બને 
ત્યાં સુધી સાદાં અને ટૂંકા જ વાપરવાં. નજર સમક્ષ લાંબું અંગ્રેજી વાક્ય હોય 
તો એનું વકતવ્ય બે-ત્રણ સાદાં વાક્યમાં પ્રસ્‍તુત કરવામાં અયોગ્ય નથી. 


૫. લોકો સાથેના સામાન્ય વ્યવહારમાં કાનૂની અને ટેકનિકલ પરિભાષા 
વાપરવાની કે એની લઢણોનું અક્ષરશઃ અનુસરણ કરવાની જરૂર નથી. કાયદા 
કે નિયમોને લગતી બાબત સરળ અને સ્પષ્ટ રીતે ભાષામાં મૂકી સમજાવી 


૮ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


શકવાની આવડત સરકારી કર્મચારીઓએ કેળવી લેવી જોઈએ. કાયદાની 
ભાષામાં સર્વનામનો ઉપયોગ ઓછો થાય છે. અર્થફેરનો તમામ સંભવ ટાળવા 
એક જ વાક્યમાં તેનાં તે જ નામ, કર્તા કે કર્મ તરીકે તેમાં વપરાય છે. સામાન્ય 
સરકારી લખાણોમાં ઘટતે સ્થળે સર્વનામ વાપરવામાં વાંધો નથી. કાયદાની 
ભાષાના અંગ્રેજી 5૫તૌ ના જેવો, એવો-એવી-એવું ગુજરાતીમાં વારંવાર 
વાપરવું સારું ન લાગે. “એવો” શબ્દનો પ્રયોગ એકવાર થઇ ગયા પછી તેને 
જ માટે થતા ઉલ્લેખોમાં “તે''થી કામ ચાલી શકે. “અને/અથવા” નો પ્રયોગ 
પણ જરૂરપૂરતો જ કરવો ઠીક છે. તેને બદલે બીજું વાક્ય બનાવીને વિકલ્પ 
સ્પષ્ટ રીતે બતાવી શકાય. અંગ્રેજીમાં 1301110" અને 1દ્વાટા' વપરાય છે, તેમ 
ગુજરાતીમાં “આગલા” અને “પાછલા” વાપરવાને બદલે એ સર્વનામોમાં 
નામ જ વાપરવાં સારાં, જેથી અર્થમાં કોઈ ગોટાળો થાય નહિ. 


૬. સરકારી કામકાજની ભાષાને એક જ શૈલીની તુમારભાષા બનાવી 
દેવાની જરૂર નથી. સામાન્ય વહેવારની અને સરકારી કામકાજની ભાષા 
વચ્ચેનો ભેદ જેટલો ઓછો કરી શકાય તેટલું ઇષ્ટ, વળી, આમ જ લખાતું આવ્યું 
છે માટે તે જ રીતે લખવાની લાલચ ટાળી, સરકારી લખાણની વર્તમાન ભાષાનું 
સ્વરૂપ આપતાં અચકાવું નહીં. દરેક પત્રમાં કે નોંધમાં “ઉપર્યુક્ત વિષય 
સંબંધમાં” એવી શરૃઆત ન કરાય તો ચાલે. “મહેરબાન સાહેબ” એ 
સંબોધનને બદલે “શ્રીમાન” અને “તાબેદાર સેવક” ને બદલે “આપનો” થી 
દાર કરવા મહેરબાની થવી/થશે.'”” અથવા “કૃપાવાન થશો” 
સે બદલે કકક કરવા વિનંતી છે/કરું છું” નો પ્રયોગ થઈ શકે. “આમ 
કરવું યોગ્ય લાગશે નહીં.” એવું નોધ-વાક્ય ““આમ કરવું યોગ્ય (લાગતું) 
નથી” એ રીતે લખી શકાય. કશુંક મળી ગયું હોય ત્યારે તે જણાવવા માટે 
22434 મળવામાં (કે મળી જવામાં) છે'”' એમ ભલે અગાઉ સરકારી લખાણોમાં 
વપરાયું હોય પરંતુ એ પ્રયોગ ગેર-અર્થ ઊભો કરે તેવો હોઈ તેને બદલે “....... 
મળ્યું. (કે મળી ગયું) છે.”' એમ જ લખવું. દરેક લખાણને અંતે “........ જે 
વિદિત થાય” એ શબ્દો લખ્યા કરવાનું જરૂરી નથી. આગળ “જણાવવાનું કે” 
શબ્દો આવતા હોય તો અંતે “તે વિદિત થાય”' એ શબ્દો બિનજરૂરી ઠરે. એ 


સામાન્ય સૂચનાઓ ૯ 
પ્રયોગ ઠીક લાગતો હોય તો આગળ “જણાવવાનું” જેવા પ્રયોગની જરૂર નથી. 
પ00ા 1લહટા'1૦૯ 10 0૫1 1ટા1ટા' ના અર્થમાં “આપના પતાના 
અનુસંધાનમાં” એમ અગાઉ લખાતું હોય કે લખાતું આવ્યું હોય તો પણ તેમ 
હવે ન લખાય. એ અર્થમાં તો “આપના પત્ર સંબંધમાં” એમ જ વપરાય. 
“અનુસંધાનમાં” એ અંગ્રેજી ઊ €૦111૫દ1101 ના અર્થમાં જ, આગળના 
લખાણના અનુસંધાનના અર્થમાં જ વપરાય. 


[9. લખનાર તરફથી વ્યક્તિગત રીતે નહીં પણ આખી કચેરી કે તંત્ર 
તરફથી જણાવાતું હોય એવી ભાષામાં અંગ્રેજીનું જોઈને ગુજરાતીમાં “તમારું 
લક્ષ દોરવામાં આવે છે.” “આપે મોકલેલા વાર્ષિક અહેવાલની પહોંચ 
સ્વીકારવામાં આવે છે.”' જેવી વાક્યરચના સરકારી પત્ર-વ્યવવહારમાં વપરાતી 
જોવા મળે છે. એવી તૃતીય પુરુષ કર્મણિ રચનાઓને બદલે “તમારું લક્ષ દોરે 
છું,” “.........ની પહોંચ સ્વીકારું છું.'' જેવી પહેલા પુરુષના પ્રયોગવાળી કર્તરી 
રચના વાપરવી વધુ ઇષ્ટ છે. "12183 15 1૯છા'ાલત” માટે “વિલંબ માટે 
દિલગીર છું.” એમ જ લખવું ગુજરાતીમાં શોભશે. ક્રિયાપદોમાં બને ત્યાં લગી 
સકર્મક ક્રિયાપદો વાપરવાં ઠીક છે. “......... એમ આ કચેરીનું માનવું છે” 
કે “આ ખાતાની પ્રથા એવી છે કે” એવી રીતે લખીને એ ઉત્તર માટેની પોતાની 
વ્યક્તિગત જવાબદારીને પાછળ રાખી તંત્રને આગળ કરવાનું અધિકારી ક્યારેક 
કરી શકે. 


૮. લખાણના શબ્દોના અર્થની ચોકસાઈ અંગે અને મૂકવો હોય ત્યાં અને 
તેટલો જ ભાર મૂકવાની સાવધાની રાખવી. “ચોક્કસ”, “ઘણું”, “ખૂબ”, 
“બહુ” જેવા શબ્દો ઓછા જ અને પ્રસંગોચિત વાપરવા. નીચેના શબ્દો પણ 
તેમનો ચોક્કસ અર્થ વિચારીને અને યથાયોગ્ય અર્થ પ્રમાણે તેની પસંદગી કરીને 
સંભાળપૂવક વાપરવા જોઈએ. 

(૧) તો પણ, તેમ છતાં, અલબત્ત, જો કે 

(૨) યોગ્ય, ઉચિત, વાજબી, ઘટતું 

(૩) પ્રતિક્રિયા, પ્રત્યાઘાત, પરિણામ 


૧૦ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 

(૪) દષ્ટિ, દષ્ટિબિંદુ, દષ્ટિકોણ, અભિગમ 

(૫) બરતરફી, રૂખસદ, પાયરી-ઉતાર, મોકૂફી 

(૬) ફક્ત, માત્ર, જ, સિવાય, ઉપરાંત, વળી 

(૭) અનિવાર્ય, અવશ્ય, આવશ્યક, જરૂરી 

(૮) કેટલાક, થોડાક, કોઈકોઈ, અમુક, કાંઈ, કોઈ, કોઈપણ 
(૯) એકંદરે, સરવાળે, સમગ્રપણે, કુલ, સામાન્ય રીતે, સરેરાશ, લગભગ, 

આશરે. 

૯. દરેક વખતે બહુવચન માટે “ઓ” પ્રત્યય લગાડવાની જરૂર નથી. 
દા.ત. ત્રણ ફૂલ, બધા કલેક્ટર, ઘણાં ઝાડ, પાંચ મામલતદાર વગેરે. આમાં ફૂલો, 
કલેક્ટરો, ઝાડો, મામલતદારો લખવું રુચિકર જણાતું નથી. 


૧૦. સરકારી લખાણમાં આભાર, દિલગીરી, ખુશી, પ્રોત્સાહન, સંતોષ 
વગેરે ભાવ વ્યક્ત કરતા શબ્દો દ્વારા માનવીય તત્ત્વ પણ લાવી શકાય. સરકારી 
લખાણમાં યંત્રવત્‌ ટાઢાશ જ જોઈએ એવો કોઈ 4િયમ નથી. કશાકની પહોંચ 
સ્વીકારતાં કે કોઈ કાર્યમાં આંકડા, અહેવાલ વગેરેની મદદ મળતાં તે માટે 
આભાર દર્શાવી શકાય. કશું થઇ શકે તેમ ન હોય તો “દિલગીર છું કે આ 
બાબતમાં નિયમનો બાધ આવતો હોવાથી કશું થઇ શકે તેમ નથી” એવી ભાષા 
પ્રયોજવામાં કશું ખોટું નથી. ખુલાસો માગતા અને ચેતવણી આપતાં લખાણોમાં 
ભાષામાં કઠોરતા લાવ્યા વિના કડક સૂર વ્યક્ત કરી શકાય. 


જાહેર જનતા સાથેના પત્રવ્યવહારમાં ક્યાંય અવિનય, તોછડાપણું કે 
બિનજરૂરી કઠોરતા પેસી ન જાય તે જોવું. લોકશાહીમાં કદાચ કોઈ પ્રજાજનના 
પત્રમાં તોછડાઈ, ક્રોધ કે અધીરાઈ દેખાય, તો પણ સરકારી અધિકારીએ પોતે 
ધીરજ રાખી, ગૌરવ જાળવી, સામે શિષ્ટતા જ દાખવવી રહી, સહાનુભૂતિ કે 
સમભાવ સરકારી અધિકારી-કર્મચારીઓનો એક આવશ્યક ગુણ હોવો ઘટે અને 
તે રૂબરૂ મુલાકાત વેળા તેમજ લખાણમાં સૌજન્યરૂપે પ્રગટ થવો જોઈએ. 

૧૧. સૌથી છેલ્લી, છતાં સૌથી પહેલી મૂકવા જેવી મહત્ત્વની સૂચના એ 


સામાન્ય સૂચનાઓ ૧૧ 


છે કે સરકારી લખાણમાં વપરાતી ભાષા શુદ્ધ જોઈએ. “શુદ્ધ” એટલે વ્યાકરણની 
દષ્ટિએ ભૂલ વગરની, જોડણી, અનુસ્વાર, વિરામચિહ્નો, જાતિ, વચન અને 
વાક્યરચનાના કોઈ દોષો વિનાની. સરકારી પરિપત્રો, યાદીઓ, તુમારો વગેરે 
કચેરીઓ અને ખાતાઓ વચ્ચેના આંતરિક વ્યવહારની જ વાત છે એમ માની 
આ બાબતમાં બેદરકારી સેવવી ઉચિત નથી. સરકારી લખાણો, ઠરાવો, 
જાહેરનામાં, અપીલો, નોટિસો, પત્રોના ઉત્તરો, સરકારી પ્રકાશનો વગેરે અનેક 
રૂપમાં સામાન્ય પ્રજા સુધી પહોંચતાં હોય છે. તેથી સરકારી ભાષા પ્રમાણભૂત, 
નમૂનારૂપ અને ભાષાશુદ્ધિની દષ્ટિએ તેની ખામી કે ભૂલ કોઈ ચીંધીન શકે તેવી 
બનવી જોઈએ. આ અંગેની સૂચનાઓ પ્રકરણ-૭માં વિગતે આપી છે. 


૧૨ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


પરિશિષ્ટ- ક 


સંઘની રાજભાષા નીતિ 


(ભારતનું સંવિધાન- ભાગ-૫ (૧૨૦) ભાગ-૬ (૨૧૪) અને ભાગ-૧૭) 
ભાગ-પ 

સંસદમાં વાપરવાની ભાષા 

૧૨૦. (૧) ભાગ-૧૭માં ગમે તે મજકૂર હોય તે છતાં પણ કલમ 
૩૪૮ની જોગવાઈઓને અધીન રહીને, સંસદનું કામકાજ હિન્દી અથવા અંગ્રેજીમાં 
ચલાવવામાં આવશે. 

પરંતુ જે સભ્ય પોતાને કહેવાનું હોય તે હિન્દી અથવા અંગ્રેજીમાં બરાબર 
વ્યક્ત કરી શકતા ન હોય તેમને તેમની માતૃભાષામાં ગૃહને સંબોધવાની 
પરવાનગી યથાપ્રસંગ, રાજ્યસભાના સભાપતિ અથવા લોકસભાના અધ્યક્ષ 
અથવા તે તરીકે કાર્ય કરનાર વ્યક્તિ આપી શકશે. 


(૨) સંસદ કાયદાથી અન્યથા જોગવાઈ ન કરે તો, આ સંવિધાનના 
આરંભથી પંદર વર્ષની મુદત પૂરી થયા પછી આ કલમમાંથી “અથવા અંગ્રેજીમાં' 
એ શબ્દો કમી કરવામાં આવ્યા હોય તેમ તેનો અમલ થશે. 


ભાગ-૬ 
વિધાનમંડળમાં વાપરવાની ભાષા 
૨૧૦ (૧) ભાગ-૧૭ માં ગમે તે મજકૂર હોય તે છતાં, પણ કલમ ૩૪૮ 
ની જોગવાઈઓને અધીન રહીને, રાજ્યના વિધાનમંડળનું કામકાજ રાજ્યની 
રાજભાષા કે ભાષાઓમાં અથવા હિન્દી કે અંગ્રેજીમાં ચલાવવામાં આવશે. 
પરંતુ જે સભ્ય પોતાને કહેવાનું હોય તે, ઉપર જણાવેલી કોઇપણ ભાષામાં 
બરાબર વ્યક્ત કરી શક્તા ન હોય તેમને, યથાપ્રસંગે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ 


અથવા વિધાનપરિષદના સભાપતિ અથવા તે તરીકે કાર્ય કરનાર વ્યક્તિ તેની 
માતૃભાષામાં ગૃહને સંબોધવાની પરવાનગી આપી શકશે. 


સામાન્ય સૂચનાઓ ૧૩ 


(૨) રાજ્યનું વિધાનમંડળ કાયદાથી અન્યથા જોગવાઈ ન કરે તો, આ 
સંવિધાનના આરંભથી પંદર વર્ષની મુદત પૂરી થયા પછી આ કલમમાંથી “કે 
અંગ્રેજીમાં'' એ શબ્દો કમી કરવામાં આવ્યા હોય તેમ તે અમલી થશે. 


પરંતુ હિમાચલ પ્રદેશ, મણિપુર, મેઘાલય અને ત્રિપુરા રાજ્યના 
વિધાનમંડળોના સંબંધમાં આ ખંડ તેમાં આવતા “પંદર વર્ષ'' એ શબ્દોને સ્થાને 
“પચ્ચીસ વર્ષ” એ શબ્દો મૂકવામાં આવ્યા હોય તેમ અમલી થશે. 
સંઘની ભાષા 
સંઘની રાજભાષા 
૩૪૩. (૧) સંઘની રાજભાષા દેવનાગરી લિપિવાળી હિન્દી રહેશે. 


સંઘના સરકારી હેતુઓ માટે વાપરવાના સંખ્યાંકોનું રૂપ, ભારતીય સંખ્યાકોનું 
આંતરરાષ્ટ્રીય રૂપ રહેશે. 


(૨) ખંડ (૧) માં ગમે તે મજકૂર હોય તે છતાં, આ સંવિધાનના 
આરંભની તરત પહેલાં અંગ્રેજી ભાષા સંઘના જે સરકારી હેતુઓ માટે વપરાતી 
હોય તે તમામ હેતુઓ માટે આરંભથી પંદર વર્ષ સુધી તે વપરાવી ચાલુ રહેશે. 


પરંતુ રાષ્ટ્રપતિ સદરહુ મુદત દરમિયાન હુકમ કરીને સંઘના કોઈ પણ 
સરકારી હેતુ માટે અંગ્રેજી ભાષા ઉપરાંત હિન્દી ભાષાના અને ભારતીય 
સંખ્યાંકોના આંતરરાષ્ટ્રીય રૂપ ઉપરાંત સંખ્યાંકોના દેવનાગરી રૂપના ઉપયોગને 
અધિકૃત કરી શકશે. 


શ. હ 


મજકૂર હોય તે છતાં, સંસદ કાયદાથી તેમાં 


હ 


(૩) આ કલમમાં ગમે તે 
નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવે તે હેતુ માટે સદરહુ પંદર વર્ષની મુદત પછી 


ગ 


૧, આ ભાગની જોગવાઈઓ, નીચેની બાબતોને લગતી હોય તેટલે અંશે તે જમ્મુ અને 
કાશ્મીર રાજ્યને લાગુ પડશે. 

(૧) સંઘની રાજભાષા. 

(૨) એક રાજ્ય અને બીજા રાજ્ય વચ્ચે અથવા કોઈ રાજ્ય અને સંઘ વચ્ચે વ્યવહાર માટેની 
રાજભાષા અને 

(૩) ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયમાંની કાર્યવાહીની ભાષા. 


૧૪ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
(ક) અંગ્રેજી ભાષાનો અથવા 
(ખ) સંખ્યાંકોના દેવનાગરી રૂપનો ઉપયોગ કરવા માટે જોગવાઈ કરી 
શકશે. 
રાજભાષા માટે કમિશન અને સંસદની સમિતિ 


૩૪૪. (૧) આ સંવિધાનના આરંભથી પાંચ વર્ષ પૂરાં થયે અને 
ત્યારબાદ એવા આરંભથી દસ વર્ષ પૂરાં થયે, રાષ્ટ્રપતિ હુકમ કરીને એક 
કમિશનની રચના કરશે, તે રાષ્ટ્રપતિ નીમે તેવા અધ્યક્ષ અને આઠમી અનુસૂચિમાં 
નિર્દિષ્ટ કરેલી જુદી જુદી ભાષાઓનું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતા હોય એવા બીજા 
સભ્યોનું બનશે અને કમિશને અનુસરવાની કાર્યરીતિ તે હુકમથી મુકરર 
કરવામાં આવશે. 


(૨) કમિશનની કૃરજ :- 


(ક) સંઘના સરકારી હેતુઓ માટે હિન્દી ભાષાના ઉત્તરોત્તર અધિક 
ઉપયોગ વિશે. 


(ખ) સંઘના તમામ અથવા કોઈ સરકારી હેતુ માટે અંગ્રેજી ભાષાના 
ઉપયોગ પર નિયંત્રણ વિશે. 


(ગ) કલમ ૩૪૮ માં જણાવેલ તમામ અથવા કોઈ હેતુ માટે વાપરવાની 
ભાષા વિશે. 


ક મો ક 


(ઘ) સંઘના નિર્દિષ્ટ કરેલા એક કે વધુ હેતુઓ માટે વાપરવાના સંખ્યાંકોના 
રૂપ વિશે. 


(ચ) સંઘની રાજભાષા અને સંઘ અને કોઈ રાજ્ય વચ્ચેના અથવા એક 
રાજ્ય અને બીજા રાજ્ય વચ્ચેના વ્યવહાર માટેની ભાષા અને તેના વપરાશ 
સંબંધી રાષ્ટ્રપતિએ કમિશનને વિચારણા માટે મોકલેલી બીજી કોઈ બાબત 
વિશે, રાષ્ટ્રપતિને ભલામણ કરવાની રહેશે. 


(૩) ખંડ (૨) હેઠળ પોતાની ભલામણો કરતી વખતે, કમિશને ભારતના 
ઔઘોગિક, સાંસ્કૃતિક અને વૈજ્ઞાનિક ઉત્કર્ષનો અને બિન-હિન્દીભાષી વિસ્તારોના 


સામાન્ય સૂચનાઓ ૧૫ 
લોકોના જાહેર સેવાઓ સંબંધમાં યોગ્ય દાવાઓ અને હિતોનો ઘટતો ખ્યાલ 
રાખવો જોઈએ. 

(૪) ત્રીસ સભ્યોની બનેલી એક સમિતિ રચવામાં આવશે, જેમાંના વીસ 
લોકસભાના અને દસ રાજ્યસભાના સભ્યો હોવા જોઈશે. જેમની ચૂંટણી 
અનુક્રમે લોકસભાના અને રાજ્યસભાના સભ્યો પ્રમાણસર પ્રતિનિધિત્વ પદ્ધતિ 
અનુસાર ક્રમિક મતપદ્ધતિથી કરશે. 


(૫) ખંડ (૧) હેઠળ રચાયેલા કમિશનની ભલામણો તપાસી જોઈ તે ઉપર 
રાષ્ટ્રપતિને પોતાના અભિપ્રાય વિશે રિપોર્ટ આપવાની તે સમિતિની ફરજ રહેશે. 

(૬) કલમ ૩૪૩માં ગમે તે મજકૂર હોય તે છતાં, રાષ્ટ્રપતિ ખંડ (૫) 
માં ઉલ્લેખેલા રિપોર્ટ ઉપર વિચારણા કર્યા પછી, સમગ્ર રિપોર્ટ કે તેના કોઈ 
ભાગ અનુસાર આદેશ આપી શકશે. 


પ્રાદેશિક ભાષાઓ 
૩૪૫. રાજ્યની રાજભાષા કે રાજભાષાઓ :- 


ક્લમો ૩૪૫, ૩૪૬ અને ૩૪૭ ની જોગવાઈઓને અધીન રહીને, કોઈ 
રાજ્યનું વિધાનમંડળ તે રાજ્યમાં વપરાતી એક કે વધુ ભાષાઓને અથવા 
હિન્દીને, રાજ્યના તમામ અથવા કોઈ સરકારી હેતુ માટે વાપરવાની ભાષા 
અથવા ભાષાઓ તરીકે કાયદાથી અપનાવી શકશે. 


પરંતુ રાજ્યનું વિધાનમંડળ કાયદાથી અન્યથા જોગવાઈ ન કરે ત્યાં સુધી, 
આ સંવિધાનના આરંભની તરત પહેલાં રાજ્યની અંદર જે સરકારી હેતુઓ 
માટે અંગ્રેજી ભાષા વપરાતી હોય તે હેતુઓ માટે તે વાપરવાનું ચાલુ રહેશે. 

૩૪૬. એક રાજ્ય અને બીજા રાજ્ય વચ્ચે અથવા કોઈ રાજ્ય અને 
સંઘ વચ્ચેના વ્યવહાર માટેની રાજભાષા. 


સંઘમાં સરકારી હેતુઓ માટે વાપરવાની તે સમયે અધિકૃત કરેલી ભાષા 
એક રાજ્ય અને બીજા રાજ્ય વચ્ચે તથા કોઈ રાજ્ય અને સંઘ વચ્ચેના 
વ્યવહાર માટેની રાજભાષા ગણાશે. 


૧૪ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


પરંતુ બે કે વધુ રાજ્યો પોતાની વચ્ચેના વ્યવહારની રાજભાષા હિન્દી 
ભાષા રાખવા સંમત થાય તો, તે ભાષા તેવા વ્યવહાર માટે વાપરી શકાશે. 


૩૪૭. રાજ્યની વસ્તીના કોઈ ભાગમાં બોલાતી ભાષા સંબંધી ખાસ 
જોગવાઈ. 


રાષ્ટ્રપતિને ખાતરી થાય કે કોઈ રાજ્યની વસ્તીનો સારો એવો ભાગ, પોતે 
બોલતો હોય તેવી કોઈ ભાષા વાપરવાનું તે રાજ્ય માન્ય રાખે એમ ઇચ્છે છે, 
તો એવી માગણી થયે તે સમગ્ર રાજ્યમાં કે તેના કોઈ ભાગમાં તેઓ નિર્દિષ્ટ 
કરે તેવા હેતુ માટે તે ભાષા પણ સત્તાવાર રીતે માન્ય રાખવામાં આવે એવો 
આદેશ કરી શકશે. 


ઉચ્ચતમ ન્યાયાલય, ઉચ્ચ ન્યાયાલયો વગેરેની ભાષા 

ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયમાં અને ઉચ્ચ ન્યાયાલયોમાં અને અધિનિયમો, 
વિધેયકો વગેરે માટે વાપરવાની ભાષા. 

૩૪૮. (૧) આ ભાગની પૂર્વવર્તી જોગવાઈઓમાં ગમે તે મજકૂર હોય 
તે છતાં સંસદ, કાયદાથી અન્યથા જોગવાઈ ન કરે ત્યાં સુધી- 

(ક) ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયની અને દરેક ઉચ્ચ ન્યાયાલયની તમામ કાર્યવાહી 

(ખ) (૧) સંસદના બેમાંથી કોઈ ગૃહમાં અથવા કોઈ રાજ્યના 
વિધાનમંડળના ગૃહ કે બેમાંથી કોઈ ગૃહમાં રજૂ કરવાનાં તમામ વિધેયકો 
અથવા પ્રસ્‍તાવિક થનારા તેના સુધારાઓના, 

(૨) સંસદે કે કોઈ રાજ્યની વિધાનમંડળે પસાર કરેલા તમામ અધિનિયમોના 


અને રાષ્ટ્રપતિએ અથવા કોઇ રાજ્યના રાજ્યપાલે પ્રસિદ્ધ કરેલા તમામ 
વટહુકમોના અને, 

(૩) આ સંવિધાન હેઠળ અથવા સંસદે અથવા કોઈ રાજ્યના વિધાનમંડળે 
કરેલા કાયદા હેઠળ કાઢેલા તમામ હુકમો, નિયમો, વિનિયમો અને ઉપ- 
સિયમોના અધિકૃત પાઠો અંગ્રેજી ભાષામાં રહેશે. 


સામાન્ય સૂચનાઓ ૧૭ 

(૨) ખંડ (૧)ના પેટા-ખંડ (ક)માં ગમે તે મજકૂર હોય તે છતાં, કોઈ 
રાજ્યના રાજ્યપાલ રાષ્ટ્રપતિની પૂર્વ સંમતિથી રાજ્યમાં જેનું મુખ્ય મથક 
હોય તે ઉચ્ચ ન્યાયાલયની કાર્યવાહીમાં હિન્દી ભાષાના અથવા તે રાજ્યના 
કોઈ સરકારી હેતુઓ માટે વપરાતી બીજી ભાષાના વપરાશને અધિકૃત કરી 
શકશે. 


પરંતુ એવા ઉચ્ચ ન્યાયાલયે આપેલા કોઈ ફેંસલા અથવા કરેલા હુકમનામા 
કે હુકમને આ ખંડમાંનો કોઈપણ મજકૂર લાગુ પડશે નહીં. 

(૩) ખંડ (૧)ના પેટા-ખંડ (ખ)માં ગમે તે મજકૂર હોય તે છતાં, કોઈ 
રાજ્યના વિધાનમંડળમાં રજૂ કરેલા વિધેયકોમાં કે તેણે પસાર કરેલા 
અધિનિયમોમાં અથવા તે રાજ્યના રાજ્યપાલે પ્રસિદ્ધ કરેલા વટહુકમોમાં 
અથવા તે પેટા-ખંડના પરિચ્છેદ (૩)માં ઉલ્લેખેલા કોઈ હુકમ, ત્તિયમ, 
વિશ્તિયમ અથવા ઉપ-તિયમમાં વાપરવા માટે તે રાજ્યના વિધાનમંડળે 
અંગ્રેજી ભાષા સિવાયની કોઈ ભાષા ઠરાવી હોય ત્યારે તે રાજ્યના રાજ્યપાલના 
અધિકાર હેઠળ તે રાજ્યના રાજપત્રમાં પ્રસિદ્ધ કરેલું તેનું અંગ્રેજી ભાષામાં 
કરેલું ભાષાંતર આ કલમ હેઠળ તેનો અંગ્રેજી ભાષામાં અધિકૃત પાઠ છે તે 
ગણાશે. 
ભાષા સંબંધી અમુક કાયદાઓ કરવા માટે ખાસ કાર્યરીતિ 


૩૪૯. આ સંવિધાનના આરંભથી પંદર વર્ષની મુદત દરમિયાન કલમ 
૩૪૮ના ખંડ (૧)માં જણાવેલ કોઈ હેતુ માટે વાપરવાની ભાષા માટે 
જોગવાઈઓ કરતું કોઈ વિધેયક કે સુધારો રાષ્ટ્રપતિની પૂર્વમંજૂરી સિવાય, 
સંસદના કોઈ ગૃહમાં રજૂ કે પ્રસ્‍તાવિક કરી શકાશે નહીં અને કલમ ૩૪૪ના 
ખંડ (૧) હેઠળ રચાયેલા કમિશનની ભલામણો અને તે કલમના ખંડ 


સંવિધાન (સાતમો સુધારો) અધિશિયમ, ૧૯૫૬ની કલમ ૨૯ અને અનુસૂચિથી “અથવા 
રાજપ્રમુખ” આ શબ્દો કમી કર્યા છે. 


એજનની કલમ ૨૧થી આ કલમો દાખલ કરી છે. 


૧૮ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


(૪) હેઠળ રચાયેલી સમિતિનો રિપોર્ટ વિચારણામાં લીધા સિવાય, રાષ્ટ્રપતિ 
એવા કોઈ વિધેયકને રજૂ કરવાની અથવા એવા કોઈ સુધારાને પ્રાસ્તાવિકત 
કરવાની મંજૂરી આપશે નહીં. 


અસંતોષના નિવારણ માટેની રજૂઆતમાં વાપરવાની ભાષા 


૩૫૦. કોઈ અસંતોષના નિવારણ માટે સંઘ કે રાજ્યના કોઈ અધિકારી 
અથવા સત્તાધિકારી સમક્ષ, યથાપ્રસંગ, સંઘ કે રાજ્યમાં વપરાતી કોઈ ભાષામાં 
રજૂઆત કરવાનો દરેક વ્યક્તિને હક રહેશે. 


પ્રાથમિક કક્ષાએ માતૃભાષામાં શિક્ષણ આપવાની સગવડ 


૩૫૦-ક. ભાષાકીય લઘુમતી જૂથોનાં બાળકોને શિક્ષણની પ્રાથમિક કક્ષાએ 
માતૃભાષામાં શિક્ષણ આપવાની પૂરતી સગવડો કરી આપવા માટે દરેક રાજ્યે 
અને રાજ્યમાંના દરેક સ્થાનિક સત્તામંડળે પ્રયાસ કરવો જોઈશે અને એવી 
સગવડો કરી આપવા માટે રાષ્ટ્રપતિ, પોતાને જરૂર અથવા યોગ્ય લાગે એવા 
આદેશો કોઈપણ રાજ્યને આપી શકશે. 


ભાષાકીય લઘુમતીઓ માટે ખાસ અધિકારી 


૩૫૦- ખ. (૧) ભાષાકીય લઘુમતીઓ માટે એક ખાસ અધિકારી રહેશે. 
જેની નિમણૂક રાષ્ટ્રપતિ કરશે. 

(ર) આ સંવિધાન હેઠળ ભાષાકીય લઘુમતીઓ માટે રાખેલી સલામતીઓ 
સંબંધી તમામ બાબતોની તપાસ કરવાની અને રાષ્ટ્રપતિ આદેશ કરે તેવા 
સમયાંતરે તે બાબતો ઉપર રાષ્ટ્રપતિને રિપોર્ટ આપવાની તે ખાસ અધિકારીની 
ફરજ રહેશે અને રાષ્ટ્રપતિ એવા તમામ રિપોર્ટો સંસદના દરેક ગૃહ સમક્ષ 
મુકાવશે તેજ સંબંધિત રાજ્યોની સરકારોને મોકલાવશે. 

ખાસ નિર્દેશો 
હિન્દી ભાષાના વિકાસ માટે નિર્દેશ 


૩૫૧. હિન્દી ભાષાનો પ્રચાર વધારવાની ભારતની સંમિશ્ર સંસ્કૃતિનાં 
તમામ તત્ત્વોની અભિવ્યક્તિનું તે માધ્યમ બની શકે તે રીતે તેનો વિકાસ 


સામાન્ય સૂચનાઓ ૧૯ 


કરવાની અને તેની પ્રકૃતિને વિક્ષેપ કર્યા વિના હિન્દુસ્તાનીમાં અને આઠમી 
અનુસૂચિમાં નિર્દિષ્ટ કરેલી ભારતની બીજી ભાષાઓમાં વપરાતાં રૂપો, શૈલી 
અને શબ્દપ્રયોગો તેમાં સમાવી લઈને અને જરૂરી કે ઇચ્છવાજોગ હોય ત્યાં 
તેના શબ્દભંડોળ માટે મુખ્યત્વે સંસ્કૃતનો અને ગૌણપણે બીજી ભાષાઓનો 


જ" “ક. 


ઉપયોગ કરીને તેને સમૃદ્ધ કરવાની સંઘની ફરજ રહેશે. 


ભારતમાં અનેક ભાષાઓ છે અને તેને એકબીજાથી સંબંધ છે. 
એ આપણા માટે પરમ સૌભાગ્ય અને ગર્વની બાબત છે. આપણે 
આ બધી ભાષાઓને સમૃદ્ધ બનાવવી જોઈએ. આપણી માતૃભાષા 
સિવાયની બીજી ભાષાઓ પ્રત્યે આપણે વિરોધની ભાવના રાખવી 
જોઈએ નહીં. આ બધી ભાષાઓ યુગોથી વિક્સીને ભારતની ભૂમિમાં 
જ વૃદ્ધિ પામી છે. આમાંથી કોઈ એક ભાષાની ક્ષતિ સમગ્ર ભારતની 
ક્ષતિ છે. 





જવાહરલાલ નહેરુ 











૨૦ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


પરિશિષ્ટ - ખ 


૧૯૬૦ નો ગુજરાતનો રાજ્ય વહીવટની ભાષાઓ બાબતનો અધિનિયમ 
(સન ૧૯૬૧નો ગુજરાત અધિનિયમ ક્રમાંક ૧ લો) 


(રાજ્યપાલની મંજૂરી મેળવ્યા પછછ સન ૧૯૬૧ના ફેબ્રુઆરી 
મહિનાની ૧૫મી તારીખે “ગુજરાત રાજપત્ર”માં (અંગ્રેજીમાં) પ્રથમ 
પ્રસિદ્ધ કરેલો) 

ગુજરાત રાજ્યની વહીવટી ભાષાઓ જાહેર કરવા બાબતના અધિનિયમ 


આથી ભારત ગણરાજ્યના અગિયારમા વર્ષમાં નીચે પ્રમાણે અધિનિયમિત 
કર્યું છે :- 
ટૂંકી સંજ્ઞા, વ્યાપ્તિ અને શરૂઆત. 


૧. (૧) આ અધિનિયમને સન ૧૯૬૦નો ગુજરાતનો રાજ્ય વહીવટની 
ભાષાઓ બાબતનો અધિનિયમ કહેવો. 


ન્‌ 


(૨) તે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યને લાગુ પડે છે. 

(૩) તે તાત્કાલિક અમલમાં આવશે. 
રાજ્યના સરકારી પ્રયોજનો સારુ રાજ્યવહીવટની ભાષાઓ 

૨. દેવનાગરી લિપિવાળી હિન્દી (જેનો આમાં હવે પછી “હિન્દી' તરીકે 
ઉલ્લેખ કર્યો છે તે) અને ગુજરાતી, રાજ્યની સરકાર રાજપત્રમાં જાહેરનામું 
પ્રસિદ્ધ કરીને વખતોવખત નિર્દિષ્ટ કરે તેવાં પ્રયજનો સિવાયનાં ગુજરાત 
રાજ્યનાં સઘળાં સરકારી પ્રયોજનો માટે વાપરવાની ભાષાઓ રહેશે. 
વિધાનસભા સમક્ષ જાહેરનામાં રજૂ કરવા બાબત 

પરંતુ રાજ્યની સરકાર રાજપત્રમાં જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરીને એમ જાહેર 
કરી શકશે કે તે જાહેરનામામાં નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવે તેવાં સરકારી પ્રયોજનો 
માટે જ હિન્દી વાપરવામાં આવશે. વિધેયકો, વટહુકમો, હુકમો, ત્તિયમો 
વગેરેની ભાષા. 


સામાન્ય સૂચનાઓ ૨૧ 


૩. કલમ-ર અન્વયે કરેલાં સઘળાં જાહેરનામાં પ્રસિદ્ધ કર્યા પછી જેમ બને 
તેમ જલદી રાજ્ય વિધાનસભા સમક્ષ રજૂ કરવાં અને જે અધિવેશનમાં તે એવી 
રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યાં હોય તે અધિવેશન અથવા ત્યાર પછી તરત આવતા 
અધિવેશન દરમિયાન રાજ્ય વિધાનસભા કરે તેવા ફેરફારોને અધીન રહેશે. 


૪. કલમ-ર અન્વયે જાહેરનામાથી અન્યથા ઠરાવ્યું હોય તે સિવાય હિન્દી 
અને ગુજરાતી, રાજ્યની સરકાર રાજપત્રમાં જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરીને તેના 
સંબંધમાં ઠરાવે તે તારીખથી નીચેની બાબતો માટે વાપરવાની ભાષા રહેશે, 
એટલે કે :- 

(અ) રાજ્ય વિધાનસભામાં દાખલ કરેલાં સઘળાં વિધેયકો અથવા પ્રસ્‍તુત 
કરવાના તે સંબંધી સુધારા. 


(બ) રાજ્ય વિધાનસભાએ પસાર કરેલા સઘળા અધિનઞિયમો અને 
બંધારણની ક્લમ ૨૧૩ અન્વયે રાજ્યપાલે પ્રસ્‍થાપિત કરેલા સઘળા વટહુકમો 
અને 

(ક) બંધારણ અન્વયે અથવા સંસદે અથવા રાજ્ય વિધાનસભાએ કરેલા 
કોઈપણ કાયદા અન્વયે રાજ્યની સરકાર તરફથી કરાયેલા સઘળા હુકમો, 
નિયમો, વિનિયમો અને પેટા-નિયમો. 





રાજ્યના પ્રારંભ દિનથી જ રાજ્યના વિભાગ તથા જિલ્લા 
કક્ષાના તંત્રમાં પ્રજા સાથેનો વહીવટ ગુજરાતી ભાષામાં જ ચલાવવામાં 
આવશે અને સચિવાલય કક્ષાએ અંગ્રેજીમાં ચાલતા વહીવટનું વહેલી 


તકે ગુજરાતીમાં અને હિન્દીમાં રૂપાંતર કરવાનો સારી રીતે પ્રયાસ 
થશે. 








ડૉ. જીવરાજ મહેતા 








ર્ર સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


પરિશિષ્ટ- ગ 


સામાન્ય વહીવટ વિભાગના તા. ૨૭-૪-૧૯૭૯ના જાહેરનામા નં. 
ગસ/૩ર/૭૯/વહભ/૧૦૭૯/૯ર-ઘ-૧ થી આ અગાઉના સઘળાં જાહેરનામાં 
રદ કરીને સાથે જોડેલ અનુસૂચિમાં જણાવેલ સરકારી પ્રયોજનોને, બાકાત 
રાખવાના પ્રયોજનો એટલે કે માન્ય અપવાદો તરીકે નિર્દિષ્ટ કરેલ છે. પરિણામે 
આ પ્રયોજનો અંગે અંગ્રેજી ભાષાનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. 


જૂનો ક્રમાંક સરકારી પ્રયોજનો 
ક્ર્મ 
૧ ર૨ ૩ 


૧. ૧. ભારત સરકાર સાથેનો તેમજ ભારતીય રાજદૂતાવાસ, 
વાણિજ્ય દૂતાવાસ, કચેરીઓ, ટ્રેડ કમિશનો વગેરે સહિત 
ભારત સરકારની તાબાની કચેરીઓ સાથેનો પત્રવ્યવહાર. 


જ ર. અન્વય રાજ્યોની સરકારો સાથે તેમજ તેમના તાબાની 
ક્ચેરીઓ સાથેનો પત્રવ્યવહાર. 


૩... ૩. પરદેશી સરકારો તેમજ તેમના તાબાની ક્ચેરીઓ સાથેનો 
અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ અને તેમની કચેરીઓ સાથેનો 
પત્રવ્વહાર. 

9. ૪. સુપ્રીમકોર્ટ અને હાઇકોર્ટ સાથેનો પત્રવ્યવહાર. 
ભારતીય રિઝર્વ બેન્ક, રાષ્ટ્રિયકૃત બેંકો અનુસુચિત બેન્કો, 
અખિલ ભારતીય ધોરણે કામ કરતી બેન્કો અને વીમા 
કંપનીઓ સાથેનો પત્રવ્યવહાર. 

૧૦. ૬. વૈધાનિક નિયમો, વિનિયમો, પેટાનિયમો, હુકમો અને 
જાહેરનામાં, એડવોકેટ જનરલ તથા લોં ઓફિસરોને અથવા 
તેમના તરફથી કરવામાં આવતા સંદર્ભો. 


સામાન્ય સૂચનાઓ 


૧૭. 
ડી 


૧૭. 


ર૧; 


સ્ર્ 


૨૩. 


જપ 


ર૭. 


રહ 


૯ 


હ. 


૧૦. 


૧૧. 


વરે; 


૧૩ 


૧૪. 


પા; 


ર 


ચડ 
અંગ્રેજીમાં લખેલા અને સહી કરેલા પત્રવ્વવહારના જવાબો. 
પાસપોર્ટ અને સંબંધિત બાબતો, વિદેશીઓ સંબંધી 
અધિનિયમ, ૧૯૪૬, ભારતીય નાગરિકતા અધિનિયમ, 
૧૯૫૫, પ્રત્યાર્પણ અધિનિયમ ૧૯૦૩ અને ભાગેલા 
ગુનેગારો બાબતના અધિનિયમ ૧૯૮૧ તથા ઉક્ત 
અધિનિયમો હેઠળ ઘડેલા નિયમોને લગતો પત્રવ્યવહાર. 


વસ્તી ગણતરી, વેસ્ટર્ન ઝોનલ કાઉન્સિલ, પ્રવાસન અને 
જિલ્લા ગેઝેટિયરને લગતી સઘળી બાબતો. 


ભારત શસ્્ર અધિનિયમ અન્વયે કાઢી આપવામાં આવતા 
લાઇસન્સ, પરમિટ અને સરકારી દસ્તાવેજો. 


કાનૂની અભિપ્રાયો અને તેને લગતી કચેરી નોંધો અને 
વિધેયકો, વટહુકમો અને વિત્તિયમો અને વૈધાનિક [નિયમો 
અને જાહેરનામાના મુસદ્દા ઘડવા બાબત અને તેને લગતી 
કચેરી-નોંધો. 

સંવિધાનની જોગવાઈઓ હેઠળના કોઈપણ વિધેયકની 
ભલામણ. 

ગુજરાત રાજ્યની પ્રજા સિવાયની પ્રજા સાથે કરવાના 
ગીરો, પટા અને કરારોના દસ્તાવેજી લેખો અને અન્ય 
લેખો, જેમાં સરકાર પક્ષકાર હોય અથવા સંબંધ ધરાવતી 
હોય એવા સંબંધિત મુસદા. 

સુપ્રીમ કોર્ટમાં રોકાયેલા વકીલની ફી અને અન્ય ખર્ચનાં 
બિલો તૈયાર કરવા બાબત. 


હાઇકોર્ટે વખતોવખત કરેલા નિયમો અને હુકમોને અધીન 
રહીને દીવાની અને ફોજદારી કોર્ટમાંની કાર્યવાહીઓ. 


ચ્૪ 


૨૯ 


૪૭. 


જઃ 


પર. 


પ૩. 


પજ 


સપ. 


૫૭. 


૫૮. 


૧૭. 


૧૮. 
૧૯ 


ર૦. 


ર૧. 


ર્ર 


૨૩. 


૨૪. 


રપ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


તબીબી અધિકારીઓના અકસ્માત અહેવાલો અને તબીબી 
કાનૂની કામકાજ (મેડીકો-લીગલ વર્ક) 


ગુજરાત વિધાનસભા નિયમો અને તેના સુધારા. 


ભારતના સંવિધાનની કલમ ૧૭૪ અન્વયે વિધાનસભાને 
બોલાવતા અને તેની સમાપ્તિ અને વિસર્જન જાહેર કરતા 
રાજ્યપાલના હુકમો. 


ગુજરાત વિધાનસભામાં દાખલ કરવાના વિધેયકો અને રજૂ 
કરવાના તેના સુધારા. 


ગુજરાત વિધાનસભાએ પસાર કરેલા અને ભારતના 
રાષ્ટ્રપતિની વિચારણા માટે મોકલવા પડતા સઘળા વિધેયકોનું 
અધ્યક્ષ દ્વારા પ્રમાણીકરણ. 


ગુજરાત વિધાનસભા સચિવાલય તરફથી કાયદા ખાતા 
તરફ રાજ્યપાલ સમક્ષ સાદર કરવા માટે વિધેયકોની 
પ્રમાણિત નકલો સાથે મોકલવાના પત્રો. 

ભારતના સંવિધાનની કલમ ૨૦૦ હેઠળ વિધાનસભાની 
પુનર્વિચારણા માટે વિધેયક પાછું મોકલાવતો રાજ્યપાલનો 
સંદેશો અને સંદેશામાં ભલામણ કરાયેલ વિધેયકનો સુધારો. 
જાહેર હિસાબ સમિતિના હેવાલો, સમિતિના સભ્યોને પૂરી 
પાડવાની સામગ્રી અને સમિતિની કાર્યવાહીઓ. 

ગુજરાત વિધાનસભા સચિવાલયમાં તૈયાર કરવામાં આવતી 
વિધેયકોની પુર્વણીઓ. 


પ્રકરણ - ર 


નોંધ - પદ્ધતિ 


(નોંધ-લેખન) 

સરકારી લેખન-પદ્ધતિ એટલે સરકારી લેખન-વ્યવહાર (0ળલંદ્રાં 
€૦૧1€5૦॥6લ॥૦૦) જેમાં બે પદ્ધતિ હોય છે : (૧) નોંધ-પદ્ધતિ અને (ર) 
પત્ર-પદ્ધતિ. નોંધ-પદ્ધતિ એ સરકારી ફાઇલમાંનું અવિધિસર લખાણ છે અને 
એ નોંધ સ્વરૂપે હોઈ એને અવિધિસર નોંધ (અ.વિ.નો.) કહેવામાં આવે છે. 
પત્ર-પદ્ધતિમાં પત્રો તૈયાર કરી વિધિસર સરકારી લખાણ રૂપે મોકલાતા હોય 
છે. મુસદા-લેખનમાં અન્ય વિધિસર સરકારી લખાણનાં સ્વરૂપો સાથે પત્રોનો 
પણ સમાવેશ થાય છે. જ્યારે અર્ધ-વિધિસર એટલે અર્ધ-સરકારી લખાણ હોય 
તો એ અર્ધ-સરકારી પત્ર સ્વરૂપે હોય છે. 
નોંધ-લેખન : 

૨. વિચારણા માટેના કાગળ (વિ.મા.કા.)ના નિકાલની સરળતા કરી 
આપવા એ પરત્વે ફાઇલમાં લિખિત ટીકા-ટિપ્પણ કરવામાં આવે છે. એને 
કચેરી નોંધ એટલે અવિધિસર નોંધ એટલે અવિધિસર પુછાણ કહેવામાં 
આવે છે. 

સચિવાલય કક્ષાએ વિભાગો વચ્ચે થતાં લખાણ-પુછાણ માટે પત્ર-પદ્ધતિથી 
જુદી એવી એક નોંધ પદ્ધતિ પ્રયોજવામાં આવે છે. એક નિયમ તરીકે વિભાગોની 
અંદરોઅંદર થતાં પુછાણ અવિધિસર ગણવામાં આવે છે. એટલા માટે એને 
“અવિધિસર નોંધ” (અ.વિ.નોં) કહેવામાં આવે છે. 

૩. સચિવાલય કક્ષાએ સચિવાલયના વિભાગો વચ્ચેના કે તે વિભાગો 
હેઠળની કચેરીઓ સાથે થતા સરકારી કામકાજ અંગેના લેખન-વ્યવહારમાં 


ચ્પ 


૨૬ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
નોંધ-પદ્ધતિનો આશ્રય લેવાય છે. આ પદ્ધતિ હેઠળ કોઇ પણ બાબતમાં લખાણ 
શરૂ કરતા મૂળ વિભાગ (04ઠાં॥દ્યધ11૪ુ 10૪11110૯11) તરફથી એક વખત 
લખાણ શરૂ થયા પછી જે વિભાગ તરફ તે રવાના થાય તે વિભાગના અધિકારી 
તે લખાણની નીચે જ તેમનો જવાબ ઉમેરતા જાય છે અને આમ આખી 
અવિધિસર નોંધ (01.0.[૨.) ની ફાઇલ પાછી ફરી મૂળ વિભાગમાં આવી જાય 
છે. આવી વ્યવસ્થામાં સ્થળપ્રત રાખવાનું બિનઆવશ્યક બની જાય છે. પત્ર 
પદ્ધતિમાં બે કચેરીઓમાં બધો પત્ર-વવવહાર સાચવવાની જે બેવડી કામગીરી 
કરવી પડે છે તેમાં આમ ઘણી કરકસર થઈ વિભાગો વચ્ચે ફરતી ફાઇલ પોતે 
જ તે વિષયનું સંપૂર્ણ રેકર્ડ બને છે. 

૪. વિભાગમાં આવતાં પુછાણ સામાન્ય રીતે બે પ્રકારનાં હોય છે. 
કેટલાકમાં કેવળ કેટલીક જરૂરી માહિતી કે હકીકત મંગાવવામાં આવી હોય 
અને કેટલાકમાં કોઈ વિષયમાં નિર્દિષ્ટ વિભાગની સંમતિ, સહમતી કે વિધિસર 
વહીવટી કે કાર્યોત્તર મંજૂરી માગવામાં આવી હોય. જે તે વિભાગોનો હવાલો 
ધરાવતા મંત્રીને આખરી મંજૂરી માટે કે અન્ય પ્રકારનો આદેશ મેળવવા માટે 
કાગળો રજૂ થાય તે પહેલાં આવાં વિભાગીય પુછાણો અવિધિસર રાહે કરી 
લેવામાં આવતાં હોય છે. 

પ. વિભાગમાં પહેલીવાર આવતી અરજી કે દરખાસ્ત કે અવિધિસર 
પુછાણના કાગળો વિચારણા, નિર્ણય કે ઉત્તર અર્થે વિભાગના ઉપરી અધિકારીઓ 
સમક્ષ રજૂ કરતી વેળા જે લખાણ વિભાગની શાખા તરફથી નીચલી કક્ષાએ 
તૈયાર કરવામાં આવે તે નોંધ કે ટિપ્પણ કહેવાય. આવી નોંધથી ઉપરી 
અધિકારીને આખરી હુકમ આપવામાં ઠીક ઠીક સરળતા રહે છે. 


૬. આવી નોંધને ઠરાવેલ તબક્કામાંથી પસાર થવાનું હોવાથી અન્ય 
અધિકારીઓનાં ટીકા-ટીપ્પણ સાથે તે નાયબ સચિવ/સચિવ પાસે પહોંચે. તે 
નોંધ સાથે તથા તેમાં લેવાતા નિર્ણય સાથે સહમત થાય તો નોંધ મુજબ મુસદો 
ઘડવાની સૂચના આપે, અસંમત હોય તો તેમનું ભિન્ન મંતવ્ય પ્રગટ કરીને 
અથવા કોઈ પ્રશ્નો ઉઠાવીને તેના સ્પષ્ટીકરણ કે વધુ વિગત માટે કેસ જે તે 


નોંધ - પદ્ધતિ ૨૭ 
શાખામાં પાછો મોકલે. આ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા માટે વળી નોંધલેખન 
આગળ ચાલે. આમ, આ ક્રમ શાખા તથા અધિકારી બંને પ્રશ્ન પર સંમત ન 
થાય ત્યાં સુધી બરાબર ચાલે. તે દરમિયાન તાબાની કચેરીમાંથી કોઈ વિશેષ 
વિગત કે માહિતી મેળવીને વિચારણામાં લેવાની થતી હોય તો આ પ્રસંગે 
અવિધિસર નોંધને તે વિભાગ રોકી રાખે અને નોંધ તેમ રોક્યાની જાણ કરતી 
યાદી (અટકાયત યાદી) મૂળ વિભાગને મોકલી આપે. આવી માહિતી મળ્યે, 
તેને વિચારણામાં લીધા બાદ મૂળ નોંધ પરત્વે તજવીજ આગળ ચાલે. 


9, વિચારણા હેઠળના કાગળ સાથે શાખામાં આગળ કાર્યવાહી હાથ 
ધરતાં પહેલાં કેટલીક પૂર્વવિધિઓ પતાવવાની હોય છે. તેને લગતું આગલું 
રેકર્ડ હોય તો તે એકઠું કરી લેવાનું રહે છે. એ વિષયને લગતી ચાલુ ફાઇલ 
હોય તો તે અથવા તેમાં અન્ય કોઈ ફાઇલનો કે કાગળનો ઉલ્લેખ થયો હોય 
તો તેની પણ જરૂરી સામગ્રી એકઠી કરવાની રહે છે. આવેલ કાગળના કોઈ 
ભાગ કે તેમાંની કોઈ બાબત બીજી શાખાને સ્પર્શતી હોય તો તેને લગતો 
ઉતારો લઈ, જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે તે શાખાને મોકલી દેવાનો થાય છે અથવા 
તેવા મુદ્દાનું સમર્થન કરતાં પહેલાં સંબંધ ધરાવતી શાખા તે જોઈ જાય તેમ 
કરવાનું રહે છે. 

૮. અમુક પ્રસંગે નોધ-લેખન બિનજરૂરી ઠરે છે. આવેલ કાગળ પર 
કરવાની કાર્યવાહી સ્પષ્ટ હોય કે બહુ જ સ્પષ્ટ પૂર્વ દષ્ટાંત પર આધારિત હોય 
કે ઉપસચિવ કે નાયબ સચિવે તેવા કાગળ પરની સૂચનામાં જ સ્પષ્ટતા કરી 
હોય ત્યાં નોંધ-લેખન સિવાય સીધો મુસદ્દો મંજૂરી માટે મૂકી શકાય. એ જ 
પ્રમાણે એવા બીજા રાબેતા મુજબના પ્રસંગે નોંધ કરવાનું જરૂરી બનતું નથી. 
દા.ત. ટૂંકી મુદત માટે લીધેલી પ્રાપ્ત રજા દરમિયાન કોઈની અવેજી નિમણૂક 
કરવાનો પ્રશ્ન ન હોય ત્યારે નોંધ ન મૂકતાં કેવળ યાદી ઘડવામાં આવે છે. આ 
જ પ્રમાણે કોઈ અધિનિયમ કે નિયમ હેઠળ ઠરાવેલાં પત્રકોમાં હુકમ આપવા 
માટે જોઈતી માહિતી આવી જતી હોય તો તે બાબત અંગે નોંધ મૂકવાનું 
આવશ્યક બનતું નથી. 


ચ્૮ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 

૯. વળી, અમુક પ્રસંગે નોંધ-લેખન અતિસંક્ષિપ્ત હોવું ઘટે છે. મોટે 
ભાગે રોજબરોજ એવાં લખાણ કે અરજીઓ સરકાર તરફ મોકલાતી હોય 
છે કે જેમાં કોઈ ઉત્તર દેવાનો થતો હોતો નથી કે જેમાં તે પરત્વે કોઈ 
કાર્યવાહી કરવાની થતી હોતી નથી. આવા કાગળો પરનું નોંધલેખન પણ 
નામનું જ અને સંક્ષિપ્ત હોય છે. ““ફાઇલ કરીએ””, “માત્ર જાણ માટે” 
વગેરે જેવા શબ્દોથી કામ ચાલે. જેની નોંધ લેવામાં આવતી નથી તેવી 
સામૂહિક ફરિયાદ કે નિવેદન, મોકલાતી અગ્રિમ નકલ, યોગ્ય સરકારી રાહે 
ન આવેલું લખાણ અને નનામી અરજી વગેરે આ પ્રકારનાં લખાણો છે. 
એવા કાગળો પર પણ “કશું કરવાપણું નથી.” અથવા “યોગ્ય રાહે 
મળતી અરજીની રાહ જોઈએ”' તેમ લખવું પર્યાપ્ત થાય. તાબાના ખાતાના 
અધિકારીઓને સોપાયેલી સત્તાની રૂએ કાર્યવાહી કરવા તેઓ સમર્થ હોય 
તેમ છતાં પુછાણ થતું હોય તેવા કેસોમાં પણ, સરકારની કે વહીવટી 
વિભાગની મંજૂરી આવશ્યક કે અપેક્ષિત નથી તેમ સૂચવીને, તે તે અધિકારીને 
તેમના હસ્તક રહેતી સત્તાનો પૂરો ઉપયોગ કરવાનું સૂચવતી ટૂંકી નોંધ 


મૂકી કેસોનો નિકાલ કરી શકાય છે. 


૧૦. શાખાની નોંધમાં સામાન્ય રીતે વિચારણા હેઠળનો કાગળ તદન 
સ્પષ્ટ અને આત્મનિર્ણાયક હોય તે સિવાય કેસની ટૂંકી હકીકત, અધિકારીને 
નજર નાખતાવેંત તે કેસનો ખ્યાલ આવે તે હેતુથી આપવાનું જરૂરી બને છે, 
કારણ તેમની પાસે આવી ઘણી ફાઇલો આવતી હોય અને તેમને દરેકને વિગતે 
વાંચી જવાનો સ્વાભાવિક રીતે પૂરતો સમય ન હોય. કેસ લંબાણભર્યો, ઠીક 
ઠીક ચર્ચાયેલો જટિલ પ્રકારનો હોય, ત્યાં અધિકારી પોતે પણ સંક્ષેપ રજૂ 
કરવાની સૂચના આપે છે. આવી હકીકતનું બયાન ખૂબ ટૂંકમાં અને મૂળ 
લખાણના ૧/૩ ભાગમાં થવું જોઈએ. તે મુદ્દાસર હોવું જોઈએ અને નિર્ણય 
માગતો મુદ્દો બરાબર પ્રકાશમાં આવે તેમ રજૂઆત થવી જોઈએ. આમ, 
કાગળના નિકાલની સરળતા ખાતર લખાતી નોંધમાં નિર્ણય માટે તારવાતા મુદા 
બરાબર છે કે કેમ અને કાઢેલા મુદ્દાનો નિર્ણય થતાં કેસનો પૂરેપૂરો (નિકાલ 


નોંધ - પદ્ધતિ ર૯ 


જે દ 


થઈ શકશે કે કેમ તેનો નોંધ-લેખકે પૂરો વિચાર કરીને મુદ્દા તારવવા જોઈએ. 


ગ 
ર 


વળી, એમાં એ જાતના અગાઉ જેનો નિકાલ થયો હોય તેવા પૂર્વદષ્ટાંત 
(ગિટ્ટ્ટતંલા15) જો બંધબેસતા થતા હોય તો તેનો નિર્દેશ કે ઉલ્લેખ નોંધ- 
લેખક કરે, ને તેને આધારે નિર્ણય માટે બે ત્રણ વિકલ્પ પણ સૂચવે. તેમાં પોતાને 
ઈષ્ટ લાગતો વિકલ્પ બતાવે, અને છેલ્લે ““આજ્ઞાર્થે'' લખી ઉપરી અધિકારીનો 
નિર્ણય માગે. 


૧૧. નિર્ણયાર્થે ઉપસ્થિત થતા આ મુદ્દા આ પ્રકારના હોઈ શકે : (૧) 
સ્વતંત્ર (ર) મુખ્ય અને આનુષંગિક તથા (૩) વૈકલ્પિક. સ્વતંત્ર મુદ્દો એટલે 
બીજા કોઈ મુદ્દા પર આધાર ન રાખતો હોય તેવો મુદ્દો, દા.ત. “ક” ને અમુક 
પાયરીમાં, અમુક પગારે, કાયમ કરવો કે કેમ ? મુખ્ય તથા આનુષંગિક, એ 
સાપેક્ષ રીતે વિચારતા મુદ્દા છે. એકની ઉપસ્થિતિમાં બીજો આનુષંગિક બને છે. 
દા.ત. મુંબઈ રાજ્યના અમુક કાયદા, જાહેરનામાથી આ રાજ્યને લાગુ કરવા 
કે કેમ ? આ મુખ્ય મુદો થયો. એ મુદ્દાનો નિર્ણય હકારમાં થાય તો ભાષાંતરકારોની 
જગ્યાઓ મંજૂર કરવાનું જરૂરી થશે કે કેમ તે આનુષંગિક મુદ્દો થયો. વૈકલ્પિક 
મુદ્દો એટલે અમુક મુદો મંજૂર ન થતાં બીજો જે મુદ્દો મંજૂર થવાનું જણાવવામાં 
આવે તે. દા.ત. “ક” ની ખાલી પડતી જગ્યાએ “ખ” ની અવેજી નિમણૂક 
કરવી કે કેમ ? અને આવી નિમણૂક કરવાનું ઈષ્ટ ન હોય તો “ક” નો ચાર્જ 
“ખુ” ને આપવો કે કેમ ? તે વૈકલ્પિક મુદો થયો. નોંધમાં એકથી વધુ મુદા 
હોય તો મુદ્દાની અગત્યની દષ્ટિએ તથા હુકમ આપવામાં સરળતા રહે તે રીતે 
મુદ્દાનો ક્રમ ગોઠવવો. 


૧૨. મુદ્દાની તારવણી પછી નિર્ણય પર આવવા માટેનાં સાધક-બાધક 
કારણોનું, એટલે કે માગણી સમર્થન કરવા યોગ્ય હોય તો તે માટેનાં અને 
તે ટકી શકે તેમ ન હોય તો તે માટેનાં કારણોનું, સ્પષ્ટ અને તર્કસંગત 
નિરુપણ કરવું ઘટે. આના સમર્થનમાં જે કાયદા, નિયમ કે સ્થાયી હુકમનો 
આધાર મળતો હોય તે ટાંકીને તે પછી કોઈ પૂર્વદૃષ્ટાંત કે સામ્યદર્શક હકીકત 


૩૦ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
હોય તો તે દર્શાવી શકાય. આમ, આવેલ લખાણમાં પ્રકટ થયેલ અભિપ્રાય 
કે થયેલ માગણીનું દર્શન કરાવી, નોંધ-લેખકે પોતાની સૂઝ અને શિયમોની 
જાણકારી મુજબ અભિપ્રાય આપવાનો રહે. આમ, કેસના ગુણદોષ મુજબ 
નિર્ણય પર આવવાનું થાય. જ્યાં સરકારના સ્વવિવેકનો પ્રશ્ન હોય ત્યાં તેમ 
કરવા “સરકાર મુખત્યાર છે” કે “સરકારને છૂટ છે” એ મતલબની નોંધ 
પણ ઉમેરી શકાય. 


આમ, કોઈ વિષયના અનેક મુદ્દા હોય અને તે પ્રત્યેક પર સ્પષ્ટ હુકમ 
મેળવવાનું જરૂરી હોય ત્યારે તે પ્રત્યેક મુદાને નોંધનો વિષય બનાવવો જોઈએ. 
આમ થતાં ઘણીવાર એવું બને છે કે વિચારાધીન કાગળના 1નિકાલ મટે 
આવશ્યક તમામ માહિતી રજૂ કરવા જતાં તે ભારેખમ થઈ જાય છે તથા 
ક્યારેક વિચારવાનો મુદ્દો અસ્પષ્ટ બની જાય છે. આમ ન થાય તે માટે જરૂર 
જણાય તો આવી માહિતીને અલગ પરિશિષ્ટ કે પત્રકના રૂપમાં નોંધના 
અંતભાગે જોડી શકાય. અતિ વિસ્તારી નોંધ-લેખન દોષ ગણાય. એ જેટલું 
મુદાસર અને સંક્ષેપમાં હોય એટલું સારું. 

નોંધ-લેખનમાં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ હોવો જરૂરી છે :- 

૧. નોંધ-લેખનની શરૂઆત “સાદર રજૂ”, “સવિનય રજૂ” એવા 
વાક્યથી કરવી અને નોંધ પર કચેરીનું ટૂંકું નામ અને શાખાનું નામ દર્શાવવું. 


ર. નોંધ-લેખનમાં રજૂ કરેલી તમામ બાબતો સાચી અને મુદ્દાસર હોવી 
જોઇએ. 

૩. વિચારણા માટેના કાગળમાં કોઈ ખોટી રજૂઆત કરેલી હોય તો તે 
નોંધ-લેખનમાં જણાવી તે અંગેના પુરાવા મેળવી તથ્ય વગરના આક્ષેપો હોય 
તો તે અંગે યોગ્ય સૂચન લખવું જરૂરી છે. 

૪. વિચારણા માટેના કાગળ બાબત કોઈ નિયમ હેઠળ કાર્યવાહી કરવાની 
હોય તો નિયમ અને કાયદાના આધાર ટાંકી ખરેખર શું કરવાપાત્ર છે તે અંગે 
નોંધમાં સ્પષ્ટતા કરવી. 


નોંધ - પદ્ધતિ ૩૧ 

૫. સરખા જ કિસ્સાઓમાં અગાઉ જે નિર્ણય લખવામાં આવ્યો હોય તે 
અંગેનો ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ. 

૬. જે હકીક્ત અગર મુદ્દાઓ અંગે સરકારી હુકમોની જરૂર હોય તે 
મુદાઓનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નોંધ-લેખનમાં કરવો જોઈએ. 

9. આગળની કાર્યવાહી અંગેનું સ્પષ્ટ મંતવ્ય રજૂ કરવું જોઈએ. 

૮. નોંધ-લેખનમાં નાના ફકરામાં એકે એક મુદો ધ્યાનમાં આવે તે પ્રમાણે 
નોંધ નાના ફકરામાં શક્ય હોય ત્યાં સુધી વહેંચી દેવી જોઈએ. 


૯. નોંધ-લેખનમાં લાંબા વાક્યો અથવા બિનજરૂરી શબ્દપ્રયોગો ટાળવા 
અને અલંકારિક ભાષામાં નોંધ લખવી નહીં. 


*%૦ ક ૦ જ ક € દ કે 
૧૦. નોંધ-લેખનમાં સૂચનો અને કાયવાહીની પદ્ધતિ દશાવી શકાય. પરતુ 
નોંધ-લેખનમાં અંગત અભિપ્રાય આપી શકાય નહીં. 


૧૧. નોંધ સુવાચ્ય અક્ષરોમાં લખવી જોઈએ. 

૧૨. નોંધ પૂરી થયે નોંધ-લેખકે જે અધિકારી સમક્ષ નોંધ રજૂ થતી હોય 
તેને “આજ્ઞાર્થે સાદર”' એમ લખવું. 

૧૩. નોંધ-લેખકે નોંધની નીચે પોતાની ટૂંકી સહી નોંધની ડાબી બાજુના 
ખૂણે કરવી અને પૂરી તારીખ નાખવી. 

૧૪. પછી નોંધના હાંસિયામાં જે અધિકારી/અધિકારીઓ સમક્ષ મંજૂરી 
અર્થે નોંધ રજૂ થતી હોય તેમનો હોદો નિર્દિષ્ટ કરવો જોઈએ. 

૧૫. આદેશ આપનાર અધિકારી નોંધમાં જમણી બાજુએ પોતાની સહી 
કરશે. 

૧૬. છેલ્લે ઉપરી અધિકારીએ આપેલી સૂચના મુજબ નોંધ લેખક યોગ્ય 
મુસદ્દો મૂકશે. 

આ લેખન-પ્રકારના કેંટલાક નમૂના આ સાથે આપ્યા છે. 


૩ર 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
નમૂનો-૧ 
હિતનિધિમાંથી રાહત આપવા બાબત. 
ગુ. રા. સૈ.ના. અને વિ. બોર્ડ, 
અમદાવાદ. 
સાદર રજુ 
૧. હિતનિધિમાંથી .................... ને મદદ આપવા અંગે કલેક્ટર 
અને પ્રમુખ, જિલ્લા સૈનિક, નાવિક અને વિમાનીઓના બોર્ડ .................. નો 
સડ. :-043222)25738233223223 નો પત્ર નં. .......................... જોવા વિનંતી. 
ર. આ અરજદાર લશ્કરમાં ........................... વ 
માસની સેવા બજાવનાર ભૂતપૂર્વ સૈનિક .............. નું/ ની સંતાન/ વિધવા 
છે. 


૩. ગુણ આપવાની સુધારેલી પદ્ધતિ અનુસાર જરૂરી બનતા ઓછામાં 
ઓછા ગુણ સામે અરજદાર .............................- ગુણ (- ટકા) મેળવે 
છે અને એ રીતે હિતનિધિમાંથી મદદને પાત્ર ઠરે છે. 


૪. એક વર્ષ સુધી માસિક રૂ. ................. (અંકે રૂપિયા ................ )ની 
નિર્વાહ ગ્રાન્ટ ચાલુ રાખવાની કલેક્ટરે ભલામણ કરી છે. 


૫. આ સંજોગોમાં અનુમતિ આપવામાં આવે તો તા. ..................... 
થી એક વર્ષ સુધી હિતનિધિમાંથી માસિક રૂ. ................. (અંકે રૂપિયા 
2 )ની રાહત મંજૂર કરીએ. 


હિતનિધિમાંથી નાણાં મળી શકે તેમ છે. 
આજ્ઞાર્થે સાદર 
(ટૂંકી સહી તારીખ સાથે) 
સચિવ (સહી) 


નોંધ - પદ્ધતિ ૩૩ 
નમનો-ર 
ર જે 


વ. અને પ. વિ/ક 
વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલની મંજૂરી અને પ્રકાશન 


સાદર રજૂ 
ર. મુખ્ય વન સંરક્ષકશ્રીએ ................. નો વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણ અંગેનો 


વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ મોકલ્યો છે. એકંદરે અહેવાલ બરાબર છે. પરંતુ 


€ ક્‌ ક 


નિષેધ કાળ વિશેના ફકરામાં ભૂતપૂર્વ સૌરાષ્ટ્ર રાજ્ય અને ભૂતપૂર્વ મુંબઈ 


ટૂ 
ક. જ. 


રાજ્યનો જે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તેને બદલે વિસ્તારનું વર્ણન કરવું ઠીક 
જણાશે. આ પ્રમાણે કરવા મુ.વ.સં. ને જણાવીએ. 
૩. બીજું, નીચે પ્રમાણેનાં અન્ય પ્રાણીઓનો શિકાર કરવામાં આવેલ 
કે તેમને મારી નાખવામાં આવેલ કે તે મરણ પામેલ- 
સિંહ - 
દીપડા- 
રીંછ - 
પણ જે ચામડાં મળ્યાં છે તેની વિગતો નીચે મુજબ દર્શાવવામાં આવી છે- 
સિંહ - 
દીપડા- 
આ ઉપરથી જણાશે કે .................. દીપડાંનાં ચામડાં મળ્યાં જણાતાં 
નથી અતે ...-.ી કલકલ રીંછનું ચામડું પણ મળ્યું જણાતું નથી. 
આ વિશે સ્પષ્ટીકરણ કરવા મુ.વ.સં. ને જણાવીએ. 
૪.ત્રીજું, વન્ય પ્રાણી સપ્તાહ દરમિયાન નિબંધ અને ફોટોગ્રાફી 
હરીફાઈઓ યોજવામાં આવેલી. તો તેનાં શાં પરિણામો આવેલાં અને 
વિજેતાઓની શી કદર કરવામાં આવેલી તે વિગતો દર્શાવવી જરૂરી 
જણાય છે. આ વિગતો દર્શાવવા મુ.વ.સં. ને જણાવીએ. 
પત્રનો મુસદ્દો સાદર રજૂ 
(ટૂંકો સહી) 
ઉ.સ. (સહી) 
ના.સ. (સહી) 


ગ્૪ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
દિવસ ૮માં સ્પષ્ટતા કરે તેવી વિનંતી 
મુસદો સુધાર્યો છે. (સહી) 
મુસદદાની ટાઇપ-નકલો સહી અર્થે સાદર 
(ટૂંકી સહી) (સહી) 
ઉ.સ. 


મુ.વ.સં. શ્રીની કચેરીનો પ્રત્યુત્તર - પત્ર રૂપે 
સવિનય જણાવવાનું કે-' 


(૧) નિષેધ કાળ અંગેની સૂચના મુજબ અહેવાલના પાનાં નં. 
પ 0ેર020 પર સુધારો કરી પરત કરવામાં આવે છે. 


(૨) પ્રાણીઓની સંખ્યા તથા ચામડાંની સંખ્યા વચ્ચેના તફાવત 
બાબત હકીકત નીચે મુજબ છે :- 


શિકાર પરવાના હેઠળ મારવામાં આવેલ પ્રાણીઓનાં ચામડાં સરકારી 
ટ્રોફી ગણાતાં નથી. તેથી તેનાં ચામડાં મળી શકે નહીં. મરણ પામેલ 
પ્રાણીઓનાં ચામડાં જો સારી સ્થિતિમાં મળી શકેલ હોય તો જ તે શિકાર- 
શેષ હ્રોફી) તરીકે અહીં આવે છે. મરણની માહિતી મોડી મળવાથી અગર 
ચોમાસાની ત્રદ્તુ હોવાથી આવાં ચામડાં તરત બગડી જાય છે, એટલે ટ્રોફી 
મેળવી શકાતાં નથી. રીંછનો શિકાર મોટા શિકાર-પરવાના હેઠળ થયો હતો 
એટલે તેનું ચામડું સરકારી- શેષ (્રોફી) તરીકે મળ્યું નથી. 

(૩) વન્ય પ્રાણી સપ્તાહ અંગેની હરીફાઈઓ વિશે- 


તિબંધ-હરીફાઈની વિગત હવે ઉમેરીને ફકરા નં ....... માં મોકલવામાં 
આવી છે. ફોટોગ્રાફી - હરીફાઇ યોજવામાં આવેલ પરંતુ તે માટે 
સંતોષકારક પ્રવેશ-પત્રો નહીં આવતાં, તે પડતી મૂકવામાં આવેલી. આથી 
તેનો ઉલ્લેખ અહેવાલમાં કરેલ નથી. 


નોંધ - પદ્ધતિ ગ્પ 
ઉપરની હકીકતે સુધારેલા અહેવાલનું પ્રકાશન કરાવવા યોગ્ય થવા 
વિનંતી છે. 
સહી.- 
મુ. વ. સં. 
ગુજરાત રાજ્ય.” 
વ. અને પ. વિ./ક. 
આ વિભાગની તા. .......................... ની નોંધ અન્વયે સાદર રજૂ. 


મૂળ અહેવાલમાં “નિષેધ કાળ” અંગેના ફકરામાં સૂચવ્યા પ્રમાણે 
સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. તેમ કરતાં મૂળ ફકરામાં જે હાથી, ઘોરાડ, 
ગુલાબી માથાવાળી બતક, સફેદ પાંખવાળી વુડડક અને મોરનો ઉલ્લેખ 
કરવો રહી જવા પામેલ તેનો ઉમેરો કરી લેવામાં આવેલ છે. મોર રાષ્ટ્રીય 
પક્ષી હોઈ તેનો સિષેધ કાળ સમગ્ર રાજ્યમાં સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન હોવો 
જોઈએ એમ માનવાને કારણ છે. એટલે મોર અંગે તે પ્રમાણે જણાવીએ. 
બાકી વાર્ષિક અહેવાલ બરાબર હોઈ તેને મંજૂરી આપીએ. 


(ટૂંકો સહી) 
ટૂંકી નોંધ ટાઇપ કરીને મૂકશો. 
ઉ.સ. (સહી) 
સાદર રજૂ 
૨. મુખ્ય વનસંરક્ષકશ્રી તરફથી ૧૯ ........... નો વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણ 


અંગેનો વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવેલ છે. વાર્ષિક 
વહીવટી અહેવાલમાં જે માહિતીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે તેની 
અનુક્રમણિકા પાના ....................... પર જોવા વિનંતી છે. 

૩. પહેલો અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવેલો ત્યારે નિષેધ-કાળ 
દરમિયાન મરણ પામેલાં યા તો શિકાર કરવામાં આવેલાં પ્રાણીઓ અને 
વન્ય પ્રાણી સપ્તાહ દરમિયાન જે નિબંધ અને ફોટોગ્રાફીની હરીફાઇઓ 


૩૬ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


યોજવામાં આવેલી, તે વિશે આ વિભાગના તા .................... ના પત્ર 


અન્વયે અમુક સ્પષ્ટીકરણ માગવામાં આવેલ. મુખ્ય વનસંરક્ષકશ્રીએ 
તેમના તા. .............. ના પત્ર નં .............. અન્વયે જરૂરી સ્પષ્ટીકરણ 
કરેલ છે. તેમાં મૂળ અહેવાલમાં નિષેધ કાળ અંગેના ફકરામાં સૂચવ્યા 
પ્રમાણે સુધારો કરવામાં આવેલ છે. પરંતુ તેમાં સુધારો કરવાથી, મૂળ 
ફકરામાં હાથી, ઘોરાડ, ગુલાબી માથાવાળી બતક, સફેદ પાંખવાળી 
વુડડક અને મોરનો ઉલ્લેખ કરવો રહી જવા પામેલ છે. આ સંજોગોમાં 
મોર સિવાયનાં પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓનો ઉમેરો યોગ્ય સ્થળે કરવામાં 
આવેલ છે. જ્યારે મોર રાષ્ટ્રીય પક્ષી હોઈ તેનો રિષેધ કાળ સમગ્ર 
રાજ્યમાં સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન હોવો જોઈએ, એમ માની તે પ્રમાણે 
સુધારો કરવામાં આવેલ છે. ઉપર પ્રમાણેના સુધારા સાથેનો વાર્ષિક 
વહીવટી અહેવાલ બરાબર હોઈ તેને સરકારની મંજૂરી મળ્યા બાદ 
પ્રસિદ્ધ કરીએ. 


(ટૂંકી સહી) 
ના. સ. 


અહેવાલ ગુજરાતીમાં ભાષાંતરના રૂપમાં છે. આ હેવાલ તૈયાર 
કરનાર અધિકારી અને વન ખાતાના વિજ્ઞાપન અધિકારી રૂબરૂ, સૂચના 
માટે આવી જાય. 


(સહી) 
નાયબ સચિવશ્રીએ વડોદરા મુકામે આની ચર્ચા કરી છે. સુધારેલ 
અહેવાલની રાહ જોઈએ. 


(ટૂંકી સહી) 
વ. અને પ.વિ./ક. 
સાદર રજૂ 
મુ. વ. સંરક્ષકશ્રીએ તેમને સૂચના આપ્યા મુજબ વન્ય પ્રાણી 
સંરક્ષણનો ૧૯ ............ નો વાર્ષિક અહેવાલ વર્ણનાત્મક રૂપે ફરીથી 


તૈયાર કરીને (બે પ્રત) સરકારની માન્યતા અર્થ સાદર કરેલ છે. 


નોંધ - પદ્ધતિ ૩૭ 


અહેવાલ તપાસતાં રૂ. .................. પર ખાસ ખર્ચના સરવાળામાં 
552325: બતાવ્યા છે, તે બરાબર નથી, ખરો આંકડો રૂ. ................... 
છે. તેથી તેમાં જે છેલ્લે ...................... નો આંકડો છપાયેલો છે તે ભૂલથી 


છપાયેલો જણાય છે. આ ભૂલ અત્રે સુધારી લઈએ. બાકીનો અહેવાલ 
બરાબર હોય તેમ જણાય છે. તેને પ્રસિદ્ધ કરવાની મંજૂરી આપીએ. 


કા ના અહેવાલની ફાઇલ આ નીચે જોવા સારુ મૂકેલ છે. 
(ટૂંકી સહી) 
ના.સ 
મેં જરૂરી સુધારા કર્યા છે. 
(સહી) 
સચિવ (સહી) 
નાયબમંત્રીશ્રી (સહી) 
મુ. મંત્રીશ્રી (સહી) 
ઉપરની કાર્યવાહીના અનુસંધાને સાદર રજૂ. ૧૯ ............ નો 


અહેવાલ મા. મંત્રીશ્રી, વન અને મા. મુ. મંત્રીશ્રીએ જોઈ મંજૂર કરેલ 
છે. આ અહેવાલ છપાવવા માટે મંજૂરી આપીએ. 

ગયે વર્ષે અહેવાલની ૫૦૦- અંકે પાંચસો પ્રત છપાવવા મંજૂરી 
આપેલ હતી. આ વર્ષે પણ તે મુજબ કરીએ, આ ફાઇલ ઉ. ખા. અને ઊ. 
વિ. ને બતાવીએ. દરખાસ્તને સંમતિ આપવા વિનંતી કરીએ. ગત વર્ષની 
ફાઇલ આ સાથે જોવા માટે રાખેલ છે. હુકમોનો મુસદ્દો રજૂ કરેલ છે. 


દરખાસ્તને સંમતિ આપીએ. ખર્ચ વર્ષ ........................... ની મંજૂર 
કરેલ ગ્રાન્ટમાંથી મેળવવાનું રહેશે. 
(ટૂંકી સહી) (સહી) 


ઉ. સ. 


૩૮ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 

અ. વિ. નોં. નં. ................... તા. ............... ઉ. ખા. અને ઊ. 
વિ.“ઘ'”' શાખા પ્રતિ (એક ફાઇલ નં. સાથે) 

ઉ. ખા. અને ઊ. વિ./ઘ. 

વ. અને પ. વિભાગની તા. ................... ની ઉપરની નોંધ 
સંબંધમાં સાદર રજૂ. 

ર. વન્ય પ્રાણી સંરક્ષકના ........... ના અહેવાલની ૫૦૦ નકલો 
અંગેનું વહેંચણીપત્રક દર્શાવવા વ. અને પ. વિભાગને પ્રથમ વિનંતી 
કરીએ. 

(ટૂંકી સહી) (સહી) 


ઉ. સ. 


ગયા વર્ષે ૫૦૦ નકલ છાપી હતી તેથી આ વર્ષે પણ તેટલી જ નકલ 
છાપવી તેમ નથી. જરૂરી હોય તેટલી નકલ છાપવી જોઈએ. કરક્સરની 
દૃષ્ટિએ વન અને પર્યાવરણ વિભાગ જુએ અને તપાસ કરે કે ગયા વર્ષની 
નકલોમાંથી કેટલી બિનજરૂરી પડી રહી. ૫૦૦ નકલોથી થોડી ઓછી હોય 
તો ચાલી શકે તેમ છે કે નહીં, કેટલી નકલો કોને કોને મોકલવાની છે 
વગેરે વિચારી, તપાસી તે વહેંચણી-પત્રક પોતાના નાણાકીય સલાહકારને 
બતાવી બિનજરૂરી ન થાય તે મુજબ નકલો છપાવે તેવી વિનંતી. બાકી 
આ વિભાગની સંમતિ છે. 


(સહી) 
અ.વિ. નોં નં................ તા. ................ વ. અને પ. વિ./ ક શાખા 
વ. અને પ. વિ./ક 


આ વિભાગની તા. ................. ની નોંધના અનુસંધાને, 
સાદર રજૂ 


નોંધ - પદ્ધતિ ૩૯ 
ઉ. ખા. અને ઊ. વિ. ની તા. .................... ની નોંધ આગળના 
પાના પર જોવા વિનંતી. તે વિભાગે દરખાસ્તને સંમતિ આપેલ છે. 


અહેવાલની નકલોની સાચી જરૂરિયાતની માહિતી મુ. વ. સં. શ્રી 
પાસેથી મંગાવીએ, અ. સ. પત્રનો સામેલ મુસદો મંજૂર થયે રવાના 
કરીએ. 


(ટૂંકી સહી) (સહી) 
ઉ.સ. 
મુસદો જવા દો. 


પરંતુ સાથોસાથ આ અહેવાલ અંગ્રેજીમાં છપાવવાની પણ તજવીજ 
સરકારી હુકમ અનુસાર કરવાની રહે છે; તો તે પ્રમાણે કાર્યવાહી કરવી. 


(સહી) 
ઉપસચિવની તા................ ની નોંધના અનુસંધાને સાદર રજૂ. 
પત્ર રવાના કર્યો. જુઓ સ્થળપ્રત પૃ. ............... ભાષા નિયામકશ્રી 

૬ર થી પુ. ................ પરના વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણ અંગેના 


વાર્ષિક અહેવાલનું ગુજરાતીમાંથી અંગ્રેજી ભાષાંતર કરી આપવા વિનંતી 
કરીએ. 


પત્ર-મુસદાની ટાઇપ નકલો સાદર 
(ટૂંકી સહી) (સહી) 
ઉ. સ. 


૪૦ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


નમનો - ૩ 
ર જે 


(છટણી અને પછાતવર્ગની ટકાવાર) 
સા. વ. વિ. “ગ” 


સરકારી નોકરીમાં છટણી અને પછાતવર્ગના લોકોને આપવાની 
રાહત અંગેનો રાજકીય અને સેવકગણ વિભાગનો તા. ............. નો 
સરકારી ઠરાવ નં. ............. તરત જોવાની સગવડ માટે નીચે ઉતાર્યો છે. 


“એમ ઠરાવવામાં આવે છે કે કોઈ પ્રકારની છટણી કરવામાં આવે 
ત્યારે સિનિયોરિટી મુજબ તેમની છટણી થઈ શકે તેમ હોય તો પણ 
નોકરીમાંના પછાત વર્ગના કર્મચારીઓની છટણી કરવી નહીં; પરંતુ 
અમુક ક્ચેરી અથવા ખાતાના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના સંવર્ગમાં તેની 
સંખ્યા, રાજકીય અને સેવકગણ વિભાગના તા. ................ ના સરકારી 
કાણ... ૦૪ માં ભરતી માટે અનામત જગ્યાઓની ઠરાવેલી 
ટકાવારી કરતાં વધુ હોવી જોઈએ નહીં. એમના બદલે એટલા જ બીજા 
કર્મચારીઓને છૂટા કરી શકાય. પરંતુ કાયમી અને હંગામી, એ બે 
પ્રકારના સરકારી કર્મચારીઓ વચ્ચે હંગામી કર્મચારી પછાત વર્ગનો હોય 
તોપણ તેની છટણી કરવી નહીં. 


જેમની છટણી થઈ ગઈ હોય તેમને આ હુકમોથી અસર પહોંચે 
અથવા નોકરીમાંથી જેમની છટણી થયેલ હોય તેવા પછાતવર્ગના સભ્યોને 
આ હુકમોથી ફરી નોકરીમાં લેવા, એવો આ હુકમોનો આશય નથી. આમ 
છતાં, નોકરીમાંથી છૂટા કરવામાં આવ્યા હોય એવા પછાતવર્ગના સભ્યોને 
સરકારી નોકરીમાં, વૈકલ્પિક ખાલી જગ્યાઓમાં સમાવી લેવા માટે બીજા 
કરતાં પ્રથમ પસંદગી આપવી. નિયત વય-મર્યાદામાં છૂટછાટ માગી લેતાં 
કેસો હોય, તો તે અંગે સરકારને પુછાવવું.”” 

(ક) ૨. મહેકમમાં ૧૦ ટકા ઘટાડો કરવા અંગેના સામાન્ય 
વહીવટ વિભાગના તા. ............. અને તા. ................. ના 
સરકારી ઠરાવો અનુક્રમે નં. ................... હેઠળ છટણી કરવાના 


નોંધ - પદ્ધતિ ૪૧ 


સમયે તા. .............. ના આગળ ટાંકેલા હુકમો ધ્યાનમાં લેવાના છે 
કે કેમ, એમ હાઈકોર્ટના રજિસ્ટ્રારે આ વિભાગને પુછાવ્યું છે. મહેકમમાં 
૧૦ ટકા ઘટાડો કરવા અંગેના અત્યાર સુધીમાં બહાર પાડવામાં 
આવેલા હુકમોમાં, પછાતવર્ગની વ્યક્તિઓ સંબંધી કોઈ સૂચનાઓ 
આપવામાં આવી નથી એ હકીકત છે. 

(ખ) ૩. સામાન્ય વહીવટ વિભાગના તા. .......... ના સરકારી 
સા નો ઉલ્લેખ કરીને નાણાં વિભાગે જણાવ્યું છે કે 
ફાજલ કર્મચારીઓની યાદી તેયાર કરતી વેળા જુદા જુદા સંવર્ગમાં 
પછાત વર્ગમાં જરૂરી ટકાવારી જાળવવાની રહેશે કે કેમ, તે સ્પષ્ટ 
નથી. પછાત વર્ગની ટકાવારી નીચી ન જાય તે માટે એ વિભાગે 
સૂચવ્યું છે કે એ હુકમોમાં સુધારા કરવા અને વ્યક્તિને ફાજલ વ્યક્તિ 
જાહેર કરતી વખતે પછાત વર્ગની જુનિયર વ્યક્તિને બાકાત રાખીને 
બિન-પછાત વર્ગની સૌથી જુનિયર વ્યક્તિને ફાજલ જાહેર કરવી. 


(ગ) ૪. સામાન્ય વહીવટ વિભાગના તા. .............. ના પરિપત્ર 
નં. ......... નો ઉલ્લેખ કરીને નાણાં વિભાગે જણાવ્યું છે કે ફાજલ 
વ્યક્તિઓની નોકરી સમાપ્ત કરતી વખતે તેમને જરૂરી નોટિસ આપવી 
જોઈએ એવું એ વિભાગનું માનવું છે અને એ માન્યતાને સમર્થન 
આપવા આ વિભાગને વિનંતી કરી છે. 

પ. ઉપરના “ક” બાબતમાં, મહેકમમાં ૧૦ ટકા ઘટાડો કરતી 
વખતે આગળ ટાંકેલા તા. ............ ના હુકમો ધ્યાનમાં લેવા, એ મતલબના 
હુકમો બહાર પાડીએ. 


૬. ઉપરના “ખ” બાબતમાં ફાજલ કર્મચારીઓની યાદી તૈયાર 
કરતી વખતે નીચેની બાબતો ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે એવા હુકમો 
બહાર પાડીએ :- 

(૧) પછાત વર્ગની જરૂરી ટકાવારી ધ્યાનમાં રાખવી. 


(૨) પછાત વર્ગ વગેરે માટે નિયત કરેલી ટકાવારી જાળવી રાખવી, 
અને 


૪૨ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


(૩) પછાત વર્ગના જુનિયર કર્મચારીને બાકાત રાખીને બિનપછાત 
વર્ગના સૌથી જુનિયર કર્મચારીને ફાજલ કર્મચારી તરીકે જાહેર કરવો. 


9. ઉપરના “ગ” સંબંધમાં, હંગામી સરકારી કર્મચારીઓએ રાજીનામું 
આપતાં પહેલાં આપવાની જરૂરી નોટિસને લગતા સા.વ.વિ.ના તા. 
કાડ ના પરિપત્ર નં. ............. માં બહાર પાડવામાં આવેલા હુકમોનું 
પાલન કરવા અંગેના હુકમો બહાર પાડીએ. 


૮. ઉપર ઉપસ્થિત કરેલા બધા મુદ્દા સર્વસામાન્ય મહત્ત્વના હોઈ, 
મંજૂર રાખવામાં આવે તો ખાતાં/કચેરીઓના બધા વડાની જાણ અને 
માર્ગદર્શન માટે યોગ્ય પરિપત્ર બહાર પાડીએ. 


૯. અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત આદિજાતિ અને પછાતવર્ગના 
વિષય સાથે સંબંધ ધરાવતી “ક'”' શાખા જોઈ જઈ અભિપ્રાય આપે તેવી 
વિનંતી. 


(ક શાખા મારફત) 


(ટૂંકી સહી) (સહી) 
ઉ.સ. 
ના.સ. 

બરાબર છે. મંજૂરી માટે પરિપત્રનો મુસદ્દો રજૂ કરો. 

(સહી) 

સા. વ. વિ. “ગ” 

પરિપત્રનો મુસદ્દો પાના ............... ઉપર અનુમતિ માટે સાદર રજૂ 

(ક શાખા મારફત) 

(ટૂંકો સહી) 


ઉ.સ. 
૧૦ ટકા જગ્યાઓ ફાજલ જાહેર કરવી તેનો અર્થ છટણી કરવી 


નોંધ - પદ્ધતિ ૪૩ 
એવો થતો નથી. ફરી વિચારતાં આ બાબત ફરી તપાસવી પડશે મુ.સ. 
શ્રી ને એમ લાગે છે. રૂબરૂ ચર્ચા કરશો. 


ના. સ. (સહી) 

ર. નવો મુસદ્દો અનુમતિ માટે રજૂ 

(ટૂંકી સહી) (સહી) 
ઉ. સ. 


સુધાર્યા પ્રમાણે પરિપત્રની સાફ સ્થળપ્રત મૂકશો. 
(સહી) 
ઉપરની નોંધના અનુસંધાનમાં સાદર રજૂ. 


સરકારી ક્ચેરીઓમાં ૧૦ ટકા જગ્યાઓ ફાજલ જાહેર કરવા અંગે 
ઉપસ્થિત કરવામાં આવેલા નીચેના મુદ્દાઓની સંબંધિત સૌની જાણ અને 
માર્ગદર્શન સારુ સ્પષ્ટતા કરવાનું વિચારાયું છે. 


(ક) ૧૦ ટકા કાપ અમલમાં મૂકતાં અને તા. ૧-૧૦-૬૨ પછી 
ભરતી કરવામાં આવેલા કર્મચારીવર્ગની છટણી કરતાં, છટણી કરવામાં 
આવે ત્યારે પછાત વર્ગના સરકારી કર્મચારીઓને રાહત આપવાને લગતા 
પ. કિ ના સરકારી હુકમો ધ્યાનમાં લેવા અને ફાજલ કર્મચારીઓની 
યાદી તૈયાર કરતી વખતે (૧) પછાત વર્ગની જરૂરી ટકાવારી ધ્યાનમાં 
રાખવી. (૨) પછાત વર્ગ વગેરે માટે નિયત કરવામાં આવેલી ટકાવારીનું 
પ્રમાણ જાળવવું, અને (૩) પછાત વર્ગના જુનિયર કર્મચારીને બાકાત 
રાખીને બિનપછાત વર્ગના સૌથી જુનિયર કર્મચારીને ફાજલ જાહેર 
કરવો. 


(ખ) તા. ૧-૧૦-૬૨ના રોજ અથવા તે પછી, જુનિયર મદદનીશ, 
કારકુન (જાહેર સેવા આયોગના ઉમેદવારો સિવાયના) અને ચોથા 
વર્ગના સરકારી કર્મચારીઓના સંવર્ગમાં ભરતી કરવામાં આવેલ 
કર્મચારીઓની નોકરી તરત સમાપ્ત કરવાની તા. ................ ના પરિપત્ર 


૪૪ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


52525 થી સૂચના આપવામાં આવી છે. કેટલાક વિભાગોએ આમ 


કર્યું છે. નાણાં વિભાગ માને છે તે પ્રમાણે આવી વ્યક્તિઓને નોટિસ 
આપવી જરૂરી નથી. નાણાં વિભાગને આ પ્રમાણે જુદી સૂચના આપીએ. 
પરિપત્રનો મુસદો અનુમતિ માટે સાદર રજૂ. (ટૂંકી સહી) 


ના. સ. (સહી) 

મુ. સ. (સહી) 
સા. વ. વિ./ વ. 

નાણાં વિભાગનો તા. .............. નો પત્ર જોવા વિનંતી. 

જ 52255252225 પરની તા. .................. ની કચેરી નોંધના “ત”” 


મુજબ નાણાં વિભાગને જવાબ મોકલાયો લાગતો નથી. રજૂ કરેલ પત્રનો 
મુસદ્દો મંજૂર થયે મોકલી આપીએ. 

(ટૂંકી સહી) (સહી) 
ઉ. સ. 


નોંધ - પદ્ધતિ ૪પ 


(પરિપત્રનો મુસદો) 


મહેકમમાં ૧૦ ટકા ઘટાડો- 
સરકારી નોકરીમાંના પછાત વર્ગના 
કર્મચારીઓને રાહત. 
ગુજરાત સરકાર 
સામાન્ય વહીવટ વિભાગ 
પરિપત્ર નં. 
સચિવાલય, ગાંધીનગર તા. 


પછાત વર્ગના સરકારી કર્મચારીઓના હિતનું રક્ષણ કરવા અને 
સરકારી નોકરીમાં તેમનું પ્રમાણ જાળવી રાખવા સામાન્ય વહીવટ 


વિભાગના તા. ........... ના સરકારી ઠરાવ નં. ............ અને તા. ............... 
અને તા. ............... ના તે જ નંબરના સરકારી પરિપત્રોને વિસ્તારીને 
સૂચના આપવામાં આવે છે કે તા. ............. ના રોજ અથવા ત્યારપછી 


ભરતી કરવામાં આવેલા કર્મચારીઓની છટણી કરવામાં આવે, ત્યારે 
છટણી કરતી વેળા પછાતવર્ગના સરકારી કર્મચારીઓને આપવાની રાહત 
અંગેના, ભૂતપૂર્વ મુંબઈ સરકારના રાજકીય અને સેવકગણ વિભાગના 
કાકડ ના સરકારી ઠરાવ નં. ............ (નકલ સામેલ છે)ના 
હુકમો ધ્યાનમાં લેવા અને ફાજલ કર્મચારીઓની યાદી તૈયાર કરતી વખતે 
(૧) પછાતવર્ગની જરૂરી ટકાવારી ધ્યાનમાં રાખવી, (ર) પછાતવર્ગ 
વગેરે માટે (નિયત કરવામાં આવેલી ટકાવારી જાળવવી, અને (૩) 
પછાતવર્ગના જુનિયર કર્મચારીને બાકાત રાખીને બિન-પછાતવર્ગના સૌથી 
જુનિયર કર્મચારીને ફાજલ જાહેર કરવો. 


ઉપસચિવ, 
ન વિભાગ, 
ગુજરાત સરકાર. 


જટ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
નમનો - ૪ 
€ષ 
(ક્ષયરોગી સરકારી કર્મચારીઓ અને તેમની ફેરનિમણૂક) 
સા. વ. વિ./ઘ. 
ફાઇલમાં ભારત સરકારના નીચેના પત્રો જોવા વિનંતી. (પવિ. 
પૃ.............. ) 
(ક) (૧) ભારત સરકારના આરોગ્ય મંત્રાલયનો તા. ................ નો 
પત્ર: ૬૨૦૯૭૨૨ 
(૨) ભારત સરકારના આરોગ્ય મંત્રાલયનો તા. .............. નો પત્ર 
જ. ૨૦૨૦૦૭૪૬ 
(ખ) ભારત સરકારના ગૃહ મંત્રાલયનો તા. ..................... નો પત્ર 
5.323 


ઉપર (ક) હેઠળ દર્શાવેલા બે પત્રો (૧) અને (૨) મુખ્યત્વે અગાઉ 
ક્ષય થયો હોય તેવી વ્યક્તિઓની સરકારી નોકરીમાં પ્રથમ દાખલ થતી 
વેળાની દાક્તરી તપાસને લગતા છે. એક વખતના ક્ષયના દર્દીઓને 
ભરતી નિયમો (દા.ત. વય મર્યાદા, લાયકાત વગેરે) હળવા કરીને 
છૂટછાટ અંગે કોઇ ખાસ રાહત આપવાનું વિચારાયું નથી. અગાઉ 
ક્ષયગ્રસ્ત ઠરેલી વ્યક્તિઓને (તેઓ ભરતી માટેના બીજા બધા નિયમો 
અનુસાર લાયક ઠરતી હોય તો.) માન્ય ક્ષયનિષ્ણાત, રોગમુક્ત અને 
કામગીરી માટે યોગ્ય હોવાનું પ્રમાણિત કરે અને તેઓ જે જગ્યા માટે 
ઉમેદવાર હોય તેને માટેના યોગ્ય તબીબી અધિકારી તેમને બીજી રીતે 
તંદુરસ્ત હોવાનું પ્રમાણપત્ર આપે ત્યારબાદ તેમનો નોકરીમાં લેવાના હોય 
છે. આવી વ્યક્તિની દાક્તરી તપાસ કોણ કરી શકે વગેરે અંગે આ 
હુકમોમાં સ્પષ્ટતા કરી છે. તેથી, આ બાબતે જરૂરી હુકમો બહાર 
પાડવાની કાર્યવાહી .............. વિભાગે હાથ ધરવાની રહે છે. 


૨. (ખ) હેઠળ દર્શાવેલ પત્ર, ક્ષયગ્રસ્ત હોવાને કારણે છૂટા કરવામાં 
આવેલા સરકારી કર્મચારીઓને ફરી નોકરીમાં લેવા અંગેનો છે. આ કારણે 


નોંધ - પદ્ધતિ ૪૭ 


છૂટી કરવામાં આવેલી વ્યક્તિઓની સંખ્યા નાની હશે. તેમ છતાં, ભારત 
સરકારના હુકમો મુજબ આ સરકાર પણ સામાન્ય સ્વરૂપના હુકમો બહાર 
પાડી શકે. આ હુકમો નોકરીની શરતોમાં કેટલીક છૂટછાટ આપતા હોવાથી, 
સામાન્ય વહીવટ વિભાગે આ હુકમો બહાર પાડવાના થાય. જરૂરી કાર્યવાહી 
માટે આ નોંધની નકલ સંબંધિત કેસ સાથે રાખીએ અને ઉપર ૧ માં 


જણાવેલી બાબત હાથ ધરવા કાગળો .............. વિભાગને મોકલી આપીએ. 

(ટૂંકી સહી.) (સહી) 
ઉ.સ. 

સા. વવિ./ઘ 

22 વિભાગના તા. .................... ના સરકારી ઠરાવ નં. 


કમ 22532285 થી ફેફસાંના તેમજ બીજા પ્રકારના ક્ષયથી પીડાતા આ 
રાજ્યના સરકારી કર્મચારીઓને રજા તેમજ આર્થિક અને બીજી સવલતો 
સંબંધમાં કેટલીક રાહત આપવામાં આવી છે. આમ છતાં, ક્ષયરોગને 
કારણે નોકરીમાંથી છૂટા કરવામાં આવેલા પણ રોગમુક્ત થતાં ફરી 
નોકરીમાં લેવા યોગ્ય બનેલા સરકારી કર્મચારીઓને કશી છૂટછાટ આપવામાં 
આવી નથી. પહેલાં સરકારી નોકરીમાં હોય તેવા એક વખતના ક્ષયના 
દર્દીઓને સરકારી નોકરીમાં ફરી લેવાના પ્રશ્નની વિચારણા કરી ભારત 
સરકારે કેટલીક છૂટછાટો આપતા હુકમો બહાર પાડ્યા છે. એને અનુસરીને 
આ સરકાર પણ એવી છૂટછાટો આપતા હુકમો બહાર પાડી શકે. તેને 
લગતા સરકારી ઠરાવનો મુસદો આ સાથે રજૂ કર્યો છે. છતાં, હુકમો 
બહાર પાડતાં પહેલાં આ પ્રશ્ન પરત્વે જાહેર સેવા આયોગનો અભિપ્રાય 
મેળવીએ. આયોગને લખવાના પત્રનો મુસદો અનુમતિ માટે સાદર રજૂ. 


ર. આયોગને પત્ર રવાના થયા બાદ સહમતી માટે આ કાગળો.............. 


વિભાગને અવિધિસર બતાવીએ. ..................... વિભાગ .............. વિભાગ 
મારફત આ કાગળો પાછા મોકલે એવી વિનંતી કરીએ. 
(સહી) 


ઉ.સ. 


૪૮ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


જાહેર સેવા આયોગને લખવાનો પત્ર .................. વિભાગ તથા 
0220325 વિભાગ આ જોઈ જાય તે પછી મોકલીએ. 


(સહી) 


અ. વિ. નોંધ નં. ................... તો; ..:::9 5308 ન્‍ન્‍33* વિભાગ પ્રતિ. 


જોઈને નીચેની નોંધ સાથે સામાન્ય વહીવટ વિભાગને પરત. 


ર. ક્ષયગ્રસ્ત સરકારી કર્મચારીને અશક્ત ગણીને પેન્શન-ગ્રેચ્યુઈટી 
સાથે નિવૃત્ત કરી શકાય. આવા સરકારી કર્મચારીઓને સૂચિત હુકમોના 
કાર્યક્ષેત્રમાંથી બાકાત રાખવાનો આશય નથી એવું જણાય છે. એમ હોય 
તો, નીચેની બાબતો અંગે સ્પષ્ટતા કરવી જરૂરી બને છે. 

(૧) ફરી નોકરીમાં લેવાતાં તેમનો પગાર, મુંબઈ રાજ્ય સેવા 
શિયમોના નિયમ ૩૨૯ અનુસાર નક્કી થશે; અને 

(૨) મુંબઈ રાજ્ય સેવા નિયમોના 4િયમ ૧૪- (ક) અનુસાર 
દાક્તરી તપાસ જરૂરી નહીં રહે. 


(૩) અશક્ત ઠરાવાયેલ સરકારી કર્મચારીની જમા રહેતી રજા, તેને 
ફરી નોકરીમાં લેનાર સત્તાધિકારીના વિવેકાધિકાર પ્રમાણે મુંબઈ રાજ્ય 
સેવા નિયમોના નિયમ- ૬૧૮ (ક) અનુસાર આગળ ખેંચવા દઈ શકાય. 
ઉક્ત નિયમ હેઠળ ક્ષયરોગને કારણે અશક્ત ઠરાવાયેલ સરકારી કર્મચારીને 
એક [નિયમ લેખે રજા આગળ ખેંચવા દેવામાં આવે એવો આશય હોય 
તો હુકમોમાં એની સ્પષ્ટતા કરવી. 


ટૂંકી સહી 
ઉ.સ. (સહી) 
ના.સ. (સહી) 
અ. વિ. નોંધ નં. .......................... સ 2.125: 220222ન્‍ વિભાગ/“પ' 
શાખા પ્રતિ. 


ન વિ. “પ” શાખા. 


નોંધ - પદ્ધતિ ૪૯ 
જોઈને સામાન્ય વહીવટ વિભાગને સાદર પરત. 


અ. વિ. નોં. નં. ............ સ. ફટ વિભાગ પ્રતિ. 

તા. 

પાછળના પૃષ્ઠ પરની તા. .............. ની આ કચેરી-નોંધ સંબંધમાં 
સાદર રજૂ. 

ઝરે વિભાગનું સૂચન લક્ષમાં લઈને, ક્ષયરોગને પરિણામે 


અશક્ત ઠરતાં અશક્તતા-પેન્શન મેળવતા પરંતુ રોગ મટી જતાં ફરી 
નોકરીમાં લેવાયેલ સરકારી કર્મચારીઓની બાબતમાં પરિસ્થિતિની સ્પષ્ટતા 
કરતાં વધારાનો ફકરો દાખલ કર્યો છે. પેન્સિલથી બતાવ્યા મુજબ મુસદામાં 
વધારાનો ફકરો ઉમેરી શકાય. 


૩. આયોગને લખવાના પત્રના મુસદ્દામાં સુધારો કરવાનું જરૂરી 
જણાતું નથી. મુસદ્દા મુજબ પત્ર રવાના કરીએ. 

(ટૂંકો સહી) 
ઉ. સ. 

(સહી) 

ક્ષયરોગી સરકારી કર્મચારીઓને રજા વગેરેની બાબતમાં કેટલીક 
છૂટછાટો આપવામાં આવી છે. આ કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર, રજાની 
મુદત દરમિયાન તેઓ રોગમુક્ત ન થાય કે તેમને ફરજ પર હાજર થવા 
જેટલા તંદુરસ્ત ગણવામાં ન આવે, તો આ છૂટછાટો પ્રમાણે આપવામાં 
આવેલી રજા પૂરી થતાં કર્મચારીઓને તેઓ કાયમી નોકરીમાં હોય તો 
અશક્ત ઠરાવવાના રહે છે અને હંગામી નોકરીમાં હોય તો છૂટા કરવાના 
રહે છે. આમ છતાં, તેમના કેસો હાથ ધરવા અંગે એટલે કે નોકરી માટે 
તેઓ અશક્ત ઠરે અથવા તેમને છૂટા કરવામાં આવે ત્યારબાદ જો તેઓ 
સાજા થઈ તંદુરસ્ત જાહેર થાય, તો તેમને નોકરીમાં પાછા લેવા કે કેમ 
અને લેવા તો કઈ શરતોએ, એ સંબંધમાં આપણે હુકમો બહાર પાડ્યા 
નથી. આ સંબંધમાં ભારત સરકારના ગૃહ મંત્રાલયની તા. ............. ની 


૫૦ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


5-5 ની કચેરી યાદી જોવા વિનંતી છે. ભારત સરકારે આવા 


હુકમો બહાર પાડ્યા છે. ક્ષયરોગનો ભોગ બનેલાઓના પુનઃસ્થાપન 
અંગેની આપણી નીતિ તેના જેવી જ ઉદાર હોઈ, આપણે પણ એવા 
હુકમો બહાર પાડીએ. 

આ હુકમોમાં એ એવું સૂચવાયું છે કે જગ્યાઓ ખાલી હોય તો 
સંબંધિત વ્યક્તિઓને પાછી નોકરીમાં લેવાય અને નોકરીમાં પડેલી તૂટ 
શસિયમસરની કરી અપાય. આ હુકમો થતાં આપણા ચાલુ હુકમોમાં રહેલી 
ક્ષતિ દૂર થશે. સંબંધિત જગ્યાઓ જાહેર સેવા આયોગના ક્ષેત્રાધિકાર 
હેઠળ હોઈ, આવી વ્યક્તિઓની ફેર-નિમણૂક માટે જાહેર સેવા આયોગની 
સહમતી આવશ્યક છે. તેથી સૂચવ્યા પ્રમાણે આયોગને લખીએ, પાના 
2555222 પરના મુસદા પ્રમાણે આયોગને પત્ર રવાના કરીએ. 


રી વિભાગ અને ................. વિભાગ સંમત થયેલ છે. 
(ટૂંકી સહી) 
ઉ.સ. (સહી) 
મુ.સ. (સહી) 
મંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) (સહી) 
મુ. મંત્રીશ્રી (સહી) 
સા. વ. વિ./ઘ 
આ વિભાગના તા. ............... ના પત્ર નં. ........... નો જવાબ જાહેર 
સેવા આયોગ તરફથી આવ્યો નથી. સ્મૃતિપત્રનો મુસદ્દો રજૂ કર્યો છે. 
(ટૂંકો સહી) 
ઉ.સ. (સહી) 
નં. સા. વ. વિ./ઘ 
ફાદલના વષ અ .. ૪૩૦૦૩૩૩ પર ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગનો 


પત્ર જોવા વિનંતી. 
રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ સંબંધમાં ભારત સરકારે બહાર પાડેલા 


નોંધ - પદ્ધતિ ૫૧ 


હુકમો અનુસાર હુકમો બહાર પાડવાની બાબતમાં આયોગ સંમત થયેલા 
છે. પેન્સિલથી સુધારેલા ઠરાવના મુસદ્યા પ્રમાણે હુકમો હવે, બહાર 
પાડીએ. 


(ટૂંકો સહી) 
ઉ. સ. 
પેન્સિલના સુધારાને પ્રથમ સમાવી લઈ મુસદદાની સાફ નકલ મૂકો. 
(સહી) 
સા. વ. વિ./ઘ. 
આગલા પૃષ્ઠ પરની ઉપસચિવશ્રીની નોંધ અનુસાર સાદર રજૂ. 
ર. સૂચના અનુસાર પૃષ્ઠ ................ પર સાફ સ્થળપ્રત સાદર રજુ. 


સરકારી ઠરાવનો મુસદ્દો અનુમતિ માટે સાદર રજૂ. તેમાં સરકારી 
અનુમતિ આપેલ (પૃષ્ઠ ......... ) અને જાહેર સેવા આયોગે સંમતિ આપેલ 
હુકમો આવી જાય છે. નાણા વિભાગે પણ સંમતિ આપી છે. 


(ટૂંકો સહી) 

ઉ. સ. (સહી) 
મુ. સ. (સહી) 
સા.વ. વિ./ઘ 


ધિ :58%819 નો સરકારી ઠરાવ નં. ................ ખરેખર તા. 
201 ના રોજ બહાર પાડ્યો છે, રજૂ કરેલ મુસદા પ્રમાણે આયોગને 
જાણ કરીએ. 


તત 


નં. 
માહિતી નિયામકે બહાર પાડેલ અખબારી યાદી જાણ સારુ સાદર રજૂ. 
(ટૂંકી સહી) ી 
ઉ. સ. (સહી) 


પર 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


ઠરાવનો મુસદો 


ક્ષયરોગને કારણે છૂટા કરવામાં 
આવેલ ....... સરકારના કર્મચારીઓને 
સરકારી નોકરીમાં ફરી લેવા બાબત. 
ગુજરાત સરકાર 
3002102250: વિભાગ 


ઠરાવ ઃ 


અગાઉ સરકારી નોકરીમાં રહેલા અને ક્ષયરોગને કારણે છૂટા 
કરવામાં આવેલા એક વખતના ક્ષયના દર્દીઓને સરકારી નોકરીમાં ફરી 
લેવાનો પ્રશ્ન સરકારની વિચારણામાં હતો. તે અંગે હવે નીચે પ્રમાણે 
ઠરાવવામાં આવે છે : 


(૧) ક્ષય તિષ્ણાતે અથવા એ અંગે સરકારે અધિકૃત કરેલ તબીબી 
અધિકારીએ જેમને રોગમુક્ત અને સરકારી નોકરી માટે શારીરિક રીતે 
યોગ્ય ઠરાવ્યા હોય તેવા એક વખતના ક્ષયના દર્દીઓ, તેઓ પહેલાં જે 
જગ્યા ઉપર હોય તે ખાલી હોય, તો તેમાં અથવા તેમના ખાતામાંની 
સમકક્ષ જગ્યાઓ પર ફેર-નિમણૂક માટે પાત્ર ગણાશે. તેમના કેસમાં વય- 
મર્યાદાની સામાન્ય શરત લાગુ પાડવામાં આવશે નહીં. 

(૨) યોગ્ય ખાલી જગ્યાઓ હોય ત્યારે રોજગાર કચેરીઓને પુછાવ્યા 
સિવાય સંબંધિત ખાતાએ આવી વ્યક્તિઓને ફેર-નિમણૂક માટે પાત્ર 
ગણવી. 


(૩) ખાલી જગ્યાઓના અભાવે આવી બક્તિઓની સંબંધિત ખાતામાં 
ફરી નિમણૂક કરી ન શકાય તો રોજગાર કચેરીઓએ તેમને રોજગાર 


નોંધ - પદ્ધતિ ૫૩ 


સહાય આપવી. આ માટે તેમજ વય-મર્યાદામાં છૂટછાટ માટે તેમને બદલી 
થયેલ સરકારી કર્મચારીઓ ગણવામાં આવશે. 


(૪) આવી વ્યક્તિઓની, તેમને જે જગ્યા પરથી છૂટી કરવામાં 
આવી હોય તે જગ્યા પર ફેર-નિમણૂક કરવામાં આવે, ત્યારે તેમણે 
અગાઉ કરેલી નોકરીને પેન્શન અને સિનિયોરિટી માટે પાત્ર ગણવી અને 
પગાર માટે નોકરીથી તેમને છૂટા કરવામાં આવે ત્યારે તેઓ જે પરિસ્થિતિમાં 
હોય તે પરિસ્થિતિમાં મૂકવી. આમ છતાં, તેમની ફેર-નિમણૂકની તારીખ 
સુધીની નોકરીની તૂટને કોઈ પણ હેતુ માટે ગણતરીમાં ન લેતાં, તેમની 
નોકરીને અન્યથા સળંગ ગણવી. બીજી જગ્યાઓમાં ફરીથી નિમાતી 
વ્યક્તિઓની સિનિયોરિટી સામાન્ય વહીવટ વિભાગને પૂછીને નક્કી 
કરવી અને તેમનો પગાર નાણાં વિભાગને પૂછીને નક્કી કરવો. 


(૫) આવી રીતે ફરીથી નિમાતી વ્યક્તિઓની પ્રથમ નિમણૂક વખતે 
દાક્તરી તપાસ થયેલ હોય તો તેમણે નવેસરથી દાક્તરી તપાસ કરાવવી 
પડશે નહીં. આમ છતાં, બીજી રીતે જરૂરી જણાશે તો તેમને કાયમી કરતાં 
પહેલાં તેમની નિયમ અનુસાર દાક્તરી તપાસ કરાવવામાં આવશે. 


(૬) ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગને પુછાવીને જેના પર સીધી 
શતિમૂણંક થઈ શકતી હોય તેવી જગ્યા પર ફરીથી 4િમાતી વ્યક્તિઓના 
કેસમાં રાબેતા મુજબ આયોગને જરૂરી લાગશે તો આવી વ્યક્તિઓની તે 
રૂબરૂ મુલાકાત પણ લેશે. અને પ્રસ્‍તુત જગ્યા પર નિમણૂક માટે યોગ્ય 
હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર આયોગ તેમને આપે ત્યાર પછી જ તેમને 
(નિમણૂક અપાશે. 

ર. ક્ષયને કારણે વિશેષ નોકરી માટે અશક્ત બનતા અશક્તતા- 
પેન્શન સાથે નિવૃત્ત થતા સરકારી કર્મચારીને રોગ મટતાં ફરી નોકરીમાં 
લેવામાં આવે ત્યારે- 

(૧) તેનો પગાર “મુંબઈ રાજ્ય સેવા નિયમો” ના નિયમ ૩૨૯ 
અનુસાર નક્કી કરવામાં આવશે; 


પ૪ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
(૨) “મુંબઈ રાજ્ય સેવા નિયમો” ના (નિયમ ૧૪ (ક) અનુસાર 
તેણે નવેસર દાક્તરી તપાસ કરાવવાની રહેશે નહીં; અને 


(૩) મુંબઈ રાજ્ય સેવા નિયમોના નિયમ ૬૧૮ (ક) માં જોગવાઈ 
કર્યા પ્રમાણે, તેની જમા રજા આગળ ખેંચવામાં આવશે. 


ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 
નાયબ સચિવ, 


ગુજરાત સરકાર. 


નોંધ - પદ્ધતિ પપ 


નમનો-પ 
જે 


(ખાસ પરચૂરણ રજા મંજૂર કરવા બાબત) 


સા. વ. વિ./ખ. 

પુ વિભાગનો પૃષ્ઠ ...................../પ પરનો પત્ર જોવા 
વિનંતી છે. 

પૃષ્ઠ .............. /પ પરના પત્ર પરથી જણાશે કે તા. .............. થી 

તા. ............. ના રોજ સમગ્ર રાજ્યમમં સમાન ધોરણે રાષ્ટ્રીય શારીરિક 


કાર્ય-ક્ષમતા ઝુંબેશ યોજાવાની છે. ઘણા સરકારી કર્મચારીઓ આ ઝુંબેશમાં 
ભાગ લેશે. આથી ઝુંબેશમાં ભાગ લેવાને કારણે સરકારી કર્મચારીના 
ફરજ પરની ગેરહાજરીને ખાસ પરચૂરણ રજા ગણવા તથા ભારત 


સરકારે તેના તા. ........... શ પ મ ઝક માં સૂચવ્યા પ્રમાણે 
સરકારી કર્મચારીને ફરજ પર ગણવાની સૂચનાઓ બહાર પાડવા .......... 
વિભાગે વિનંતી કરી છે. ઉપરનું સૂચન સ્વીકારાય તો પૃષ્ઠ ............. /૫ 
પર રજૂ કરેલ પરિપત્રનો મુસદ્દો મંજૂર થયે બહાર પાડીએ. 

(ટૂંકો સહી) 


ઉ.સ. ખાસ પરચૂરણ રજી પર રહેવાની બાબતમાં તેમને ફરજ પર 
ગમવાનો મુદ્દો આવી જશે. 


ના.સ. (સહી) 
પૃષ્ઠ ................ /પ પરનો બહાર પાડવાનો પરિપત્ર બહાર પાડ્યા 
પછી મુખ્ય સચિવશ્રીને બતાવવાનો રહેશે. 
(સહી) 
પૃષ્ઠ .............. /પ પરનો પરિપત્ર તત્કાળ બહાર પાડવો 
(સહી) 


ઉ.સ. “ખ.' શાખા 


પટ્ટ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


અગાઉની નોંધોના સંદર્ભમાં સાદર રજૂ. પૃષ્ઠ ............... /પ પરનો 
સરકારી પરિપત્ર બહાર પાડ્યો છે. મુ. સ. શ્રીને જોવા માટે આ કાગળો 
રજૂ કરીએ. 


(ટૂંકો સહી) 
ઉ.સ. (સહી) 
ના.સ. (સહી) 
મુ.સ. (સહી) 


ષ્ઞ 


નોંધ - પદ્ધતિ ૫૭ 


નમૃનો-૬ 


(ભવિષ્યનિધિમાંથી આખરી ઉપાડની મંજૂરી) 


ના. વિ./ટ. 
નં. 

2125102283 5232102205212542 22528 ન ર. 20225521422223208 2053003325 
વિભાગના ......................... 3242452229 ની તા. ................******૦**૦*૦૦૦* 
ની અરજી સંબંધમાં સાદર રજૂ. 

૦૧૯૩૦ એ તેમના સામાન્ય ભવિષ્યનિધિના 
ખાતા નં. ................. માંથી રૂ. ......................... ની ભરપાઈ નહીં 
કરવાની પેશગી મેળવવાની માગણી કરી છે. આ પેશગી મકાનના 
બાંધકામ માટે માગવામાં આવી છે. ................... વિભાગના તા. 
207 ના સરકારી ઠરાવ નં. ..................... અનુસાર રકમ 
મળવાપાત્ર છે. ઉક્ત સરકારી ઠરાવમાં નિયત કરેલી બધી શરતો શ્રી 
પ ના કેસમાં સંતોષાય છે. 

મા ના વર્ષ માટેની તેમની હિસાબ કાપલીમાં 
દર્શાવ્યા પ્રમાણે શ્રી ...................... ના ખાતે રૂ. ................ જમા છે. 

૪. આ સંજોગોમાં ભરપાઈ નહીં કરવાની માગેલી રૂ. ...................... 


ની પેશગી આપવી કે કેમ તે અંગે હુકમ આપવા વિનંતી. 


ક પર રજૂ કરેલ મુસદ્દો મંજૂર થયે હુકમ 
બહાર પાડીએ. 


(ટૂંકો સહી) 
ઉ.સ. (સહી) 
ના.સ. ચર્ચા કરી પેશગી મંજૂર કરી શકાશે. (સહી) 
સચિવ (સહી) 


પ૮ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
નં. ના.વિ./ટ. 


પૃષ્ઠ ....................... પ/વિ............... પરના તા. ......................... 
ના પ્રશ્ન સંબંધમાં સાદર રજૂ. 


25822225552. વિભાગના તા. ....................... ના સરકારી 
ઠરાવ નં. ................ નો ફકરો ૩ જોતાં, એકાઉન્ટન્ટ જનરલે જણાવ્યા 
પ્રમાણે પેશગી ઓછામાં ઓછા બે અને વધુમાં વધુ ચાર હપતાથી ઉપાડી 
શકાશે. આ અંગે શ્રી .......................... નો અવિધિસર સંપર્ક સાધવામાં 
આવ્યો હતો અને તેઓ બે સરખા હપતાથી પેશગી ઉપાડવા સંમત થયા 
છે. આથી એકાઉન્ટન્ટ જનરલને તે પ્રમાણે જાણ કરીએ. 


“ખુ” નિશાનીવાળા ભાગ અંગે, પૃષ્ઠ ..................................... 
પરનો મુસદો મંજૂર થયે પત્ર રવાના કર્યા પછી એકાઉન્ટન્ટ જનરલે કરેલ 
અનુમાનોના સમર્થન માટે કાગળો સા. વ. વિ. ને અવિધિસર નોંધથી 
મોકલી આપીએ. 


પ વિ કાકા કાલા પરનો મુસદ્દો મંજૂર થયે પત્ર 
રવાના કરીએ. 
(ટૂંકો સહી) 
ચર્ચા કરવી. 
(સહી) 
ઉ.સ. 
ચર્ચા કરી. 
(ટૂંકી સહી) 
પુનઃ સાદર રજૂ 
ના.વિ./ટ. 


પ 53 વિભાગની તા. ...................... ની સરકારી 


નોંધ - પદ્ધતિ પ૯ 
પરિપત્ર યાદી નં. ............... માં નિયત કર્યા પ્રમાણે મકાન બાંધવા 
માટેની પેશગી ઓછામાં ઓછા બે અને વધુમાં વધુ ચાર સરખા હપતાથી 
ઉપાડી શકાય છે. આમાં સુધારો થયો નથી. એથી, તા. ..................... 
ની સરકાર પરિપત્ર-યાદીમાં જણાવ્યા પ્રમાણે પેશગીની રકમ ઉપાડી 
શકાય છે. શ્રી ............... નો અવિધિસર સંપર્ક સાધવામાં આવતાં 
તેઓશ્રી ................... બે હપતાથી રકમ ઉપાડવા સંમત થયેલ છે. શ્રી 
પ 322522522 ને આથી બે સરખા હપતાથી પેશગી ઉપાડવા અધિકૃત 
કરીએ અને એકાઉન્ટન્ટ જનરલને તેની જાણ કરીએ. 


અધિકતમ રકમના ઉપાડ, એટલે કે બચતદારના ખાતાની અર્ધી 
સસિલકથી વધુ રકમ અંગે, બધાં પ્રાપ્તિસ્થાનોમાંથી કરેલ કુલ ઉપાડની 
રકમ રૂ. ૭૫,૦૦૦ થી વધવી ન જોઈએ, તે સિવાય .................... 
વિભાગના તા. .................... ના સરકારી ઠરાવ નં. .......................... 
માં તેનો કશો ઉલ્લેખ નથી. એકાઉન્ટન્ટ જનરલના આ અનુમાનની 
બાબતમાં સ્પષ્ટીકરણ માટે તથા એકાઉન્ટન્ટ જનરલને સીધો ઘટતો 
જવાબ આપવા સારુ આ કાગળો અવિધિસર રીતે સામાન્ય વહીવટ 
વિભાગને મોકલીએ. 


પૂવિ. પૃષ્ઠ... :92%કકઝ પરનો મુસદો મંજૂર થયે પત્ર રવાના 
કરીએ 

(ટૂંકી સહી) 
ઉ.સ. (સહી) 

અ.વિ.નોં. નં. .......................... 55222222 સામાન્ય 
વહીવટ વિભાગ ખ શાખા પ્રતિ. 

સા. વ. વિ./ખ. 
ઉપરની નાણાં વિભાગની તા. .......................... ની નોંધ સંબંધમાં 


સાદર રજૂ. 


૬૦ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 

પૃષ્ઠ પ/વિ. ................. પરનો એકાઉન્ટન્ટ જનરલનો પત્ર સુવાચ્ય 
નથી. હાલ પૂરતું એકાઉન્ટન્ટ જનરલ, રાજકોટ શાખા, રાજકોટ- ને આ 
પરત કરી તેની ટાઈપ કરેલી અથવા સાફ નકલ મોકલવા વિનંતી કરીએ. 


પત્રની ટાઇપ નકલો મંજૂરી સહ સહી અર્થે સાદર. 


(ટૂંકો સહી) 
ઉ.સ. (સહી) 
સા.વ. વિ./ખ. 
નાણાં વિભાગની તા. ..................... ની નોંધ સંબંધમાં સાદર રજૂ. 
પૃષ્ઠ ........... પ/વિ. પરના એકાઉન્ટન્ટ જનરલના પત્રનો “ક” 


લક્ષમાં લેતાં આ અંગે કશું કરવાનું રહેતું નથી. કાગળો નાણાં વિભાગને 
પરત કરીએ. 


(ટૂંકો સહી) 

ઉ. સ. 
22552525 આ વિભાગમાં હોઈ કાગળો આ વિભાગમાં જ 

રાખવા. 
(સહી) 
સા. વ. વિ./ખ. 
પૃષ્ઠ પ/વિ................. અને ..........*******૦૦૦૦૦* /પ પરના નાણા 
વિભાગના હુકમો અનુસાર, શ્રી ..................... ને મકાનના બાંધકામ 
માટે બે સરખા હપતાથી ચૂકવી શકાય તેવી ભરપાઈ નહીં કરવાની 
ફસર 52.22 )ની પેશગી આપવામાં આવી હતી. તે પ્રમાણે 
એકાઉન્ટન્ટ જનરલ, રાજકોટે, તેમના સામાન્ય ભવિષ્યનિધિ ખાતામાંથી 
ર્‌. ........... (......... )નો પ્રથમ હપતો ઉપાડવાની સત્તા આપી છે. 
22215222 વિભાગના તા. .................ના સરકારી ઠરાવ નં. ..............ના 


ફકરા (જ) અનુસાર, મકાનના બાંધકામની પ્રગતિ તપાસ્યા પછી 


નોધ - પદ્ધતિ ૬૧ 
એકાઉન્ટન્ટ જનરલ બીજો હપતો ઉપાડવાની સત્તા આપશે. શ્રી ............... 
એ તેમની અરજી સાથે પૃષ્ઠ પ/વિ. ............... થી ................. પર 
ચૂકવણી-પ્રમાણપત્ર રજૂ કર્યું છે. આથી, નાણાં વિભાગે શ્રી ................... ને 
મંજૂર કરી દીધેલી પેશગીનો બીજો હપતો ઉપાડવા માટે તેમને વિશેષ 
સત્તા આપવા એકાઉન્ટન્ટ જનરલ, રાજકોટને વિનંતી કરીએ. 


પૃષ્ઠ પ/લિ. -::.::-4***%: પર પત્રનો મુસદો મંજૂરી માટે રજૂ કર્યો છે. 
(ટૂંકો સહી) 
ઉ.સ. (સહી) 
ના.સ. (સહી) 


આ 


હુંકમનો મુસદો 
મકાનના બાંધકામ માટે 


ભવિષ્યનિધિમાંથી 
આખરી ઉપાડ 
ગુજરાત સરકાર 
નાઈ વિભાગ 
હકમ નં. ........................ 
સચિવાલય, ગાંધીનગર તા. ................. 
વંચાણમાં લીધો. ........................... વિભાગનો 
લી ૦૦૬૬૦૦૦૩ નન સરકારી ઠરાવ નં. ................. 
હુકમ 
5222855 વિભાગના ....................... 

ક 2-2:22523 ૬32335 555 ને મકાનના બાંધકામ માટે તેમના સામાન્ય 


ભવિષ્યનિધિના ખાતા નં. ........................... માં જમા રહેતી સિલકમાંથી 


ટ્ર 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


ભરપાઈ નહીં કરવાની રૂ. ...................... ની પેશગી મંજૂર કરવામાં 


આવે છે. 
જા. ની નોકરીની મુદત ૨૦ વર્ષથી વધુ છે તથા 


આ હેતુ માટે બધાં પ્રાપ્તિ-સ્થાનોમાંથી ઉપાડેલી કુલ રકમ રૂ. ................. 
થી અથવા તેમના ............. વર્ષના પગારથી વધતી નથી. 


ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 
સચિવ, 


ગુજરાત સરકાર 


નોંધ - પદ્ધતિ ૩ 


નમનો-છ 
દ 


(પગાર નિયત કરવા બાબત) 


સા. વ. વિ./ઘ. 
રઇ નો શરૂઆતનો પગાર નિયત કરવા બાબતમાં 
ભાષા નિયામકશ્રીનો પ/વિ. પૃષ્ઠ .......... પરનો પત્ર જોવા વિનંતી. 


ર. ભાષા નિયામકશ્રીના પત્ર પરથી એમ જણાય છે કે શ્રી ................ 
કલેક્ટરની કચેરીમાં મુખ્ય ટાઈપિસ્ટ તરીકે કામ કરે છે અને ભાષા 
(નિયામકની કચેરી દ્વારા ચલાવાતા ટાઇપિંગ વર્ગના શિક્ષક તરીકે રૂ. 
મ ના પગારધોરણમાં રૂ. ............. માસિક પગારથી તેમને 
પ્રતિનિયુક્તિ પર લેવામાં આવેલ છે. શ્રી ................. ને કેટલો પગાર 
મળતો હતો તેનો ભાષા નિયામકશ્રીની કચેરીને પ્રથમ ખ્યાલ ન હતો. શ્રી 
ક ને રૂ. .................. અને ખાસ પગાર રૂ. ...................... 
1 કેવા પગાર મળે છે એમ પાછળથી જાણવા મળેલું 
અને તે રીતે આ વર્ગના શિક્ષક તરીકે તેમનો પગાર 4િયત કરી, તેમને 
વર્ગશિક્ષકના પગારધોરણમાં ૪ ઇજાફા મંજૂર કરવાનું સૂચન થયું છે. 


૩. આ બાબતમાં જણાવવાનું કે શ્રી ................. ને પ્રતિનિયુક્તિ 
પર લેવામાં આવ્યા હોય તો તે સમય દરમિયાન પગાર ફરી નિયત 
કરવાનો પ્રશ્ન કેવી રીતે ઉપસ્થિત થાય તે સમજાતું નથી, કારણ કે એ 
સમય પૂરતું તેમને પ્રતિનિયુક્તિ ભથ્થું મળવું જોઈએ. પણ આ કેસમાં 
તેમને ભથ્થું આપવામાં નહીં આવે એ શરતે જ નિમણૂક આપી જણાય 
છે. તો આ નિમણૂક કયા સંજોગોમાં કેવી રીતે આપેલ છે તે સ્પષ્ટ નથી, 
તેમ જ આ નિમણૂક આપતી વખતે આ વિભાગની સંમતિ મેળવી હતી 
કે કેમ તે પણ સ્પષ્ટ નથી. એથી સૌ પ્રથમ ભાષા નિયામકશ્રી ઉપરની 
બાબતમાં સ્પષ્ટતા કરે, તેમ જ આ અંગેની જે તે ફાઇલ આ વિભાગને 


બતાવે તેવી વિનંતી કરીએ. વળી શ્રી .................... ને જે ચાર ઈજાફા 


ઘ્૪ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


મંજૂર કરવાની દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે તે નિયમ મુજબ વિસ્તારપૂર્વક 


ફરીથી રજૂ કરે. વળી શ્રી ..................... ની મૂળ જગ્યા કરતાં આ 
જગ્યા વધુ જવાબદારીવાળી છે કે કેમ અને જો હોય તો તે જગ્યા કઈ 


ક. 


રીતે વધો જવાબદારીવાળી છે તે પણ દરખાસ્તમાં રજૂ કરવું જરૂરી છે. 


૪. આ નોંધ સાથે આ કેસના કાગળો ભાષા નિયામકશ્રીને પરત 
કરીએ. 


(ટૂંકો સહી) 
ઉ.સ. (સહી) 


આ બાબત ભાષા નિયામકશ્રીના મહેકમને લગતી ગણાય. તે અંગે 
આ કાગળો “ર” શાખાને મોકલીએ. 


સા.વ.વિ./ર 

ઉ.સ.શ્રી ની તા................. ની નોંધ અન્વયે રજૂ. આ કાગળોમાં 

જે પ્રશ્ન ચર્ચાઇ રહ્યો છે તે “ખ” શાખાને લગતો હોઈ “ખ” શાખા જુએ 
એવી વિનંતી. 

(ટૂંકો સહી) 

સા.વ.વિ./ખ. 
સાદર રજૂ. 

“ર” શાખાની ઉપર્યુક્ત નોંધ અન્વયે આ કેસ ભાષા નિયામકશ્રીના 
મહેકમને લગતો હોઈ એ શાખા સંબંધકર્તા છે. “ર”' શાખાને પરત 
કરીએ. 

(ટૂંકો સહી) 

અનુભાગ અધિકારી 
ર- શાખા. 
“ખ્‌” શાખાની તા. ................ ની નોંધના સંબંધમાં સાદર રજૂ. 


નોંધ - પદ્ધતિ છપ 

છ નમે ને નિમણૂક આપતી વખતે આ શાખાની સંમતિ 
મેળવી હોય તેમ જણાતું નથી. માટે માન્ય રહે તો “ઘ”' શાખાની તા. 
52222227 ની નોંધમાં સૂચવ્યા પ્રમાણેની માહિતી ભાષા નિયામકશ્રી 
પાસેથી મંગાવવી યોગ્ય ગણાશે. 

ર. સામાન્ય રીતે ખાતાના વડાને વિભાગની ફાઇલ મોકલવી યોગ્ય 
ગણાય નહીં છતાં ભાષા નિયામમની કચેરી સા.વ. વિ. ની સંલગ્ન કચેરી 
હોઈ અને આ નોંધ ભા. નિ. કચેરીની જ હોઈ આ ફાઇલ ભા. નિ. 
કચેરીને અવિધિસર નોંધથી મોકલી આપીએ એમાં હરકત સરખું નથી. 


(ટૂંકો સહી) 
ઉ.સ. (સહી) 
અ.વિ. નોંધ નં. તા. ...................... થી ભાષા નિયામકશ્રી પ્રતિ. 
ભા. નિ. કચેરી/ચઈ 
સામાન્ય વહીવટ વિભાગની તા. ..................... ની ઉપરની નોંધ 
સંબંધમાં જણાવવાનું કે, શ્રી ................... નો પગાર ફરીથી નક્કી 
કરવાનો નથી, પણ તેમને ગુજરાતી ટાઇપ શિક્ષક તરીકે આપેલ નિમણૂકમાં 
તેમનો પગાર પ્રથમવાર જ નક્કી કરવાનો છે. શ્રી ............. કલેક્ટર 
કચેરીમાં રૂ. ................... ના પગારધોરણમાં ગુજરાતી ટાઈપિસ્ટ હતા 
અને તેમને આ કચેરી મારફત ચાલતા ગુજરાતી ટાઇપિંગ વર્ગમાં ગુજરાતી 
ટાઈપ શિક્ષક તરીકે રૂ. ...................... ના પગાધોરણમાં નીમવાથી 
તેમનો આ ધોરણમાં એટલે કે રૂ. .............. ના પગારધોરણમાં પગાર 


નક્કી કરવાનો પ્રશ્ચ ઉપસ્થિત થયો છે અને સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે 
તેમનો પગાર નક્કી કરતાં, તેમને મળતાં એકંદર પગાર અને વેતનમાં 
નુકસાન થતું હોઈ આ દરખાસ્ત કરવી પડી છે. 
2525.22 બીજા ખાતાના કર્મચારી એટલે કે મહેસૂલ 
ખાતા (કલેક્ટર કચેરી)ના કર્મચારી છે અને ટૂંક સમય માટે તેમની આ 


દદદ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


કચેરી ખાતે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. તે પૂરી થયે તેમને તેમના મૂળ 


ખાતામાં પાછા મોકલવાના હોવાથી આ તિમણૂકને પ્રતિનિયુક્તિ પરની 
શિમણૂક ગણવામાં આવી છે, પણ કોઈ પ્રતિનિયુક્તિ-ભથ્થું આપવામાં 
આવ્યું નથી. 


ભરતી નિયમો અનુસાર બિન-રાજપત્રિત જગ્યા ટૂંકા ગાળા સારુ 
ભરવા માટે સામાન્ય વહીવટ વિભાગની સંમતિની જરૂર ન હોઈ 
ક... )5:532:328422.5 ની નિમણૂક કરતા પહેલાં સામાન્ય વહીવટ વિભાગને 
પુછાવેલ નહીં; પરંતુ ચાલુ શિરસ્તા મુજબ શિમણૂકના હુકમની નકલ 
સામાન્ય વહીવટ વિભાગને મોકલેલી. આ તાલીમ વર્ગો માત્ર ત્રણથી છ 
વર્ષના ગાળા માટે જિલ્લા મથકે કલેક્ટર કચેરીમાં જ ચલાવાતા હોઈ, 
જેમ અન્યત્ર તેમ આ કેસમાં સ્થાનિક કલેક્ટર, શિક્ષણાધિકારી વગેરે 
પાસેથી સ્થાનિક ઉમેદવારની ભલામણ મંગાવીને એ ભલામણ અનુસાર 
શિમણૂક આપી છે. માત્ર ટાઈઇપિસ્ટ તરીકે રૂ. ......... ના પગારધોરણમાં 
કી. કા નો પાકો પગાર કેટલો છે એ એમના છેલ્લા પગાર 
પ્રમાણપત્ર (એલ.પી.સી.), આવ્યા પછી જ જાણવામાં આવ્યું છે. એથી 
વધુ જવાબદારીવાળી જગ્યા પર નિમણૂક આપ્યા પછી એમને મૂળ 
જગ્યાએ પાકા પગાર પેટે મળતા કુલ મળતરથી ઓછું ન મળે તે જોવું 
જરૂરી હોઈ, પગાર નિયત કરવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો છે, તેથી જ ચાર 
અગ્રિમ ઈજાફાની ભલામણ કરાઈ છે. 


રા છ ની મૂળ જગ્યા ગુજરાતી ટાઇપિસ્ટની એટલે કે 
પ 22522152252 ના પગારધોરણની છે, જ્યારે ગુજરાતી ટાઇપ શિક્ષકની 
જગ્યા રૂ. ............... ના પગારધોરણની છે. આ જગ્યા ટાઈઇપિસ્ટની જગ્યા 
કરતાં વધારે જવાબદારીવાળી છે. 

શ્રી ........................* નો પગાર, રૂ. .............. ના પગારધોરણમાં 
ક... 0252202122328252 ખાસ પગાર મળી રૂ. ................. થાય, પણ તેમને 


મળેલ બે અગ્રિમ ઈજાફા લક્ષમાં ન લઈએ તો રૂ. ................ પગાર 


નોંધ - પદ્ધતિ ૬૭ 
થાય અને રૂ. .............. ના પગારધોરણમાં તેમને રૂ. ............. થી ઓછો 
પગાર ન મળે તે આશયથી રૂ. ............... (ચાર અગ્રિમ ઈજાફા) મળી 
કાકા ના પગારની ભલામણ કરવામાં આવેલ છે. આમ, આની 
પાછળ એક કર્મચારીને એકથી બીજી જગ્યાએ કામ કરવામાં તેને મળતા 
પગારમાં ઓછું મળતર ન થાય એ જ દષ્ટિ હોવાથી આ ચાર અગ્રિમ 
ઈજાફા આપવા માટેની દરખાસ્ત કરેલી છે, જે મંજૂર કરવા ભલામણ છે. 


ભાષા નિયામક 


અ.નોં. નં. ................. 1... 245423 552 થી સામાન્ય વહીવટ 
વિભાગ પ્રતિ. 
ભા. નિ. કચેરી 
સામાન્ય વહીવટ વિભાગના તા. ................ ના પત્ર નં. ........... 
સઈ સંબંધમાં ............. શ્રી ............... નો પગાર નક્કી કરવા 
માટે અગ્રિમ ઈજાફાની દરખાસ્ત સરકારે સ્વીકારી નથી. તે જોતાં તેમનો 
પગાર સામાન્ય 4િયમ પ્રમાણે કાયમી પગાર રૂ. ............... લક્ષમાં લઇ 
ક ૦5555: ના ધોરણમાં રૂ. .............. થાય. પૃ. ........... પ/વિ પરની 


કા શ્રીની નોંધ “ક'' ના આધારે આ પ્રમાણે પગાર નક્કી કરતા 
હકમો આપીએ. 


ષ્ગ 


(ટૂંકો સહી) 
ભા. નિ. (સહી) 

છ 223:2522232352223432 નો પગાર બે અગ્રિમ ઈજાફા સાથે રૂ. ............. 
થાય, પરંતુ તેમના છેલ્લા પગારનો દાખલો રૂ. .......... નો હોઈ, તે 
સુધરાવી લેવાનું આવશ્યક છે. કલેક્ટર કચેરીને પત્ર લખીને આ સુધરાવીએ. 
પછી શ્રી ................... નો પગાર નિયત કરીએ. 

(ટૂંકો સહી) 


ભા. નિ.ના. અં. મ. (સહી) 


ક 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


જ દિદાર) 233 ને લખવા માટે પત્રનો મુસદો મંજૂરી અર્થે 
સાદર રજૂ. 

(ટૂંકો સહી) 
અં. મ. (સહી) 

કલેક્ટરશ્રી .................... તરફથી સુધારીને આવેલ શ્રી ................. 
ના છેલ્લા પગારના પ્રમાણપત્રમાં રૂ. ................ નો આંકડો લખેલ છે. 
આ સાથે તે રજૂ કરેલ છે. આ સંજોગોમાં તેમનો રૂ. .............. નો પગાર 
લક્ષમાં લેતાં રૂ. ................. નો પગાર નક્કી કરાય એમ લાગે છે. યોગ્ય 
જણાય તો પૃ........... પ/વિ. ઉપરનો મુસદ્દો તે પ્રમાણે સુધારીએ. 

આદેશ માટે રજૂ. 

(ટૂંકો સહી) 
અં. મ. 

બરાબર છે. શ્રી ..................... નો પગાર માસિક રૂ. ..................... 


લેખે નક્કી થઇ શકશે. આ પ્રમાણે પગાર મું. રા. સે. નિ. પ૬ મુજબ 
શિયત થાય છે. ટાઇપિસ્ટની જગ્યા કરતાં ટાઇપ શિક્ષકની જગ્યા વધુ 
જવાબદારીવાળી હોઈ, ગુ. રા. સે. નિયમોના નિયમ પદનો લાભ આપી 
શકાય તેમ છે. 


ભા. નિ. (સહી) 


નોંધ - પદ્ધતિ ૯ 
કચેરી હુકમનો મુસદો 


નં. 
ગુજરાત રાજ્ય, 
ભાષા નિયામકની કચેરી, 
સચિવાલય, ગાંધીનગર, 
તા. 
કચેરી હુકમ 
આ કચેરીના તા. .............. ના હુકમ નં. ............. અન્વયે 
002માં થી ............. ખાતે ચાલતા ગુજરાતી ટાઇપિંગ વર્ગમાં ટાઇપ 
શિક્ષક તરીકે હંગામી ધોરણે નીમવામાં આવેલ શ્રી ................... નો 
2 કલેક્ટર કચેરીમાં રૂ. .................... ના પગારધોરણમાં 


ગુજરાતી ટાઈપિસ્ટ તરીકે કાયમી નિમણૂકનો પગાર રૂ. ....................... 
લક્ષમાં લઈ, મુંબઈ રાજ્ય સેવા નિયમોના નિયમ ૫૬ (૧) મુજબ તેમનો 
પગાર તા. ................ થી રૂ. ................ ના પગારધોરણમાં રૂ. 
ટાક: સિયત કરવામાં આવે છે. 


ભાષા નિયામક 


સડલ. સાઇરે રેલાસ :#- 


પ્રકરણ - ૩ 


મુસદા-લેખન-૧ 
(પત્ર પદ્ધતિ) 


કોઈપણ વિભાગ/કચેરીમાં મુસદો એ સરકારી લેખન-વ્યવહારની કાચી 
રૂપરેખા તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા છે. આવા મુસદા ઉપરી અધિકારી દ્વારા મંજૂર 
થયેલ સંબંધિત વિભાગ/ કચેરીને મોકલવામાં આવે છે. પ્રવર અધિકારીઓને 
લઘુલિપિકોને શ્રુતલેખન આપવા પૂરતો સમય મળી શકે નહીં તે સ્વાભાવિક છે. 
તેથી, મુસદા-લેખનની કળાએ આજકાલ ગણનાપાત્ર અગત્ય ધારણ કરી છે. 


સરકારી કામકાજમાં થતાં લખાણોની બે પદ્ધતિ હોય છે. પત્રપદ્ધતિ અને 
નોંધ-પદ્ધતિ. પત્રપદ્ધતિને સમજાવવાની જરૂર રહેતી નથી. આ પદ્ધતિ હેઠળ, 
આવેલ લખાણને રાખી લઈ તેનો અલગ ઉત્તર મોકલાય છે. જેની સ્થળપ્રત, 
ઉત્તર મોકલતી કચેરીના રેકર્ડમાં રહે છે. પત્ર મોકલતી તથા તેનો ઉત્તર આપતી 
એમ બેઉ કચેરીઓમાં પોતપોતાના લખાણની સ્થળપ્રત તથા સામી કચેરીનો 
ઉત્તર સચવાય છે. આથી, પછીના પત્રવ્યવહાર વેળા તેની પર નજર નાખી 
જવાની અનુકૂળતા મળે છે. આ પત્રપદ્ધતિ સચિવાલય સિવાયનાં ખાતાં/ક્ચેરીઓને 
વિશેષ અનુકૂળ પડે છે. 

સચિવાલય-કક્ષાએ સચિવાલયના વિભાગો વચ્ચેના કે તે વિભાગો હેઠળની 
ક્ચેરીઓ સાથે થતા સરકારી કામકાજ અંગેના લેખન-વ્યવહારમાં નોંધ-પદ્ધતિનો 
આશ્રય લેવાય છે. આ પદ્ધતિ હેઠળ કોઈપણ બાબતમાં લખાણ શરૂ કરતા મૂળ 
વિભાગ તરફથી એક વખત લખાણ શરૂ થયા પછી જે વિભાગ તરફ રવાના 
થાય તે વિભાગના અધિકારી તે લખાણની નીચે જ તેનો જવાબ ઉમેરતા જાય 
છે અને આમ આખી અવિધિસર નોંધ (110.0.[૨) ની ફાઇલ પાછી ફરી મૂળ 
વિભાગમાં આવી જાય છે. આવી વ્યવસ્થામાં સ્થળપ્રત રાખવાનું બિનઆવશ્યક 


૭૦ 


મુસદ્દા-લેખન-૧ (પત્ર પદ્ધતિ) ૭૧ 
બની જાય છે. પત્રપદ્ધતિમાં બે કચેરીઓમાં બધો પત્ર-વ્વવહાર સાચવવાની જે 
બેવડી કામગીરી કરવી પડે છે તેમાં આમ ઘણી કરક્સર થઈ વિભાગો વચ્ચે 
ફરતી ફાઇલ પોતે જ તે વિષયનું સંપૂર્ણ રેકર્ડ બને છે. 

સરકારી લખાણ મહદંશે પત્રરૂપે હોય છે. બિન-સરકારી વ્યક્તિઓ કે 
સંસ્થાઓ તરફથી આવતાં લખાણોના કે સરકારી નોકરીમાં ન હોય તેવા 
કર્મચારીઓની ખાતાને સીધી મળેલી અરજીઓના, “તે પરત્વે ધ્યાન આપવામાં 
આવશે,'”' એવા ઉત્તર આપવા રાબેતા મુજબના પહોંચપત્રો લખવામાં આવે છે. 


આવા રોજિંદા પ્રકારના પહોંચપત્રો ઉપરાંત હાઇકોર્ટ, જાહેર સેવા આયોગ, 
ઇત્યાદિને કોઈ લખાણની રવાનગી માટે શેરાનો ઉપયોગ ન કરતાં સાથપત્રો 
લખાય છે. 


ભારત સરકાર તથા ઈતર રાજ્ય સરકારોને (હિંદી/અંગ્રેજીમાં) તથા 
ખાનગી વ્યક્તિઓ અને ધારાસભ્યોને પણ તેમણે માગેલી કોઈ માહિતી આપવા 
પત્રો લખાય છે. 


આ ઉપરાંત ખાતાના કર્મચારીઓ તરફથી ખાતાના વડાને અરજીરૂપે પત્રો 
લખાય છે. સામાન્ય રીતે તાબાની કે બીજી કોઈ કચેરીમાંથી કોઈ હકીકત કે 
વિશેષ હકીકત, માહિતી કે વિશેષ માહિતી મેળવવા કે વહીવટી વિભાગની 
સહમતી, મંજૂરી કે તેનો વિધિસર હુકમ મેળવવા માટે આ જાતના પત્રો લખાતા 
હોય છે. રાજ્ય સરકારનાં ખાતાં/કચેરીઓ વચ્ચે અંદરોઅંદર થતા પત્ર- 
વ્યવહારનું પ્રમાણ ઠીક ઠીક મોટું રહે છે. 


સરકારી પત્રોની ભાષા સરકારી લખાણનાં યાદી જેવાં બીજાં સ્વરૂપોની 
ભાષાની સરખામણીમાં ઓછી ઔપચારિક હોય છે. તેવા પત્રો પ્રથમ પુરુષમાં 
લખાતા હોવાથી તેની ભાષા પણ સીધી અને સરળ હોય એ ઈષ્ટ ગણાય. 
૧. પત્ર 


સરકારી પત્રમાં સૌથી પહેલી મહત્ત્વની વાત, તેને મથાળે જમણી બાજુએ 
“ગુજરાત સરકાર”' એ શબ્દો અને પત્ર મોકલનાર વિભાગ, ખાતા કે કચેરીનું 


૭૨ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


નામ અને સરનામું, પત્રનો વિષયદર્શક ત્રિવર્ણ સાથે નંબર અને તારીખ 
લખવાની છે. સામેથી ઉત્તર આપનાર ખાતા કે કચેરીને પૂર્વસંદર્ભ લેખે એ 
ટાંકવા પડતા હોય છે. એક જ વિષય અને નંબરના પણ જુદી જુદી તારીખે 
લખાયેલા પત્રોવાળો પત્રવ્યવહાર એકઠો કરવાની સગવડ પણ એથી મળે છે. 
કચેરીના સરનામામાં તેનો ટેલિફોન નંબર કે તાર માટેનું ટૂંકું સરનામું પણ 
છાપવામાં આવે છે. ક્યારેક નંબરની વિગત છૂટી પાડીને પાનાની ડાબી બાજુએ 
મથાળે પણ દર્શાવાય છે, પણ પત્રને મથાળે ડાબી બાજુએ પત્ર લખનાર 
અધિકારીનું નામ અથવા/અને હોદ્દો દર્શાવવા માટે પત્રનો નંબર જમણી બાજુ 
લખવો એ વધુ સારું છે, ડાબી બાજુએ મથાળે પત્ર લખનાર અધિકારીનું નામ 
કે હોદ્દો દર્શાવ્યા પછી તેની નીચે “પ્રતિ” એ મથાળા નીચે સંબોધિત વ્યક્તિ 
કે અધિકારીનું નામ, હોદ્દો, ખાતું/વિભાગ/કચેરી, સરનામું વગેરે લખાય. એ 
પછી વચમાં “વિષય” શબ્દ લખી તેની આગળ બે ટપકાં મૂકી પત્રનો વિષય 
કે બાબત ટૂંકમાં એક બે લીટીમાં લખવાની હોય છે. કોઈ પત્રનો જવાબ 
વાળવાનો હોય તો તે પત્રમાં વિષય જે રીતે વર્ણવ્યો હોય તે જ શબ્દો જવાબના 
પત્રમાં “વિષય” માટે વાપરવા જરૂરી ગણાય. પત્ર ક્યા ઉદેશથી લખાયો છે 
અથવા કઈ બાબત સંબંધમાં છે, એ સામી કચેરીને પ્રથમથી તરત સ્પષ્ટ થાય 
એટલા માટે વિષયનો આવો ઉલ્લેખ સરકારી પત્રવ્યવહારમાં ખાસ જરૂરી 
ગણાય. 


આના પછી આવે સંબોધન, એમાં રાજ્ય સરકારના અધિકારીઓ અન્ય 
સરકારી અધિકારીઓ પર સરકારી કામકાજ અંગે લખતા હોય તો ઉપર કશા 
સંબોધનવાચક શબ્દની તેમજ અંતે સમાપનના કશા વિવેક-વચનની જરૂર 
હોતી નથી. 


વિધાનસભાના સભ્યો, ખાનગી વ્યક્તિઓ, સંસ્થાઓ વગેરેને લખાતા 
પત્રમાં સંબોધિત વ્યક્તિ પુરુષ હોય તો “શ્રીમાન” અને સ્ત્રી હોય તો 
“શ્રીમતી” એ સંબોધન-શબ્દો જ વાપરવા બધી રીતે યોગ્ય છે. બંગાળીમાં 


એને માટે વપરાતા “મહાશય” અને હિંદીમાં વપરાતા “મહોદય” ને મુકાબલે 


મુસદ્દા-લેખન-૧ (પત્ર પદ્ધતિ) ૭૩ 
“શ્રીમાન” વધુ સરળ છે અને તે હવે સારા પ્રમાણમાં પ્રચલિત પણ થઈ ગયો 
છે, તેથી “મહાશય” કે “મહોદય” નો મોહ રાખવો ઈષ્ટ નથી. અધિકારીના 
હોદ્દાની આગળ “મહેરબાન” અને પાછળ “સાહેબ” લગાડવાની જૂની લઢણ 
પણ હવે છોડી દેવી જોઈએ. પ્રજાજનો હવે સ્વતંત્ર લોકશાહી પ્રજાસત્તાકની 
અંગરૂપ વ્યક્તિઓ હોઈ સ્વરાજ્યની હવામાં સરકારી અધિકારીઓ પર આવતી 
તેમની અરજીઓ કે પત્રોમાં પણ, “મહેરબાન... સાહેબ” કે “કૃપાવંત” કે 
એવાં જૂનાં સંબોધનો હવે દેખાતાં અટકી જશે. તેઓ “પ્રતિ” ની નીચે 
અધિકારીનો હોદ્દો લખી તેને માનવાચક “શ્રી” લગાડી દે (દા.ત. સચિવશ્રી, 
મહેસૂલ વિભાગ; કલેક્ટરશ્રી, ખેડા જિલ્લો) તેથી શિષ્ટાચાર ગૌરવભરી રીતે 
જળવાશે. સરકારી અધિકારીઓ પર લખાતા પત્રોમાં જ્યાં સંબોધન શબ્દ 
“શ્રીમાન” વાપરવાનો ન હોય ત્યાં પણ ઉપર “પ્રતિ”'ની નીચે સંબોધિત 


અધિકારીના હોદ્દાને “શ્રી” લગાડીને આદર વ્યક્ત કરી શકાશે. 


સંબોધન પછી પત્રનું મુખ્ય વક્તવ્ય આવે. એને માટે જરૂરી હોય તો જ 
અને તેટલી જ (એટલે ટૂંકી અને મુદ્દાસર) પ્રસ્‍તાવના કરી સીધું કહેવાની વાત 
પર આવી જવું જોઈએ. સરકારી પત્રમાં સંદર્ભરૂપે પત્રનાં નંબર-તારીખ પત્રના 
પ્રારંભમાં જ ટાંકવાં જોઈએ. દા.ત. “આપના તા. ............ ના પત્ર નં. 
હ ર 2 ના સંબંધમાં સૂચનાનુસાર જણાવવાનું કે' અથવા “આપના તા. 
દ ના પત્ર નં. ............ અંગે આજ્ઞાનુસાર જણાવવાનું કે” અથવા 
“સવિનય/નિવેદન .................. જે,” “આપના તા. ................ ના પત્ર નં. 
555522 ના ઉત્તરમાં સવિનય જણાવવાનું કે.'”' વિભાગ/ખાતા/કચેરીના પોતાના 
આગલા પત્રની યાદ આપવાનું જરૂરી થતું હોય ત્યાં તેનાં નંબર-તારીખ 
આપવાનું સર્વથા ઉચિત ઠરે છે. દા.ત. “આ વિભાગના તા. ............ નં. 
5222 ના પત્ર પ્રત્યે ધ્યાન દોરી સૂચનાનુસાર જણાવવાનું જે''. વળી લાંબો 
પત્રવ્વહાર ચાલ્યો હોય ત્યાં છેલ્લા પત્રનો ઉલ્લેખ કરવાનું જરૂરી બને છે. 
“આપના તા. ............. શ... 3552222522 ના આ વિષય પરના છેલ્લા પત્રના 
સંબંધમાં/ ને અનુલક્ષીને જણાવવાનું જે.” 


૭૪ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


ખાતા/ક્ચેરીએ લખેલા પોતાના આગલા પત્રનો હવાલો આપી લખતી 
વેજ “ય ના અનુસંધાનમાં” એવો શબ્દપ્રયોગ થઈ શકે છે. દા.ત. 
“આ વિભાગ/કચેરીના તા. .............. ના પગો ને... કકક ર૦૭ ના અનુસંધાનમાં 
જણાવવાનું કે” સામી કચેરીના પત્રનો ઉલ્લેખ કરતી વેળા “............. ના 
અનુસંધાનમાં” નહીં પણ “............... ના સંબંધમાં” કે “ને અનુલક્ષીને” 
એવો પ્રયોગ કરાય. 

પત્રમાં સામા અધિકારી કે કચેરીને ખ્યાલમાં રાખી તેની પાસેથી કશી 
માહિતીની અપેક્ષા હોય, તો ક્યા પ્રકારની અથવા ક્યા મુદ્દા બાબત માહિતી 
જોઈએ છે તેને વિશે તેને કશી ગૂંચવણ ન થાય તેવી સ્પષ્ટ ભાષામાં લખવું 
ખાસ આવશ્યક ગણાય. આપણે જવાબ આપવાનો હોય તો તે, સામેથી 
પુછાવાયેલ મુદ્દા કેન્દ્રમાં રાખીને તેના વિશે જ એને જોઈતી હકીકત બરાબર 
રજૂ કરીને એટલી જ સ્પષ્ટતાથી આપવો રહ્યો. પુછાવેલી બાબત કે માગેલી 
હકીકત વિશે કે તેના અપાતા ઉત્તર વિશે ફરી સામી કચેરીએ કે અધિકારીએ 
કશું પુછાવવું પડે તેવી સંદિગ્ધતા લખાણમાં રહે તો તે દોષ ગણાય. ગમે તે 
પ્રકારના લખાણમાં સૌજન્ય અને શિષ્ટાચાર ચુકાય નહીં એનું પણ પૂરું ધ્યાન 
રાખવું ઘટે. કહેવાનું કહેવાઈ જાય એટલે પત્ર તરત પૂરો કરવો જોઈએ. પત્રમાં 
એકથી વધુ મુદ્દા વિશે લખવાનું થતું હોય તો દરેક મુદ્દાને એક અલગ ફકરો 
આપવો સારો. બિનજરૂરી લંબાણ કે આગળ કહેવાનું પુનરાવર્તન હંમેશાં 
ટાળવું. 

લખાણ પૂરું થથે લખનાર અધિકારીની સહી અને હોદ્દો આવે, સરકારી 
અધિકારી બીજા સરકારી અધિકારીને લખતા હોય તો જરૂર નહીં, પણ પત્ર 
ખાનગી વ્યક્તિઓ આદિને લખાતો હોય ત્યારે સહીની ઉપર ““આપનો” શબ્દ 
લખવો જોઈએ. 

આ સૂચનાઓને લક્ષમાં રાખી જુદા જુદા પ્રકારના પત્રોના માર્ગદર્શક 
નમૂના નીચે આપ્યા છે :- 


મુસદ્દા-લેખન-૧ (પત્ર પદ્ધતિ) ૭પ 


અરજીના પત્રો : નમૂના નં. ૧-ર. 
ખાતાં/કચેરીઓ વચ્ચેના પત્રો : નમૂના નં. ૩-૫. 
સરકારની મંજૂરી માગતા અને આપતા પત્રો : નમૂના નં. ૬-૭. 
સૂચનાઓ આપતા પત્રો : નમૂના નં. ૮-૯. 


નમૂનો-૧ 
(રજાની અરજીનો પત્ર) 
ક. ખ. ગ. 
અમદાવાદ-૮. 
તા. ................... 
પ્રતિ 
નિયામકશ્રી, 
હિસાબ અને તિજોરી કચેરી, 
નવી સિવિલ હૉસ્પિટલ, 
અમદાવાદ- ૧૬. 
શ્રીમાન, 
સવિનય વિનંતી કે મારા કુટુંબમાં લગ્નપ્રસંગ હોવાથી મારે બહારગામ 
જવું પડે તેમ હોઈ, તા. .............. થા. ૦ સુધી પ દિવસની મને 
પ્રાસંગિક રજા આપવા વિનંતી કરું છું. વિશેષમાં આ રજાની આગળ આવતી 
તા. ............... ને રવિવાર તથા પાછળ આવતી તા. ............. ને ચોથા 


શનિવારની રજાનો લાભ મળે તેમ રજા મંજૂર કરવા વિનંતી છે. 
આપનો વિશ્વાસુ, 
ક. ખ. ગ. 
સિતિયર કારકુન 
(તકેદારી શાખા) 


૭૬ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


નમનો-ર 
ર જે 


“નૌતમ નિવાસ”, આંબાવાડી, 


અમદાવાદ-૬. 
તા. 
(રજા દરમિયાન પગાર-ચૂકવણી અંગે પત્ર) 

પ્રતિ 

નિયામકશ્રી, 

ભાષા નિયામકની કચેરી, 

ગાંધીનગર. 
શ્રીમાન, 

ભાષા નિયામકની કચેરીના તા. ................... નં. .............** ના કચેરી 
હુકમ અનુસાર હું હાલ પ્રાપ્ત રજા પર હોવાથી ટાઇપ શાખાના શ્રી ................. 
ને ૧૯ .............. સ 252222:2258 માસનો મારો પગાર લેવા માટે આથી 


અધિકૃત કરું છું. એ મુજબ મારા પગારની રકમ એમને ચૂકવવા વિનંતી છે. 
ઉક્ત રકમની યોગ્ય સહીવાળી પહોંચ આ સાથે બીડી છે. 


આપનો વિશ્વાસુ, 


ક. ખ. ગ. 
ભાષાંતરકાર 
પહોંચ 
૧૯૪ ૬૦૦૬૯૦૦૪૬ ના ............. માસસા ભાષાંતરકાર તરીકેના મારા પગાર 
પેટે ભાષા નિયામકની કચેરી તરફથી રૂ. .............. (અંકે ............. રૂપિયા) 


પગારની રકમ મને મળી છે. 


(તારીખ સાથે સહી) હોદો 


મુસદ્દા-લેખન-૧ (પત્ર પદ્ધતિ) ૭૭ 


નમનો-૩ 
દ 


(ઉમેદવારોની યાદી મંગાવતો પત્ર) 


તાકીદનો 
નં. ગુજરાત રાજ્ય, 
ભાષા 4નિયામકની કચેરી, 
સચિવાલય, ગાંધીનગર. તા. 
પ્રતિ 


રોજગાર નિયામકશ્રી, 

ઓ-૧૨, ન્યૂ મેન્ટલ હૉસ્પિટલ, 

અસારવા, અમદાવાદ. 

વિષય : ભાષાંતરકારોની ખાલી જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોની યાદી. 
શ્રીમાન, 


આ કચેરીમાં ભાષાંતરકારોની કેટલીક જગ્યાઓ તા. ...................... સુધી 
હંગામી ધોરણે ભરવાની હોઈ, તે માટેનું માગણીપત્રક આ સાથે ભરીને મોકલું 
છું. એ માટે જરૂરી યોગ્યતા ધરાવતા ઉમેદવારોની યાદી આ કચેરીને મોકલવા 
વિનંતી છે. 

આ જગ્યાઓ તાત્કાલિક ભરવાની હોઈ, ઉમેદવારોની યાદી મોડામાં મોડી 
કરડ સુધીમાં મળી જાય તેમ મોકલી આપશો તો આભારી 
થઈશ. 

આપનો, 
ભાષા નિયામક 


બિડાણ :- માગણીપત્રક 


૭૮ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


નમનો-૪ 
જે 


(માહિતી મંગાવતો પત્ર) 


નં. ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 
અમદાવાદ તા. 
પ્રતિ 
મુખ્ય સચિવશ્રી, 


સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, 
સચિવાલય, ગાંધીનગર. 
વિષય : અનુસૂચિત આદિજાતિના સભ્યો માટે નોકરીમાં ખાલી રખાતી 
જગ્યાઓ 
શ્રીમાન, 


આયોગ દ્વારા લેવાનારી પરીક્ષાઓ તથા કરાનારી ભરતી સંબંધમાં 
અનુસૂચિત આદિજાતિના સભ્યો માટે નોકરીમાં ખાલી રાખવાની થતી જગ્યાઓ 
અંગે સ્પષ્ટ માહિતીની અત્રે જરૂર હોઈ, તેને લગતા અદ્યતન હુકમોની નકલ 
સૂચનાનુસાર બનતી તાકીદે મોકલવા વિનંતી છે. 
આપનો, 
સચિવ, ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 


મુસદ્દા-લેખન-૧ (પત્ર પદ્ધતિ) ૭૯ 


નમનો-પ 
જે 


(વર્ગ માટે તાલીમાર્થીઓની ભલામણ કરતો પત્ર) 


તાકીદનો 
નં. 
મહેસૂલ વિભાગ, 
સચિવાલય, ગાંધીનગર. 
તા. 
પ્રતિ 
નિયામકશ્રી, 


ભાષા 4નિયામકની કચેરી, 
સચિવાલય, ગાંધીનગર. 


વિષય : બિન-ગુજરાતી સરકારી કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે ગુજરાતી ભાષામાં 
નોંધ/મુસદ્યા-લેખનનો તાલીમ વર્ગ નં. ......... સચિવાલય કેન્દ્ર. 
શ્રીમાન, 
ઉપરના વિષય અંગેના આપના તા. ........... ના પત્ર નં. ........... ના ઉત્તરમાં, 
ગુજરાતી ભાષામાં નોંધ/મુસદા લેખનના તાલીમ વર્ગમાં સૂચનાનુસાર આ વિભાગના 


નીચેના બિન-ગુજરાતી કર્મચારીઓનાં નામની ભલામણ કરવામાં આવે છે. 
ક! 


ત: ૦ ૮) તળ 


આપનો, 
નાયબ સચિવ, 
મહેસૂલ વિભાગ 


૮૦ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
નમૂનો-૬ 
(છાપકામની મંજૂરી માગતો પત્ર) 
નં. 
પશુપાલન નિયામકની કચેરી, 
ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
તા. 
પ્રતિ 
નાયબ સચિવશ્રી, 
કૃષિ, સહકાર અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ, 
સચિવાલય, ગાંધીનગર. 


વિષય : પશુપાલન નિયામક કચેરીનો ૧૯ .......... ઘી. નો 
વાર્ષિક અહેવાલ. 

શ્રીમાન, 
ઉપરના વિષય પરત્વે સવિનય જણાવવાનું જે આ ખાતાનો 
તામાં થી... કેન નો વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ આ 
કચેરીના તા. .............. ના પત્ર નં. ..................... સાથે મંજૂરી માટે આપને 
અગાઉ સાદર કર્યો છે. એ અંગે જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી તેની ........................ 
નકલોના છાપકામની મંજૂરી આપતા હુકમો વેળાસર બહાર પાડવા વિનંતી છે. 
આપનો, 
પશુપાલન નિયામક 


મુસદ્દા-લેખન-૧ (પત્ર પદ્ધતિ) ૮૧ 
નમૃનો-છ 
(ભાષાંતરકામની મંજૂરી આપતો પત્ર) 
નં. 
સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, 
સચિવાલય, ગાંધીનગર. 


તા. 

પ્રતિ 

નિયામકશ્રી, 

ભાષા 4નિયામકની કચેરી, 

સચિવાલય, ગાંધીનગર. 

વિષય : ............ ના શિયમો અને પેટા-નિયમોનું ગુજરાતી ભાષાંતર. 
શ્રીમાન, 

આપના તા. .......... ના છેલ્લા પત્ર નં. ............ અંગે આજ્ઞાનુસાર 


જણાવવાનું જે ઉપરનું ભાષાંતરકામ હાથ ધરવાની આપને સરકાર તરફથી 
પરવાનગી આપવામાં આવે છે. 

આપનો, 

ઉપસચિવ, 

સામાન્ય વહીવટ વિભાગ. 


ટર સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


નમનો-૮ 
જે 


(પત્રરૂપે લખાતો પરિપત્ર) 
નં પગાર અને હિસાબ અધિકારીની કચેરી, 
ગાંધીનગર. તા. 
પ્રતિ 
સચિવાલયના બધા વિભાગો 
બધાં ખાતાંના વડાઓ. 


વિષય : રાજપત્રિત અધિકારીઓની બિન-રાજપત્રિત નોકરીની પેન્શન 
માટે ખરાઈ કરવા બાબત 


શ્રીમાન, 


રાજપત્રિત અધિકારીઓના પેન્શન-કેસ ત્વરાથી પતાવવા માટે તેની 
બિન-રાજપત્રિત નોકરી હોય તો તેની ખરાઈ કરી તેને માન્ય કરવાનું ઠર્યુ 
છે. જેમણે અગાઉ બિન-રાજપ-ત્રિત નોકરી કરી હોય તેવા આપના તાબાના 
તમામ રાજપત્રિત અધિકારીઓની સેવાપોથી તાકીદે મોકલી આપશો. સેવાપોથી 
મોકલતાં પહેલાં, જે તે અધિકારીને રાજપત્રિત હોદ્દા પર બઢતી મળ્યાની 
તારીખ સુધીની પૂરી વિગતો તેમાં હોય અને મુંબઈ રાજ્ય સેવા નિયમ ૧૭૭ 
મુજબ તેમાં નોકરીની ખરાઈ કર્યાની નોંધ હોય, તેની આપને ત્યાં ખાતરી 
કરી લેવા વિનંતી છે. 


આપનો, 
હિસાબ અધિકારી. 


મુસદ્દા-લેખન-૧ (પત્ર પદ્ધતિ) ૮૩ 
નમનો-૯ 
૬૧ 
(તબીબી તપાસ કરવા જણાવતો પત્ર) 
નં. 
કજ દ! 9 મ 
અથેશાસ્્ર અને આંકડા નિયામકની કચેરી 


ગાંધીનગર. 
તા. 
પ્રતિ 
સિવિલ સર્જનશ્રી, 
અમદાવાદ. 
આ કચેરીના સંશોધન મદદનીશ શ્રી ................. તાકે થી 


તબીબી કારણોસર રજા પર છે. હવે તેમણે એક બિન-સરકારી તબીબનું 
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ છે. તેમાં એવી ભલામણ કરાઈ છે કે તેમની રજા તા. 
0.0) સુધી લંબાવી આપવામાં આવે. તેમને તપાસીને આપનો તબીબી 
અભિપ્રાય લખી મોકલવા વિનંતી છે. ઉક્ત કર્મચારીએ રજૂ કરેલ તબીબી 
પ્રમાણપત્ર આ સાથે સામેલ રાખ્યું છે, જે આપના અભિપ્રાય સાથે પરત કરશો 
એવી વિનંતી છે. 
જ કામા ને આપની સમક્ષ તબીબી તપાસ માટે હાજર રહેવા 
જણાવેલ છે. 
નિયામક, 
અર્થશાસ્ર અને આંકડા 


ટજ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
(ર) સ્મૃતિપત્ર 


ન 


કેટલીકવાર બીજાં ખાતાં કે કચેરીને એક વખત પત્ર લખ્યા પછી તે 
કચેરીના કામના દબાણને લીધે કે સ્મૃતિચૂકથી તેનો ઉત્તર કે મંગાવેલી માહિતી 
કે હકીકત મળવામાં વિલંબ થયો હોય, ત્યારે યાદ દેવડાવવા માટે કે તાકીદ 
કરવાની વિનંતી કરવા માટે સ્મૃતિપત્ર લખવા પડે છે. 


વળી, મંગાવેલી માહિતીની રાહમાં બાકી રાખેલ કેસો અંગે પણ અવિધિસર 
નોંધ પરત્વે સ્મૃતિપત્રો મોકલાય છે. 


ક 


આ સ્મૃતિપત્રોનો સંબંધ પાછલા પત્ર કે પત્રો સાથે એટલે કે તેમાં માગેલી 
માહિતી કે સૂચના કે મંજૂરી કે કામના ત્વરિત નિકાલ સાથે હોય છે. આથી 
મૂળ પત્ર તરફ ધ્યાન દોરવાનું જ એમાં પ્રયોજન હોઈ એ પત્રમાંનો મજકૂર 
સ્મૃતિપત્રમાં ફરી લખી જણાવવાની જરૂર નહીં. સ્મૃતિપત્રનું કક આથી સામાન્ય 
રીતે નાનું હોય છે. 

આ માટે સામાન્ય રીતે છાપેલાં તૈયાર કાર્ડ વપરાય છે. એમાં ખાલી 
રાખેલી જગ્યામાં વિગતો ભરી જે તે ખાતાને યાદી પાઠવવામાં આવે છે. તેનો 
નમૂનો નીચે મૃજબ હોય છે :- 

ન 
હાંસિયામાં ઉલ્લેખેલા પત્ર પ્રત્યે લક્ષ 
આપવા તથા તેનો તાકીદે 


જવાબ આપવા વિનંતી છે. 





આવી યાદીથી કામ સરે નહીં ત્યારે તાકીદને અનુરૂપ ભાષામાં સ્મૃતિપત્ર 
લખીને પણ મોકલવો પડે છે. એના નમૂના નીચે આપ્યા છે. સચિવાલય કક્ષાએ 
થતા કામકાજમાં અવિધિસર નોંધ પદ્ધતિ હેઠળ સ્મૃતિપત્રની સ્થળપ્રત રખાતી 
નથી, પણ કેસના નિર્દેશ પત્ર (ડોકેટ શીટમાં)માં તેની રવાનગી-તારીખ સાથે 


મુસદ્દા-લેખન-૧ (પત્ર પદ્ધતિ) ૮પ 
નોંધ કરાય છે અને આવી અવિધિસર નોંધોના સ્મૃતિપત્રોનું રજિસ્ટર રખાય 
છે. ભારત સરકાર, અન્ય રાજ્ય સરકારો, ગુજરાત સરકારના સીધા તાબામાં 
ન હોય તેવા અધિકારીઓ, યુનિવર્સિટીઓના કુલ સચિવો અને હાઇકોર્ટને 
ત્વરિત નિકાલ માટેની યાદીઓ મોકલવાને બદલે પત્રો લખવાની પ્રથા છે. 
સ્મૃતિપત્રના દષ્ટાંતરૂપ નમૂના નીચે આપ્યા છે. 


સ્મૃતિપત્ર 
ધ. 
માર્ગ અને મકાન વિભાગ, 
સચિવાલય, ગાંધીનગર. 
તા. 
પ્રતિ 
અધીક્ષક ઈજનેરશ્રી, 
માર્ગ અને મકાન વર્તુળ, 
અમદાવાદ. 
વિષય : 
ઉપરના વિષયને લગતા આ વિભાગના તા........ ના સરખા નંબરના 


પત્રથી માગેલી માહિતી હજુ આપના તરફથી આ કચેરીને મળી નથી. કેસના 
શનિકાલ માટે એની અનિવાર્ય અગત્ય હોઈ, હવે તે તાત્કાલિક મોકલી આપવા 
વિનંતી છે. 

ઉપસચિવ, 

માર્ગ અને મકાન વિભાગ. 


૮૬ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


(૨) 


સ્મૃતિપત્ર 
જરૂરી નં. 
હિસાબ અને તિજોરી નિયામકની કચેરી, 
નવી સિવિલ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ. 
તા. 
પ્રતિ 
નિયામકશ્રી, 


ભાષા નિયામકની કચેરી, 
સચિવાલય, ગાંધીનગર. 
વિધય ₹......9%%૦૭ ના વર્ષ માટેનો જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતોને લગતો 
તપાસનીસનો ઓડિટ અહેવાલ. 
સવિનય વિનંતી કે આ કચેરીએ તેયાર કરેલ ઉક્ત ભાષાંતર ભાષાકીય 
દષ્ટિએ જોઇ-સુધારી આપવા આપને મોકલેલું છે. અહેવાલ વિધાનસભાની 
આગામી બેઠકમાં રજૂ કરવાનો હોવાથી તે બાબતમાં અંગત ધ્યાન આપી 
સુધારીને અત્રે સવેળા મોકલી આપવા વિનંતી છે. 
તપાસનીસ, 
સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબ. 
૩. અર્ધ-સરકારી પત્ર 


કોઈ માહિતી, સૂચના, અભિપ્રાય કે સંમતિની ત્વરિત આપ-લે કરવા, 
તથા ઘણીવાર સરકારી રાહે વિલંબમાં પડેલ કોઇ કામ પરત્વે તાકીદ કરવા 
અંગત વિનંતી કરવા માટે સરકારી અધિકારીઓ ઘણીવાર અંદરોઅંદર વ્યક્તિગત 
હેસિયતથી અંગત ને તેથી અર્ધ-સરકારી (1લ॥1-0શૉલંદ્ય) પત્રો દ્વારા 
લખાણ કરે છે. અર્ધ-સરકારી પત્રની રૂપરેખા તથા તેનો ઢાંચો વિધિસરના 


મુસદ્દા-લેખન-૧ (પત્ર પદ્ધતિ) ૮૭ 
ઔપચારિક સરકારી પત્રથી આ કારણે જુદા પડે છે, અને એની ભાષા પણ 
પરિચિત વ્યક્તિઓ વચ્ચેના મૈત્રીભર્યા વ્યવહારની હોય છે. પત્રના સંબોધન 
તથા સમાપનમાં તથા તેની સમગ્ર લખાવટમાં થોડી આત્મીયતાને આથી 
અવકાશ રહે છે. 


દા. ત. સ્નેહીશ્રી/ભાઈશ્રી/બહેનશ્રી, 
“આપ આ બાબતમાં અંગત રસ લેશો એવી આશા સેવું છું' 
અથવા 


“આપ અંગત રસ લઇને આ બાબત ક્યાં સુધી પહોંચી છે તે જણાવશો 
તો આભારી થઈશ.' 


અથવા 
“સાચી પરિસ્થિતિ જાણવામાં મને મદદ કરશો? 
અથવા 
“..... કરવા કૃપા કરશો.” 
અથવા 


“આપ સંમત થશો એવી ખાતરી છે.” વગેરે. 


આવા પત્રમાં જમણી બાજુ મથાળે પત્ર લખનાર અધિકારીની કચેરીનું 
નામ-સરનામું અને તારીખ, તથા તેની ઉપર અ. સ. પત્રનો નંબર આવે, અને 
ડાબી બાજુ મથાળે પત્ર લખનાર અધિકારીનું નામ તથા હોદા લખવાં જરૂરી 
છે. પત્રથી સંબંધિત અધિકારીને મિત્રભાવે “સ્નેહીશ્રી', “ભાઇશ્રી'', 
“બહેનશ્રી” એમ નામ વગર, અથવા “સ્નેહીશ્રી મહેતા” “સ્નેહીશ્રી કાંતિભાઇ” 
એમ અટક કે નામ સાથે વધતી ઓછી નિકટતા સૂચવતા શબ્દોથી સંબોધન 
કરવામાં આવે છે. સમાપનમાં “આપનો” કે “સ્નેહાધીન”' એ શબ્દ વાપરી 
તેની નીચે લખનાર અધિકારી પોતાની સહી કરે છે, જેની નીચે તેનો હોદ્દો 
લખાતો નથી. એ રીતે પત્રની સમાપ્તિ પછી નીચે ડાબી બાજુએ સંબોધિત 
અધિકારીનું નામ તથા હોદ્દો લખવામાં આવે છે. 


હટ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


અર્ધ-સરકારી પત્રોનો ઉત્તર મોકલવામાં વિલંબ થાય તેમ હોય તો 
વચગાળાનો ઉત્તર મોકલવાનો શિરસ્તો છે. 


અર્ધસરકારી પત્રના થોડા માર્ગદર્શક નમૂના નીચે આપ્યા છે :- 
(૧) 
અર્ધ-સરકારી પત્ર 
નં. 
અમદાવાદ, તા......... 
કકખગ 
મદદનીશ કેન્દ્ર નિયામક 
સ્નેહીશ્રી, 


આપની સાથે ફોન પર થયેલી વાતચીત મુજબ કેટલુંક સાહિત્ય ગુજરાતી 
ભાષાંતર માટે મોકલું છું. ભારત સરકારના અંગ્રેજી લખાણોનું ગુજરાતી ભાષાંતર 
આપની કચેરી દ્વારા સરકારે ઠરાવેલ દરે હાથ ધરવાની યોજના અનુસાર આ 
કામના ખર્ચનો અંદાજ કઢાવી ભાષાંતરની સાફ નકલ અત્રે મોકલવામાં આપને 
કેટલો સમય લાગશે તે જણાવશો તો આભારી થઈશ. 


સ્નેહાધીન, 
સહી/- 
(કખગ) 


ભાષા નિયામક, 
ભાષા નિયામકની કચેરી, 
સચિવાલય, ગાંધીનગર. 


મુસદ્દા-લેખન-૧ (પત્ર પદ્ધતિ) ૮૯ 
(૨) 
અર્ધ-સરકારી પત્ર 
નં. 
પંચાયત અને ગ્રામ ગૃહનિર્માણ વિભાગ, 
ગુજરાત સરકાર, 
ગાંધીનગર. તા. 
*% ચછજ 
ઉપસચિવ 
ભાઇશ્રી, 


આ વિભાગના તા.... ના ખાસ પત્ર નં. ....... પંચાયત/....... પ્રત્યે 
આપનું ધ્યાન દોરું?..... ગ્રામ પંચાયતની સ્થાપના તથા તેના વિકાસ સંબંધી 
યોજનાનો થોડો પરિચય તેમાં આપી આપનાં મંતવ્યો જણાવવા મેં વિનંતી 
કરી હતી. આપ તે જોઇ ગયા હો તો આપનાં સલાહસૂચનો સત્વરે મોકલી 
આપી ઉપકૃત કરશો. 


આપનો, 
(ચછજ) 


૯૦ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


વિધાનસભા પ્રશ્ન 
અત્યંત જરૂરી - સમયમર્યાદા. 





અ. સ. પત્ર નં. 
સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, 
સચિવાલય, 
ગાંધીનગર, તા. 

સ્નેહીશ્રી, 


સા. વ. વિભાગના તા. ..... ના નં. .... ના પત્ર હેઠળના વિધાનસભા 
પ્રશ્ન નં..... ને લગતી માહિતી હજી આપના તરફથી મળી નથી. જાતે રસ લઇ 
તે વળતી જ ટપાલે મોકલી આપશો તો આભારી થઇશ. 


આપનો 
(સહી) 


વન. વિભાગ, ગાંધીનગર. 


ન 


* અહીં પ્રેષકનું નામ લખવાનું હોય છે. 


*** અહીં સંબોધિત વ્યક્તિનું નામ, હોદ્દો અને કચેરી લખવાં. 


પ્રકરણ - ૪ 


મુસદા લેખન - ર 
સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો 


સરકારી લેખન વ્યવહારના પ્રકારમાં સામાન્ય પત્રના પ્રકાર પછી, તેથી 
વધુ ઔપચારિક પ્રકારનાં લખાણોમાં યાદી, કચેરી હુકમ, પરિપત્ર, શેરો, ઠરાવ, 
જાહેરનામું, તાર તથા બચતતાર, અખબારી યાદી, અખબારી નિવેદનનો સમાવેશ 
થાય છે. એની વિગતવાર ચર્ચા આસાથે નીચે કરવામાં આવી છે. 


(૧) યાદી/કચેરી યાદી 


સરકારી ખાતાં, કચેરીઓ તથા બે સરકારી અધિકારીઓ વચ્ચે થતાં 
લખાણનું સામાન્ય સ્વરૂપ યાદીનું રહે છે. સમાન કક્ષાના અધિકારીઓ કે 
તાબાની ક્ચેરીઓ તેમજ તાબાના અધિકારીઓનું સરકારના વિધિસર હુકમની 
કે મંજૂરીની જાણ કરવા તે અન્વયે સૂચના આપવા, ટીકાટિપ્પણી કરવા કે 
રોજિંદા પ્રકારની માહિતી મંગાવવા/ મોકલવા માટે પણ યાદીનો ઉપયોગ થાય 
છે. વિષય સરળ હોય અને આદેશ સ્પષ્ટ હોય તો તાબાના કર્મચારીઓને તે 
યાદીરૂપે મોકલાય છે. વળી, સરકારને વિચારણા અર્થે મળતી વ્યક્તિગત 
અરજીઓના ઉત્તર પણ યાદીરૂપે અપાય છે. આ લખાણ અન્ય પુરુષ એટલે 
કે ત્રીજા પુરુષ એકવચનમાં થાય છે અને તેમાં સહી કરતા અધિકારીના હોદ્દા 
સિવાય આરંભનું સંબોધન કે અંત ભાગે આવતું સમાપન હોતાં નથી. યાદીનો 
નમૂનો નીચે આપ્યો છે. 


આંગળાં-છાપ કાર્યાલય 
અમદાવાદ. તા. ....... 


હવ 


૯૨ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
વિષય :- કેસનું પરિણામ 
યાદી 

આ કચેરીના તા. ..... ના નં. ...... તેમ જ તે પછીના તા. ..... ના 
સ્મૃતિપત્ર નં. ..... પ્રત્યે ..... નું ધ્યાન ખેંચી ---------- કચેરીના --------- 
અધિકારીશ્રી------------ ને જણાવવાનું કે આ કચેરીના તા. ..... ના નં. ..... 
હેઠળ જેમના અંગે શોધ-તપાસ થઇ હતી તે શ્રી. ....... ની સામેના કેસના 
પરિણામની અત્રે જાણ કરવામાં આવે એવી વિનંતી છે. 


નિયામક, જૂથ-૨, 
આંગળા-છાપ કાર્યાલય, 
અમદાવાદ. 
કચેરી યાદી 
વિભાગ કે કચેરીની વ્યક્તિને લગતી કે સમગ્ર વિભાગ કે કચેરીને સ્પર્શતી 
યાદી તે કચેરી-યાદી. કચેરીના આંતરિક કામકાજમાં એનો ઉપયોગ થાય છે. 
આ જોતાં, એ કચેરી-હુકમને મળતી આવે છે. એના નમૂના નીચે આપ્યા છે. 
ન. મકમ- ગુજરાત રાજ્ય 
....ની કચેરી, 
અમદાવાદ. 
તા. 
કચેરી યાદી 


ક્ચેરીના કર્મચારીઓ માંદગી-રજા પર જતી વેળા માંદગી અંગેનું દાક્તરી 
પ્રમાણપત્ર તેમજ હાજર થતી વેળા તંદુરસ્તી પ્રમાણપત્ર નિયત નમૂનામાં રજૂ 
કરતા નથી. માંદગી રજા માટેનાં અને તંદુરસ્તીનાં પ્રમાણપત્ર સરકારે નિયત 
કરેલા નમૂનામાં રજૂ કરવાનાં હોય છે. તે તરફ કચેરીના સર્વ કર્મચારીઓનું 
ધ્યાન દોરવામાં આવે છે. 


મુસદ્દા લેખન - ૨ (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) ૯૩ 
ઉક્ત પ્રમાણપત્રના નમૂના વહીવટી શાખા પાસેથી મળી શકશે. 
પ્રતિ, 
સર્વ કર્મચારીઓની જાણ માટે (અધિકારીની સહી અને હોદો) 

નં. મકમ- 
ગુજરાત રાજ્ય, 
કચેરી યાદી 


નાણા વિભાગના તા......... ના પરિપત્ર નં. ........ હેઠળ લેખન સામગ્રી, 
વીજળી વગેરેના વપરાશમાં ૧૦ ટકાનો કાપ મૂકવામાં આવેલ છે. આ 
બાબતમાં શક્ય તેટલી કરકસર માટે આથી સર્વ કર્મચારીઓ નીચેની સૂચનાઓનું 
બરાબર પાલન કરે એવી અપેક્ષા છે :- 


૧. વીજળીના પંખા કે બત્તીની જરૂર પત્યે તે તરત બંધ કરવાની સૌએ 
કાળજી રાખવી. 


ર. કાગળની બંને બાજુએ લખવું અને હાંસિયો નાનો રાખવો. 

૩. ચોથિયા કાગળથી કામ ચાલી શકે ત્યાં સુધી અર્ધો કાગળ વાપરવો 
નહીં. 
લખાણની ટાઇપ કરેલી નકલો જરૂર પૂરતી જ કઢાવવી. 


હસ્તલિખિત સ્થળપ્રત ચાલે તેમ હોય તે ટાઇપ કરાવવી જરૂરી 
નહીં. 


૬. ભાષાંતર માટે આવતા તુમારો સાથે એક જ નકલ મોકલવાનો 
રિવાજ રાખવો. એકથી વધુ નકલો માટે અધિકારીના સ્પષ્ટ હુકમ 
મેળવવા. 


નક્લ- બધી શાખાઓને -ક-.......................-૨-૦૦૦૦૦૦૨૦૦ 
(અધિકારીની સહી અને હોદો) 


લ્૪ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
૨. કચેરી હુકમ 


ખાતાં/ક્ચેરીના બધા કે અમુક કર્મચારીઓને સૂચનાઓ આપવા માટે તથા 
કર્મચારીઓની 4િમણૂક, બદલી, બઢતી, રજાની મંજૂરી વગેરે તેમજ કચેરીના 
કામકાજની વહેંચણી કે તેની કાર્યવાહીને લગતા સામાન્ય નિયમોની જાણ માટે 
આ સ્વરૂપે લખાણ થાય છે. એની લખાવટ સાદી-સીધી હોય છે. મથાળે નંબર 
તથા કચેરીનું નામ તથા તારીખ આવે, લખાણ ત્રીજા પુરુષમાં થાય અને તેની 
નીચે જમણી બાજુએ વડા અધિકારીઓની સહી તથા હોદો આવે. તેની નીચે 
ડાબી બાજુએ જેને હુકમ આપેલ હોય કે જેને નકલ આપવાની હોય તેનો 
ઉલ્લેખ આવે. આના નમૂના નીચે આપ્યા છે. 


સચિવાલય, ગાંધીનગર. 


(૧) 
કચેરી હુકમ 
ક ક્ચેરીના રાજપત્રિત અધિકારીઓ તથા બિન-રાજપત્રિત કર્મચારીઓની 
તા. .... ના રોજ પ્રમાણેની ક્રમયાદી આ સાથે જોડી છે. જે સંવર્ગની આખરી 
પ્રવરતા બહાર પાડી છે તે જગ્યાઓનો યાદીમાં સમાવેશ થાય છે. અન્ય 
સંવર્ગની ક્રમયાદી હવે પછી બહાર પાડવામાં આવશે. 


(અધિકારીની સહી તથા હોદો) 
પ્રતિ, 
સંબંધિત અધિકારીઓ/કર્મચારીઓ (......... કચેરી) 
ગુજરાત રાજ્ય, 


મુસદ્દા લેખન - ૨ (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) લ્પ 


ગાંધીનગર, 
કન 
(૨) 
કચેરી હુકમ 
ગુજરાત રાજ્ય સેવા નિયમોના નિયમ ......થી મળેલી સત્તાની રૂએ, ....... 
ગુજરાત રાજ્ય, ....... નીચે જણાવેલા અધિકારીઓને મુંબઈ રાજ્ય સેવા 


નિયમ...... ના અમલમાંથી મુક્તિ આપે છે અને તેમના નામની સામે દર્શાવેલી 
મુદત માટે તે સ્થળે....... દિવસ કરતાં થયેલા વધુ રોકાણ અંગે દૈનિક ભથ્થું 
મંજૂર કરે છે. 

તેમની બાબતમાં મુંબઈ રાજ્ય સેવા નિયમોના નિયમ...... ની ( ) અને 
( ) શરતો સંતોષાય છે. 








(અધિકારીની સહી અને હોદો) 
નં. મકમ. ર-૧/ ગુજરાત રાજ્ય 


૯૬ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


સચિવાલય, ગાંધીનગર. 


લ. 
(૩) 
કચેરી હુકમ 
કિર જાં વિભાગના તા. ...... ના ઠરાવ નં. ....... હેઠળ મંજૂર 
થયેલી અને ...... વિભાગના તા. ...... ના ઠરાવ નં. ...... અન્વયે ચાલુ 


રાખવામાં આવેલી જગ્યાઓ પૈકીની ....... ની જગ્યા પર, રૂ. .......ના પગાર- 
ધોરણમાં માસિક રૂ. ..... ના પગારથી મળવાપત્ર ભથ્થાં સહિત .... તરીકે 
નીચેની શરતોને અધીન રહીને, તે હાજર થાય તે તારીખથી બીજા હુકમો થતાં 
સુધી નિમણૂક આપવામાં આવે છે. 

૧. આ નિમણૂક હંગામી પ્રકારની અને અગાઉથી નોટિસ તેમજ કોઈપણ 
પ્રકારનાં કારણ આપ્યા વગર ઉમેદવારને છૂટા કરી શકાય તે પ્રકારની છે. 
ઉમેદવારે નોકરી પર હાજર થતી વખતે આ શરત પોતાને મંજૂર છે એવી 
બાંયધરી આપવી પડશે. 

ર. આ કચેરીની અગાઉથી લેખિત મંજૂરી મેળવ્યા સિવાય, ઉમેદવાર કોઈ 
કોલેજ અથવા ધંધાદારી સંસ્થામાં આગળ અભ્યાસ માટે દાખલ થઇ શકશે નહીં. 

૩. ઉમેદવારે ભારતના સંવિધાનને વફાદાર રહેવાના સોગંદ લેવા પડશે. 

૪. નોકરી પર હાજર થયે શૈક્ષણિક લાયકાત, ઉંમર વગેરે અંગેના અસલ 
પ્રમાણપત્રો ઉમેદવારે રજૂ કરવાં પડશે. 

પ. ઉમેદવારે હિન્દી અને/અથવા ગુજરાતી ભાષાની પરીક્ષા, સરકાર 
વખતોવખત ઠરાવે તે પ્રમાણે, નિયત સમયમાં પસાર કરવાની રહેશે. 


૬. પોતે અસ્પૃશ્યતામાં નહીં માને તેમજ અસ્પૃશ્યતાનું કલંક દૂર કરવા 
માટે હરહંમેશ પ્રયત્નશીલ રહેશે એવો લિખિત એકરાર નોકરીમાં દાખલ થતી 
વખતે ઉમેદવારે આપવાનો રહેશે. 


[9. જે જગ્યા પર ઉમેદવારની હંગામી નિમણૂક કરવામાં આવેલ છે તે 


મુસદ્દા લેખન - ર૨ (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) ૯૭ 


જગ્યા ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગના ક્ષેત્રાધિકારમાં હોઈ, જગ્યા પર હંગામી 
દરજ્જે નિમાયેલ ઉમેદવાર વગર નોટિસે છૂટા કરવાપાત્ર છે. 


પ્રતિ 
શ્રી.... (સહી તથા હોદો) 
નકલ રવાના : 


ગુજરાત રાજ્ય, 


ક ની કચેરી, 
સચિવાલય, ગાંધીનગર. 
તા. 
(૪) 
કચેરી હુકમ 
આ કચેરીના તા. --------- ના હુકમ નં. ......... હેઠળ તારીખ ........ 
થી ફરજ-મોકૂફ કરવામાં આવેલ, કચેરીના........ શ્રી........... સામેની ખાતાકીય 


તપાસની કાર્યવાહી પૂરી થતાં નીચે પ્રમાણે હુકમ આપવામાં આવે છે. 

(૧) શ્રી........પર મૂકવામાં આવેલું, અગાઉથી પરવાનગી મેળવ્યા સિવાય 
અથવા રજાની અરજી આપ્યા સિવાય ફરજ પર વારવાર ગેરહાજર રહ્યાનું 
તહોમત સંપૂર્ણ રીતે સાબિત થયેલ હોઈ તેમને ......ની જગ્યાએથી ઉતારીને, 
હાલ તુરત આ કચેરીના ...... શ્રી......ની રજા દરમિયાન ખાલી પડેલી જગ્યા 
પર, રૂ।.......ના પગાર-ધોરણમાં ..... તરીકે તા........થી મૂકવામાં આવે છે. 

(૨) શ્રી ........... ના તા. .......... થી તા. .......... સુધીના ફરજમોકૂફીના 
સમયને અર્ધા પગારની રજા તરીકે ગણવામાં આવે છે. 


ક્ચેરીના વડા અધિકારીની સહી તથા હોદ્દો 
પ્રતિ, 


૯૮ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
૩. પરિપત્ર : 


એક રીતે જોઈએ તો પરિપત્ર એ સરકારી પત્ર વ્વહાર કે લખાણનું કોઈ 
સ્વતંત્ર સ્વરૂપ નથી. કોઈ સરકારી પત્ર, યાદી કે કચેરી-યાદી એક સાથે અનેકને 
મોકલવાની થાય ત્યારે તે પરિપત્રનું સ્વરૂપ પામે છે. આમ, પરિપત્ર એ 
સરકારી પત્ર, કંચેરી-યાદી કે યાદીમાંથી કોઈ પણ સ્વરૂપનો હોઈ શકે. 


પરિપત્રો ઘણું કરીને સામાન્ય પ્રકારના હુકમો કે સૂચનાઓ મોકલવા માટે 
કે જુદાં જુદાં ખાતાં/કચેરીઓમાંથી ખાસ પ્રકારની માહિતી મેળવવા/આપવા 
માટે લખાતા હોય છે. લખાવટ સરકારી પત્ર કે યાદી જેવી હોવાને કારણે એને 
પરિપત્ર (લા.તાંદ્વા 1.ટાલા) પણ કહેવામાં આવે છે. નીચે તેના થોડાક નમૂના 
આપ્યા છે. 


(૧) સામાન્ય ભવિષ્યનિધિ તથા 
વર્ધિત ભવિષ્યનિધિમાંથી ચૌલકર્મ 
તથા મોસાળા માટે પેશગી 

ગુજરાત સરકાર 
નાણા વિભાગ 
પરિપત્ર નં. 
સચિવાલય, ગાંધીનગર 


પરિપત્ર 


“મુંબઈ સામાન્ય ભવિષ્યનિધિ નિયમો'ના નિયમ ૧૪ તથા “વર્ધિત 
ભવિષ્યાનિધિ નિયમો (મુંબઈ)'ના તિયમ ૧૨ અનુસાર બચતદારને તેના 
આશ્રિતોના લગ્ન, મરણ, આદિ પ્રસંગોએ વિધિ કરવા માટે મોભાને અનુરૂપ 
અનિવાર્ય ખર્ચ કરવા સારું પેશગી મંજૂર કરવા માટેની જોગવાઇ કરવામાં 


મુસદ્દા લેખન - ૨ (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) લ્લ 


આવેલ છે. ઉક્ત પ્રસંગોમાં ચૌલકર્મ તથા મોસાળાના ખર્ચના પ્રસંગોનો સમાવેશ 
થાય છે કે કેમ તે વિશે શંકા ઉપસ્થિત કરવામાં આવી હતી. કાળજીભરી 
વિચારણાને અંતે એવું નક્કી કરવામાં આવેલ છે કે સામાન્ય ભવિષ્ય શિધિમાંથી 
મોસાળા તથા ચૌલકર્મોના પ્રસંગોએ બચતદારને જે ખર્ચ કરવું પડે તેને પહોંચી 
વળવા માટે પણ પેશગી મંજૂર કરવી. 


આ નિયમો વર્ધિત ભવિષ્યનિધિ નિયમો (મુંબઈ)ને પણ લાગુ પાડવામાં 
આવે છે. “સામાન્ય ભવિષ્યગિધિ નિયમો અને વર્ધિત ભવિષ્ય નિધિ નિયમો 
(મુંબઈ)'માં હવે પછી જરૂરી સુધારા કરી લેવામાં આવશે. 


ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 
ઉપસચિવ, 
નાણા વિભાગ, ગુજરાત સરકાર, 
(રે) 
ખાતાકીય તપાસ પૂરી થઇ ન હોય ત્યારે 
પગારધોરણમાં લાયકી આડ વખતે 
ઇજાફા અટકાવવા. 
ગુજરાત સરકાર 
સામાન્ય વહીવટ વિભાગ 
પરિપત્ર નં. 
સચિવાલય, ગાંધીનગર તા. .... 
વંચાણમાં લીધો :- તા. ......... ના સરકારી પરિપત્ર નં. .... 
પરિપત્ર 


જે સરકારી કર્મચારીઓના વિરુદ્ધ શિસ્ત/તકેદારી અંગે તપાસ બાકી હોય 
તેમને તેમની સામેની આવી તપાસ પૂરી થઇ ન હોય તે દરમિયાન લાયકી 
આડ ઓળંગવા દેવાનું વિચારી શકાય કે કેમ તે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કરવામાં આવ્યો 


૧૦૦ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


છે. આવા સરકારી કર્મચારીઓ ફરજમોકૂફી (સસ્પેન્શન) હેઠળ છે કે નહીં તે 
લક્ષમાં લીધા વગર તેમની સામેની શિસ્ત/તકેદારી અંગેની તપાસ બાકી હોય 
તે દરમિયાન તેમને લાયકી આડ ઓળંગવાની છૂટ આપવા માટેના કેસો 
વિચારણામાં લેવા નહીં એવી સ્પષ્ટતા કરવામાં આવે છે. તેમની સામેની આવી 
તપાસ પૂરી થયે, ઉપર ઉલ્લેખેલા સામાન્ય વહીવટ વિભાગના તા..... ના 
સરકારી પરિપત્ર નં. ..... માંની સૂચનાઓ અનુસાર આગળ કાર્યવાહી કરવી. 


ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 
ઉપસચિવ, 
સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, 
ગુજરાત સરકાર 
(૩) 
કારકુનો માટેની ખાતાકીય પરીક્ષા- 
અટકાવેલા ઇજાફા છૂટા કરવા બાબત 
ગુજરાત સરકાર 
સામાન્ય વહીવટ વિભાગ 
પરિપત્ર નં. 
સચિવાલય, ગાંધીનગર, તા. ...... 


વંચાણમાં લીધો :- સામાન્ય વહીવટ વિભાગનો તા. ...... નો 
સરકારી પરિપત્ર નં. ...... 


પરિપત્ર 
સામાન્ય વહીવટ વિભાગના તા. ..... ના સરકારી પરિપત્ર નં. ........ 
અનુસાર બધાં ખાતાં/કચેરીઓને એવી સૂચના આપવામાં આવે છે કે અનિયમિત 


ધોરણે ભરતી કરાયેલા કારકુનોને ખાતાકીય પરીક્ષામાં બેસવાની છૂટ આપવી 
નહીં. આવા કારકુનોએ પાસ કરવી જરૂરી ખાતાકીય પરીક્ષાઓના નિયમોમાં 


મુસદ્દા લેખન - ૨ (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) ૧૦૧ 
ઇજાફા અટકાવવાની શિક્ષા ઠરાવી હોવાથી, નિયત સમયમર્યાદાની અંદર 
તેમણે ખાતાકીય પરીક્ષા પાસ નહીં કરવા બદલ આવા કારકુનોના ઇજાફા 
અટકાવાયા છે. 

૧. હવે સરકારે એવો નિર્ણય કર્યો છે કે અનિયમિત ધોરણે ભરતી કરાયેલા 
આવા કારકુનો વગેરેને નોકરીમાં ચાલુ રાખવાની કે બીજી વિચારણા કરવામાં 
આવે ત્યાં સુધી, ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગની અને કેન્દ્રીકૃત ભરતી યોજનાની 
ક્ષેત્રમર્યાદાની અંદરની કચેરીઓમાં આવા જુનિયર કારકુનો અને/અથવા કારકુન- 
ટાઇપિસ્ટોએ ખાતાકીય પરીક્ષાઓ પાસ કરવાની સમયમર્યાદા તા. ......સુધી 
લંબાવવી અને સામાન્ય વહીવટ વિભાગના ઉપર ઉલ્લેખેલા સરકારી પરિપત્રમાં 
જણાવેલી સૂચનાઓ મુજબ તેમને ખાતાકીય પરીક્ષામાં બેસવાની પરવાનગી 
આપ્યા વગર તેમના ઈજાફા પાછલી તારીખથી છૂટા કરવા. 

ર. આ પરિપત્ર નાણાં વિભાગની તા. ..... ની સહમતીથી બહાર 
પાડવામાં આવે છે. 


ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 
ઉપસચિવ, 
સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, 
ગુજરાત સરકાર. 
(૪) 
સહાયક અનુદાનની બાબતમાં 
ઉપયોગ-પ્રમાણપત્ર રજૂ ન કરવા અંગે 
ગુજરાત સરકાર 
નાણા વિભાગ 
પરિપત્ર-યાદો નં. 
સચિવાલય, ગાંધીનગર, તા. ............. 


ક વ 


વિનિયોગ હિસાબ અને નાણાકીય હિસાબ, .... અને તે પરના ઓડિટ 


૧૦૨ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


અહેવાલ પરના જાહેર [હિસાબ સમિતિ.... ગુજરાત વિધાનસભાના....... 
અહેવાલનો ફકરો..... નીચે મુજબ છે :- 


“ઓડિટ અહેવાલના ફકરા....માં, સહાયક ગ્રાન્ટ અંગેના ઉપયોગ- 
પ્રમાણપત્રો રજૂ ન થવા વિશે ઉલ્લેખ છે. નાણાકીય નિયમો અનુસાર, ખાતાકીય 
અધિકારીઓએ સહાયક ગ્રાન્ટના ઉપયોગ-પ્રમાણપત્રો વાજબી સમયમાં ઓડિરને 
મોકલી આપવાનાં હોય છે. દર વર્ષે જાહેર હિસાબ સમિતિ તરફથી કેટલીય 
ભલામણો થવા છતાં આવાં પ્રમાણપત્રો મોકલવામાં દર વર્ષે વિલંબ થયા કરે 
છે. સો... ના રોજ રૂ..... ની રકમનાં........... ઉપયોગ પ્રમાણપત્ર રજૂ થવાં 
બાકી હતાં. આ પૈકી રૂા......... ની રકમનાં..... પ્રમાણપત્રો ૩ વર્ષ કરતાં વધુ 
સમયથી બાકી હતાં. જાહેર હિસાબ સમિતિએ તેના છેલ્લા અહેવાલોમાં કરેલી 
ભલામણો અનુસાર સરકારે બહાર પાડેલી સૂચનાઓનું બરાબર પાલન થતું 
નથી, તેની આ સમિતિ સખેદ નોંધ લે છે. 


અદ્યતન પરિસ્થિતિ લાવવા માટે આથી વિશેષ અને મક્કમ પ્રયાસો કરવા 
પર સમિતિ ભાર મૂકે છે. સમિતિ સૂચવે છે કે,......... સુધીના ગાળાના બાકી 
રહેલા ઉપયોગ પ્રમાણપત્રો અંગેની કામગીરી ...... પહેલાં, અને તે પછીની 
મુદતને લગતાં પ્રમાણપત્રો અંગેની કામગીરી....... સુધીમાં પૂરી કરી દેવી.” 


પરિપત્ર-યાદી 


જાહેર હિસાબ સમિતિની ઉપર્યુક્ત નોંધ માર્ગદર્શન અને તાત્કાલિક જરૂરી 
પગલાં લેવાં માટે સચિવાલયના બધા વિભાગના ધ્યાન પર લાવવામાં આવે 
છે. જાહેર હિસાબ સમિતિની ભલામણો અનુસાર સરકારે સૂચનાઓ બહાર 
પાડી છતાં, આવાં પ્રમાણપત્રો મોકલવામાં થતી ઢીલ દર વર્ષે ચાલુ રહેતી 
હોવાનું માલૂમ પડ્યું છે. ખાતાકીય અધિકારીઓની આવી ચૂકને પરિણામે 
સરકાર ભારે મૂંઝવણભરી સ્થિતિમાં મૂકાતી હોવાથી તેને ગંભીર બાબત 
લેખવામાં આવશે, કારણ કે છેવટે સરકારે, ઓડિટ તેમજ જાહેર હિસાબ 
સમિતિને ખુલાસો કરવાનો રહે છે. 


૨. તેથી સચિવાલયના વહીવટી વિભાગોએ તેમની સાથે સંકળાયેલા 


મુસદ્દા લેખન - ર (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) ૧૦૩ 
ખાતાં/કચેરીઓને લગતી આ અંગેની પરિસ્થિતિ સુધારી લેવી અને સરકાર 
તરફથી વખતોવખત બહાર પાડવાની આવી સૂચનાઓનું ચુસ્તપણે પાલન થાય 
તે જોવું. વળી, અદ્યતન પરિસ્થિતિ લાવવામાં વિશેષ અને મક્કમ પ્રયાસો કરવા 
અને ...... સુધીના ગાળાનાં બાકી રહેલાં બધાં ઉપયોગ પ્રમાણપત્રોને લગતી 
કામગીરી.... પહેલાં અને ત્યારપછીની મુદતને લગતાં પ્રમાણપત્રોને લગતી 
કામગીરી..... સુધીમાં અચૂક પૂરી કરવી. 
ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 
નાયબ સચિવ, 
નાણા વિભાગ, 


ગુજરાત સરકાર 


(૫) 
અગત્યનું“જ“વરર ....... સિયામકની કચેરી, 
કર ગુજરાત રાજ્ય, 
સચિવાલય, સચિવાલય, ગાંધીનગર. 
પરિપત્ર યાદી 


વહીવટમાં ગુજરાતીકરણના અમલની સમીક્ષા સમિતિના અહેવાલની કેટલીક 
ભલામણો સરકારે સ્વીકારી છે. એ પૈકી ભલામણ-૭ “રાજભાષાના અમલની 
વ્યાપક વ્યવસ્થા”ના શીર્ષક હેઠળના, પેટા નં.૧ અને ૪ તરફ કચેરીના સૌ 
અધિકારીઓ-કર્મચારીઓનું લક્ષ દોરવામાં આવે છે. એમાં ભલામણ કર્યા પ્રમાણે 
કચેરીની બધી શાખાઓના વડાઓને સૂચના આપવામાં આવે છે કે, 


(૧) શાખા તરફથી કેસોની રજૂઆત કરવામાં આવે ત્યારે એ માટેના 
નોંધ-મુસદ્દા વગેરે લખાણો મૂળરૂપે ગુજરાતીમાં જ લખાય એની ખાસ કાળજી 
રાખવી. 


(૨) સંબંધિત અધિકારીએ પણ પોતાની સમક્ષ રજૂ થતાં નોંધ મુસદ્દા 


૧૦૪ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
વગેરે સર્વ લખાણો મૂળ ગુજરાતીમાં રજૂ થયાં ન હોય તો તે ગુજરાતીમાં જ 
મોકલવાની સૂચના સાથે સંબંધિત શાખાના વડાને પાછાં મોકલવાં. 

(૩) સરકારની ભાષાનીતિના આ આદેશોનું પાલન ન કરનારા હરકોઈ 
કર્મચારી/અધિકારીને પ્રથમ તાકીદ આપવામાં આવશે. ત્યારપછી પણ ઉલ્લંઘન 
ચાલુ રહેશે તો બીજી તાકીદ આપવામાં આવશે. બીજી તાકીદ પછી પણ આવું 
ઉલ્લંઘન માલૂમ પડશે તો સંબંધિત કર્મચારી/અધિકારીનો વાર્ષિક ઈજાફો 
અટકાવવા અંગે ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. 


ઉપરની સૂચનાઓનો ચુસ્ત અમલ થાય એ માટે સંબંધિત અધિકારીઓ 

તથા શાખાના વડાઓએ નોંધ લેવી. 
- નિયામક 

પ્રતિ, 
સંબંધિત અધિકારીઓ તરફ. 
સર્વે શાખાના વડા તરફ-એમની નીચેના કર્મચારીઓને સૂચના આપવા માટે. 
૪. શેરો 

શેરો એ સરકારી કામકાજમાં થતાં લખાણનો સૌથી સંક્ષિપ્ત પ્રકાર છે. 
સામાન્ય રીતે એકથી વધુ કચેરી પત્રવ્વવહાર સાથે સંકળાયેલી હોય અને 
વચગાળાનો જવાબ આપવાનો હોય, ત્યારે આ સ્વરૂપે લખાણ કરવામાં આવે 
છે. એક ખાતા કે ક્ચેરીએ માગેલી માહિતી બીજી કોઈ કચેરીમાંથી મેળવવાની 
હોય અને માહિતી માગતી કચેરીને લીધેલાં પગલાંની જાણ કરવાની હોય ત્યારે 
આ પ્રકારનું લખાણ કરવામાં આવે છે. વળી, તાબાની કચેરીઓને માહિતી, 
માર્ગદર્શન કે સંપૂર્ણ અમલ માટે મોકલાતી સૂચનાની નકલો પર, તેમજ 
અરજીઓ સહાનુભૂતિપૂર્વક વિચારણા માટે ઉપર મોકલતી વેળા તથા 
રાજ્યપાલશ્રી પર સીધાં આવેલા નિવેદનો રાજ્ય સરકાર મારફત મોકલવાનું 
જણાવી તે પરત કરતી વેળા શેરાનો ઉપયોગ થાય છે. 


બિન-સરકારી વ્યક્તિઓ કે સંસ્થાઓ સાથેના પત્રવ્યવહારમાં લખાણનું 


મુસદ્દા લેખન - ર (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) ૧૦૫ 


આ સ્વરૂપ અપનાવાતું નથી. પુસ્તકો આદિ મોકલવા માટે પણ આનો ઉપયોગ 
થઇ શકતો નથી. આના કેટલાક નમૂના નીચે આપ્યા છે. 


દુ 


રાજ્યપાલશ્રીનું સચિવાલય, 
રાજભવન, ગાંધીનગર 


રાજ્યપાલશ્રી પર મોકલેલું નિવેદન રાજ્ય સરકાર મારફત મોકલવાની 
સૂચના સાથે અરજદારને પરત. 


રાજ્યપાલશ્રીના સચિવ. 


...* કચેરી, સચિવાલય, 
ગાંધીનગર, તા..... 


આ કચેરીના ...... શ્રી.......ની ...... (બાબત) અંગેની અરજી સાદર 
રવાના. સહાનુભૂતિથી વિચારવાની ભલામણ સાથે/ઘટતી વિચારણાની ભલામણ 
સાથે/યોગ્ય થવા સારુ. 


આ કચેરીના તા. .... ના પત્ર નં. ...... હેઠળ આ માહિતી અપાઈ ચૂકી 
હોવાથી પ્રોફોર્મા સહિત મૂળ લખાણ સાદર પરત. 


૧૦૪ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
(૫) સરકારી ઠરાવ 


સરકારી તંત્રમાં કોઈપણ વિભાગ કે ખાતાં કે કચેરીથી કશું કામ તેને 
માટેના સ્પષ્ટ આદેશ કે મંજૂરી વિના થઈ શકતું નથી. સરકારના એવા આદેશ 
કે મંજૂરી આપતું લખાણ, સરકારી ઠરાવ (00011111011 1૨૯5010101) 
કહેવાય છે. આવો ઠરાવ જ તેના અમલમાં થતાં ખર્ચના નાણાં છૂટાં કરવાની 
મંજૂરી માટે હિસાબ ખાતાને માટે એક અધિકૃતિ પત્ર જેવો બને છે અને ઓડિટ 
પણ તેના મજકૂરને લક્ષમાં રાખીને જ થાય છે 


સરકાર નીતિ-નિર્ણયોની તેની યોજનાઓની અનુમતિની કે વિધિસર 
વહીવટી મંજૂરીની જાણ કરવા માટે તથા કમિશનના અહેવાલો મંજૂર રાખવાનું 
જણાવવા માટે આ પ્રકારનું લખાણ વપરાય છે. કોઈ મહત્ત્વના વિષય પર 
આવશ્યક વિચારણા બાદ સરકારનો નિર્ણય પ્રકટ કરવા માટે પણ આ લેખન 
પ્રકાર પ્રયોજાય છે. કોઈ પણ વિષય પર અનેક વ્યક્તિઓ સાથે વિચારવિનિમય 
કરી, પાકી વિચારણા કે પુનર્નિરીક્ષણ બાદ જે સિદ્ધાંતનું સ્થાપન થાય કે 
સત્તાવાર નિર્ણય લેવાય તે આવા ઠરાવમાં મૂર્ત થાય. આમ, ઠરાવમાં સરકારે 
પાકી વિચારણા બાદ લીધેલ નીતિ-નિર્ણયને સ્થાન મળે છે. એટલે જ ઠરાવને 
મથાળે “વંચાણમાં લીધું” એમ લખીને તે ભાગમાં ઠરાવની પૂર્વભૂમિકા રૃપે 
પત્ર કે પત્રવવવહાર કે આગલા ઠરાવનો ઉલ્લેખ થતો જોઈએ છીએ. તેવો 
ઉલ્લેખ થઈ ગયા પછી, “સરકાર સમક્ષ એવી રજૂઆત થઈ છે” કે, “....નો 
પ્રશ્ન કેટલાક વખતથી સરકારની વિચારણા હેઠળ હતો” અથવા “......ની 
કાળજીભરી વિચારણાને અંતે સરકારે ઠરાવ્યું છે કે'' એવી રીતે ઠરાવનો પ્રારંભ 
થાય છે. એ પછી ઠરાવનો મહત્ત્વનો ભાગ સ્પષ્ટ ભાષામાં આવે. દરેક સરકારી 
ઠરાવમાં એ પછી તેનો અમલ ક્યારથી થશે તેનો અને થનાર ખર્ચના બજેટ 
સદરનો તથા તેને પહોંચી વળવાના સાધનનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ હોય છે. એટલી 
માહિતી એના અમલમાં અને તેમાં આવતી નાણાકીય જવાબદારીને કારણે 
મંજૂર થયેલી રકમ આપવામાં તથા તેનો હિસાબ રાખવામાં એકાઉન્ટન્ટ 
જનરલને માટે ખાસ આવશ્યક હોય છે. ઠરાવમાં નાણાં વિભાગની એને 


મુસદ્દા લેખન - ર૨ (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) ૧૦૭ 
સહમતી મળી ગયાની નોંધ પણ અંતે તેના એક આવશ્યક ભાગ તરીકે મૂકવી 
જરૂરી છે. 

સરકારી ઠરાવને મથાળે ઉપર જમણી બાજુએ તેનો વિષય લખવામાં 
આવે છે. પછી નીચે બરાબર મધ્યમાં રાજ્ય સરકાર, જેના તરફથી ઠરાવ 
બહાર પડતો હોય તે વિભાગ, ઠરાવને લગતી બાબતને અપાયો હોય તે નંબર 
તથા વિભાગની શાખા વગેરેના નિર્દેશ એક પછી એક લીટીમાં આવે અને છેલ્લે 
સચિવાલય, ગાંધીનગર તથા તારીખ મુકાય છે. ઠરાવને અંતે જમણી બાજુએ 
“ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે” એ લીટી પછી ઠરાવ 
બહાર પાડનાર વિભાગના સચિવ, નાયબ સચિવ કે ઉપસચિવની તેના હોદાના 
નિર્દેશ સાથે સહી આવે છે. 


સરકારી ઠરાવના કેટલાક નમૂના નીચે આપ્યા છે : 
(૧) 
વહીવટી શબ્દકોશ........ નું પ્રકાશન 
ગુજરાત સરકાર 


સરકારી ઠરાવ નં. 
સચિવાલય, ગાંધીનગર 


કામે 
ઠરાવ 
ક ની......... પ્રતો સરકારી મુદ્રણાલયમાં છપાવવાની મંજૂરી આપવામાં 
આવે છે 
(૨) આ અંગે થનારું ખર્ચ ગ્રાન્ટ નં. ..... અંદાજપત્રના મુખ્ય સદર 


“ર૫૮ લેખનસામગ્રી અને મુદ્રણ-ગ-સરકારી પ્રેસ,” ખાતે ઉધારવાનું રહેશે. 
પત્રકવાર હિસાબ માટે આ ખર્ચ ગ્રાન્ટ નં. પ મુખ્ય સદર “રપર-સામાન્ય 
સેવાઓ (ખ) (૧) ભાષા નિયામકની કચેરી” ખાતે ઉધારવું. 


૧૦૮ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 

(૩) આ ઠરાવ........ વિભાગની ફાઇલ નં. ........... પર આંતરિક નાણાં 

સલાહકારની તા. ......ની તથા નાણાં વિભાગની તા. ..... ની સહમતીથી બહાર 
પાડવામાં આવે છે. 

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 

ઉપસચિવ, 


ગુજરાત સરકાર 
(૨) 
શ્રી.......ના અધ્યક્ષપદે ઉચ્ચાધિકાર સમિતિની રચના 
ગુજરાત સરકાર 
2 વિભાગ 


વંચાણમાં લીધો : ............. વિભાગનો તા. ............ નો ઠરાવ નં. ......... 


ઠરાવ 

ઉપર દર્શાવેલા સરકારી ઠરાવ અન્વયે નીમવામાં આવેલ ઉચ્ચાધિકાર 
સમિતિની પુનરંચના કરવામાં આવે છે અને આ સમિતિની રચના હવેથી નીચે 
મુજબ રહેશે એવું ઠરાવવામાં આવે છે. 


50208202502 અધ્યક્ષ 
મ 
સવશ્રી ..................................... સભ્યો 
ક સભ્ય-સચિવ 


55555 ના અધ્યક્ષપદ હેઠળની ઉચ્ચાધિકાર સમિતિ નીચેની કામગીરીનું 


મુસદ્દા લેખન - ૨ (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) ૧૦૯ 
પુનરાવલોકન કરશે અને કાર્યક્રમના અમલમાં વેગ લાવવા નીતિવિષયક 
માર્ગદર્શક સૂચનો આપશે. 

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 


ઉપસચિવ, 
પ5 વિભાગ, 
ગુજરાત સરકાર 
(૩) 
જમીન ............. 
મોજે................. , તાલકા............ 


ટી. બી. હોસ્પિટલ માટે વધારે જમીન 
મહેસૂલ-માફીથી આપવા માટે 
ગુજરાત સરકાર 


સરકારી ઠરાવ નં. 
સચિવાલય, ગાંધીનગર, તા... 

વંચાણમાં લીધો :- કલેક્ટરશ્રી,.............. નો તા. ............ નો પત્ર નં..... 

ઠરાવ 

મોજે ગામ............. લક ઈડર , જિલ્લો............ ના સર્વે 
નંબર.........ની જમીન પૈકીની .......... ચોરસ વાર તથા સર્વે નંબર............ 
પૈકીની જમીનમાંથી ............ ચોરસ વાર મળીને કુલ............... ચોરસ વાર 
જમીન, જેની મહેસૂલ-માફીની કિંમત રૂપિયા............. થાય છે તે, ક્ષય નિવારણ 


સમિતિને ટી. બી. હોસ્પિટલના સાર્વજનિક કામ માટે જમીન મહેસૂલ નિયમોના 
સિયમ.............. હેઠળ મહેસૂલ માફીથી, સદરહુ નિયમોના [નિયમ ......... માં 


૧૧૦ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


જણાવેલી શરતોને અધીન રહીને તથા નીચે જણાવેલી વધારાની શરતોએ 
આપવાની આથી મંજૂરી આપવામાં આવે છે :- 


(૧) આ જમીન પર મકાનોનું બાંધકામ, સમિતિને જમીનનો કબજો 
સોંપ્યાની તારીખથી છ માસમાં શરૂ કરી બે વર્ષની મુદતમાં પૂરું કરવાનું રહેશે. 


(ર) આ મકાનોનો ઉપયોગ જ્ઞાતિ કે ધર્મના કોઈ પણ ભેદભાવ વિના 
સૌને કરવા દેવાનો રહેશે. 

(૩) જમીન જે હેતુ માટે આપવામાં આવી છે તે માટે જ તેનો ઉપયોગ 
કરવાનો રહેશે. બીજા કોઈપણ હેતુ માટે તેનો ઉપયોગ કરી શકાશે નહીં. 


(૪) બાંધકામના નકશા કલેક્ટર પાસે મંજૂર કરાવવાના રહેશે અને 
કલેક્ટરની અગાઉથી મંજૂરી મેળવ્યા વિના તેમાં ફેરફાર કે વધારો થઈ શકશે 
નહીં. 


(૫) આ જમીન ઉપર જે બાંધકામ કરવામાં આવે તે રાજ્યના રિબન 
ડેવલપમેન્ટ નિયમો અને મકાન બાંધકામ વિનિયમોને અધીન રહેશે. 


(૬) ઉપરની કોઈ શરતનો ભંગ થશે તો કોઈપણ જાતનું વળતર આપ્યા 
વિના જમીન પરત લેવામાં આવશે. 


ર. આ હુકમ તા. ........... ના રોજ મળેલી નાણા વિભાગની મંજૂરીથી 
બહાર પાડવામાં આવે છે. 


ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 
ઉપસચિવ, 
પડર વિભાગ, ગુજરાત સરકાર 
(૪) 
...ના વર્ષ દરમિયાન યોજના 
નં... હેઠળ ગોદામો માટે જિલ્લા 
પંચાયતોને લોન આપવા અંગેની શરતો. 


મુસદ્દા લેખન - ૨ (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) ૧૧૧ 
ગુજરાત સરકાર 
5 વિભાગ 
સરકારી ઠરાવ નં. 
સચિવાલય, ગાંધીનગર તા. 


વંચાણમાં લીધા :-....................... વિભાગનો તા................. નો સરકારી 
ઠરાવ નં......................... અને ................. વિભાગનો તા......................... 
નો સરકારી ઠરાવ નં. 

ઠરાવ 

પ વિભાગના તા.....................ના સરકારી ઠરાવ 
જ અતે, વિભાગના તા..........***.992***93ક૪૦૦૦૦૦૬ ના 
સરકારી ઠરાવ નં......................... સ... ક ફકરામાં ઠરાવેલી શરત 
અનુસાર યોજના નૅં................... હેઠળ ગોદામોના બાંધકામ માટે જિલ્લા 


પંચાયતોને મંજૂર કરવાની લોન અંગે નીચેની શરતો નિયત કરવામાં આવે છે : 


૧, લોન, તે પરના વ્યાજ સહિત વાર્ષિક પંદર સરખા હપતામાં પરત 
ભરપાઈ કરવાની રહેશે. 


૨. લોન વાર્ષિક........ટકાના વ્યાજવાળી રહેશે. અને વ્યાજ ગણવાના 
હેતુસર તે.............. ના રોજ મંજૂર કરવામાં આવી હોય એમ ગણવામાં 
આવશે. બાકી નીકળતા હપતાના મુદ્લ તેમજ તે પરના વ્યાજના ભાગરૂપ રકમ 
પર વ્યાજના ભાગરૂપ રકમ પર વ્યાજનો ઊંચો દર એટલે કે ૮ ટકા લેવામાં 
આવશે. અને દેવામોકૂફી આપવામાં આવશે નહિ. 

૩. લોન ઉપાડ્યાની તારીખથી એક વર્ષ પછી લોન પરત ભરપાઈ 
કરવાનું શરૂ થશે. 


૪. જે મંડળીઓની લોન મંજૂર કરવામાં આવી હોય તેમની પાસેથી 
પંચાયતોએ તે મંડળી કાયમી કે અર્ધ-કાયમી અસ્કયાત ઊભી કરવા કે મેળવવા 
ગ્રાન્ટની શરતનું પાલન કરવા કબૂલ થાય છે એવી બાંયધરી મેળવી લેવી. 


૧૧૨ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


૨. આ ઠરાવ, આ વિભાગની ફાઈલ નં................ પર નાણા સલાહકારની 
તા.......... ની નોંધથી મળેલ સહમતીથી બહાર પાડવામાં આવે છે. 


ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 
ઉપસચિવ 


(૫) 


નાળિયેરી અને સોપારીના વાવેતર 
માટે સરકારી પડતર જમીન આપવા 
બાબત. 


ગુજરાત સરકાર. 
પ વિભાગ 
સરકારી ઠરાવ નં. 
સચિવાલય, ગાંધીનગર તા. 
ઠરાવ. 


નાળિયેરી અને સોપારીના વાવેતર માટે સરકારી પડતર જમીન પટે 
આપવાનો પ્રશ્ર કેટલાક સમયથી સરકારની વિચારણા હેઠળ હતો. હવે સરકાર 
નીચે મુજબ ઠરાવે છે. 

૧. ખેતી માટે લાયક ન હોય તેવી તેમજ નવપ્રાપ્ત કરેલી અથવા 
નવપ્રાપ્ત કરી શકાય એવી સરકારી પડતર જમીન નાળિયેરી અને સોપારીના 
વાવેતર માટે આપવી. 


૨. દરેક વ્યક્તિગત કેસમાં.............. હેક્ટર સુધી જમીન આપી શકાય. 
જમીન મેળવનાર પાસે બીજી જમીન હોય, તો ............. હેક્ટરની મર્યાદા તેના 


મુસદ્દા લેખન - ર૨ (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) ૧૧૩ 


કબજામાંની જમીન તેમજ તેને આપવાની જમીન બશ્નેના સરવાળાને લાગુ 
પડશે... કે હેક્ટરની મર્યાદા લાગુ પડતા, અરજદાર.......... હેક્ટર કરતાં ઓછી 
જમીન મેળવવા માટે હકદાર થતો હોય, તો તેને ........... હેક્ટરની એકંદર 
મર્યાદામાં છૂટછાટ મૂકી.... હેક્ટર જમીન આપી શકાશે. કોઈપણ સંજોગોમાં, 
કુલ જમીન ટોચ-મર્યાદા કરતાં વધવી જોઈએ નહિ. કોઈ વ્યક્તિ વધુ મોટા 
પાયા પર સાહસ કરવા ઈચ્છતી હોય અને તેને વધુ જમીનની જરૂર હોય તો 
તેવા કેસો હુક્મ માટે સરકારને મોકલવા. 


૩. નાળિયેરી અને સોપારીના વાવેતર માટે આપવામાં આવેલ જમીનમાં 
આંતર-પાક (1 ા1પંપદ્વાંળા 00 €0[25) લેવાની છૂટ રહેશે. 

૪. જમીન આપતાં પહેલાં ખેતી નિયામકે વાવેતર માટે જમીન અનુકૂળ 
હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર આપવાનું રહેશે. 

૫. આવા વાવેતર માટે રસ અને અભિરુચિ ધરાવતા ખેડૂતોને જમીન 
આપવામાં આવશે. 

(ક) આવા ખેડૂતોને જમીન આપવા માટેનો અગ્રતાક્રમ નીચે મુજબ 
રહેશે : 

(૧) જેની જમીન અડીને આવેલી હોય તેવા જમીન માલિકો. 

(૨) નિર્વાસિતો અને આફ્રિકાના સંસ્થાનો અને બીજા દેશોમાંથી ભારત 
પાછા મોકલાયેલ ભારતીયો. 

(૩) ગામમાં રહેતી અને જમીન ધરાવતી વ્યક્તિઓ. 

(ખ) પહેલી અને બીજી અગ્રતા ધરાવતી વ્યક્તિઓ તરફથી માગણી ન 
હોય અને જમીનની માગણી કરનાર બીજી વ્યક્તિઓની સંખ્યા વધુ હોય, તો 
મુકરર કરેલી કિંમત/મુકરર કરેલું ભાડું નક્કી કર્યા પછી જાહેર હરાજીથી 
જમીનનો નિકાલ કરવામાં આવશે. 


૬, જમીન કાયમી ધોરણે અથવા વીસ વર્ષના પટે આપવામાં આવશે. 
આ પટો બીજા વીસ વર્ષ માટે ફરી તાજો કરી શકાશે. [નિયત ભોગવટા કિંમત 


1 સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
ચૂકવવાથી પટો કાયમી ધોરણ પરની જમીનમાં ફેરવી શકાશે. કુલ જમીન 
અમુક સ્થાનિક વિસ્તાર માટે નિયત કરેલ ટોચ-મર્યાદા કરતાં વધે નહિ એ માટે 
બધી જમીનો ટોચમર્યાદા અધિનિયમ હેઠળ નિયત મર્યાદાને અધીન રહીને 
આપવામાં આવશે. 


૭. પટે અપાતી જમીનો નીચેની શરતોને અધીન રહેશે. 


(૧) આ જમીનમાં કલેકટરને સંતોષ થાય એ રીતે પાંચ વર્ષમાં વાવેતર 
કરવાનું રહેશે. કેસના સંજોગો, એટલે કે દુકાળ, પૂર વગેરે જેવા અણધાર્યા 
સંજોગોને કારણે વાવેતરના કામમાં રુકાવટ થઈ હોય તો તેવા કારણો ધ્યાનમાં 
લઈ ક્લેકટર આ સમયગાળો વધુ પાંચ વર્ષ લંબાવી શકશે. 


(૨) જે હેતુ માટે જમીન આપવામાં/ પટે આપવામાં આવી હોય તે માટે 
જ જમીનનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. બીજા હેતુ માટે નહિ. 


(૩) જમીન નવેસરથી એટલે સ્વત્વાર્પણ ધોરણે અને અવિભાજ્ય મુદ્ત 
માટે આપવામાં આવશે અને જનીન લેનારે/પટે લેનારે જમીનમાં જાતે વાવેતર 
કરવાનું રહેશે. જાતે વાવેતર કરવું એટલે “જમીન લેનારે પોતાના વતી”'- 


(ક) પોતાના મજૂરો દ્વારા અથવા પોતાના કુટુંબના સભ્યોની મજૂરીથી, 


(ખ) પોતાની દેખરેખ હેઠળ કે પોતાના કુટુંબના કોઈપણ સભ્યની દેખરેખ 
હેઠળ દહાડિયા પાસેથી કામ લઈને વાવેતર કરવાનું રહેશે. 


(૪) પહેલાં પાંચવર્ષ માટે............. હેકટર માટે અથવા................ હેકટર 
સુધી વાર્ષિક રૂ।.......... લેખે નામનું / નો ભાડું / આકાર લેવામાં આવશે. તે 
પછીનાં પાંચ વર્ષ માટે ધોરણસરના દરના અડધા દરે ભાડું / આકાર લેવામાં 
આવશે અને તે પછીનાં વર્ષો માટે તે ગામની જિરાયત જમીન માટે નિયત કરેલ 
ધોરણસરના દર જેટલું જ પૂરેપૂરું ભહું / પૂરેપૂરો આકાર લેવામાં આવશે. 
કલેક્ટરને એમ લાગે કે જમીન લેનારે / પટે લેનારે જમીનમાં સફળ વાવેતર 
કરવા માટે પૂરતા પ્રયત્નો કર્યા નથી તો કલેક્ટરના હુકમની તારીખથી પૂરેપૂરું 
ભાડું/ આકાર વસૂલ કરવામાં આવશે. 


મુસદ્દા લેખન - ૨ (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) ૧૧૫ 


રિ 


(૫) કાયમી ધોરણે જમીન આપતી વખતે પૂરેપૂરા આકારથી બારગણી 


૯% હૂ 
ન્‌ 


રકમ અથવા હેક્ટર દીઠ રૂ.......... બન્નેમાંથી જે વધુ હોય તેટલી રકમ 
ભોગવટા કિંમત તરીકે વસૂલ કરવામાં આવશે.. જમીન લેનાર વધુમાં 
વધુ.........સરખા વાર્ષિક હપતાઓમાં ભોગવટા કિંમત ચૂકવી શકશે. તેમનો 
પહેલો હપતો જમીન આપ્યા પછી તરત વસૂલ કરવાનો રહેશે. 


(૬) આમાંની કોઈપણ શરતનો ભંગ થતાં, આપેલ જમીન/ પટો પાછો 
ખેંચી શકાશે, રદ કરી શકાશે. અને કંઈપણ વળતર ચૂકવ્યા વિના જમીનનો 
કબજો લેવામાં આવશે. 


(૭) સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યના કોઈપણ વિસ્તારમાં નાળિયેરી અને સોપારીનું 
વાવેતર કરનાર બધાને આ યોજના હેઠળ લોનનો લાભ આપવા મહેસૂલ 
વિભાગે જરૂરી હુકમો બહાર પાડવા. 


(૮) આ ઠરાવ, મહેસૂલ વિભાગની ફાઈલ નં............. પર નાણા 
સલાહકારની તા...................... ની સહમતીથી બહાર પાડવામાં આવે છે. 


ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 
ઉપસચિવ, 


ગુજરાત સરકાર. 


૧૧૪ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


(૬) 
રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે 
તબીબી સારવારના નિયમો. 


ગુજરાત સરકાર 
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ 
ઠરાવ ક્રમાંક : એમએજી-૧૦૮૮-૩૨૦૩ -ઘ, 
સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૨૩મી ઓગસ્ટ, ૧૯૯૦ 
વંચાણે લીધો : આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગનો ઠરાવ ક્રમાંક : 
એમએજી/ ૧૦૮૮-૨૬૧૬ - ઘ, 
તા. ૩૦ ડિસેમ્બર, ૧૯૮૮ 
ઠરાવ. 


આમુખમાં દર્શાવેલ તારીખ ૩૦મી ડિસેમ્બર, ૧૯૮૮ના ઠરાવના શિયમ- 
૮ (ગ) અન્વયે અપવાદરૂપ કેસ અંગે અધિકૃત ચિકિત્સકના મતે જરૂરી અને 
યોગ્ય સારવાર રાજ્ય બહારની (પરંતુ ભારતની અંદર) હોસ્પિટલમાં જ મળે 
તેવી જોગવાઈ છે તો તે આરોગ્ય અને તબીબી સેવાઓ (તબીબી)ના 
કમિશનરશ્રીની મંજૂરી (જે અગાઉથી મેળવવામાં આવશે સિવાય કે વિંલબ 
દર્દીના આરોગ્યને ભયરૂપ બનતો હોય) મેળવી સારવાર માટે દર્દીને આવી 
હોસ્પિટલમાં મોકલી આપશે. આવી ખાસ પ્રકારની સારવાર માટે નીચે જણાવેલ 


હોસ્પિટલોને માન્ય ગણવાનું આથી સરકાર ઠરાવે છે : 
(અ) કોરોનરી બાય પાસ સર્જરી : 
(૧) સધર્ન રેલવે હેડક્વાર્ટર હોસ્પિટલ, મદ્રાસ. 
(૨) ક્રિશ્ચિયન મેડિકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પિટલ, વેલોર. 
(૩) કે.ઈ. એમ. હોસ્પિટલ બોમ્બે. 


મુસદ્દા લેખન - ર૨ (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) ૧૧૭ 
(૪) જશલોક હોસ્પિટલ, બોમ્બે. 

(૫) બોમ્બે હોસ્પિટલ, બોમ્બે. 

(૬) કસ્તુરબા હોસ્પિટલ, ભોપાલ. 

(૭) 


શ્રી ચિત્ર તિરુનલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ એન્ડ 
ટેકનોલોજી, ત્રિવેન્દ્રમ. 


(૮) એપોલો હોસ્પિટલ, મદ્રાસ. 
(બ) કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ : 
(૧) ક્રિશ્ચિયન મેડિકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પિટલ, વેલોર. 
(૨) ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ, ન્યૂ દિલ્હી. 
(૩) પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ઈન્સ્ટિટ્યુટ, ચંદીગઢ. 
(૪) જશલોક હોસ્પિટલ, બોમ્બે. 
(ક) બ્લડ કેન્સર : 
(૧) ટાટા મેમોરિયલ હોસ્પિટલ, બોમ્બે. 
(૨) કેન્સર ઈન્સ્ટિટ્યુટ, અડયાર, મદ્રાસ. 
(ડ) કોમ્પલીકેટેડ હાર્ટ સર્જરી કેસીસ : 
(૧) સધર્ન રેલવે હેડક્વાર્ટર હોસ્પિટલ, મદ્રાસ. 
(૨) ક્રિશ્ચિયન મેડિકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પિટલ, વેલોર. 
(૩) કે.ઈ.એમ હોસ્પિટલ, બોમ્બે. 
(૪) ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટટ્યુટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ, ન્યૂ દિલ્હી. 
(૫) બોમ્બે હોસ્પિટલ, બોમ્બે. 
(૬) જી. બી. પંત હોસ્પિટલ, દિલ્હી. 
(૭) 


શ્રી ચિત્ર તિરુનલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ એન્ડ 
ટેકનોલોજી. ત્રિવેન્દ્રમ. 


૧૧૮ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
[સ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ઈન્સ્ટિટ્યુટ, ચંદીગઢ. 
એસ. એસ. કે. એમ. હોસ્પિટલ, કલકત્તા. 
૧૦) સમરીતન હોસ્પિટલ, અલ્વાયે, કેરાલા. 
) કસ્તુરબા હોસ્પિટલ, ભોપાલ. 
) એન. એમ. વાડિયા ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ કાર્ડિયોલોજી, પૂના. 
) હિન્દુજા હોસ્પિટલ, બોમ્બે. 


ઝે 


ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે 
નાયબ સચિવ, 
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ. 
ગુજરાત સરકાર. 


(૭) 
પી. આઈ. હેલ્થકેર સેન્ટર, રાજકોટને લીથો 
ટ્રીપ્સીની સારવાર માટે ગુજરાત રાજ્ય સેવા 
(ત.સા.) નિયમો, ૧૯૮૮ હેઠળ માન્યતા 
આપવા બાબત. 
ગુજરાત સરકાર, 
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ. 
ઠરાવ ક્રમાંકઃ- એમએજી / ૧૦૯૩/ ૫૦૮ / (૯૪)અ 
સચિવાલય, ગાંધીનગર. 
તા. ૨૨-૩-૧૯૯૪. 
ઠરાવ. 


પી.આઈ. હેલ્થ કેર સેન્ટર, રાજકોટ ખાતે પથરીના રોગના નિદાન તથા 
પથરીને ઓપરેશન સિવાય લીથો ટ્રીપ્સી પદ્ધતિની આધુનિક સવલત ઉપલબ્ધ 


મુસદ્દા લેખન - ૨ (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) ૧૧૯ 
થયેલ છે. સદરહુ હોસ્પિટલ સંપૂર્ણ વિકસિત અને અદ્યતન છે. આથી રાજ્યના 
સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ વિસ્તારોમાં ફરજ બજાવતા સરકારી કર્મચારીઓ તથા 
તેમના કુટુંબીજનોને લીથો ટ્રીપ્સી પદ્ધતિથી પથરીના રોગની સારવાર મળી રહે 
તે હેતુથી ગુજરાત રાજ્ય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો, ૧૯૮૮ હેઠળ 
સદરહુ હોસ્પિટલને માન્યતા આપવાની બાબત સરકારશ્રીની વિચારણા હેઠળ 
હતી. આ બાબતમાં કાળજીપૂર્વકની વિચારણાને અંતે પી.આઈ.હેલ્થ કેર સેન્ટર, 
રાજકોટને ગુજરાત રાજ્ય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો, ૧૯૮૮ હેઠળ 
લીથો ટ્રીપ્સીની પદ્ધતિથી લીધેલ પથરીના રોગની સારવાર માટે સરકારી 
કર્મચારીઓ/ પેન્શનરો તથા તેમના કુટુંબીજનોને રીએમ્બર્સમેન્ટના હેતુ માટે 
માન્યતા આપવાનું આથી સરકારશ્રી ઠરાવે છે. સદરહુ હોસ્પિટલમાં લીધેલ 
લીથો ટ્રીપ્સીની સારવાર અંગેનું ખર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કીડની ડીસીઝ એન્ડ 
રીસર્ચ સેન્ટર, સિવિલ હોસ્પિટલ, અમદાવાદમાં લેવામાં આવતા ફીના દરે 
રીએમ્બર્સમેન્ટને પાત્ર રહેશે. 
આ હુકમો આ વિભાગની સરખા ક્રમાંકની ફાઈલ પર નાણા વિભાગની 
તા. ૧૦-૨-૯૪ની નોંધથી મળેલ સંમતિ અન્વયે બહાર પાડવામાં આવે છે. 
ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 
ઉપસચિવ, 
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ. 


(૮) 
સી.ટી સ્કેન અને એમ. આર. આઈ. 
ટેસ્ટનું ખર્ચ મજરે મળવા બાબત. 
ગુજરાત સરકાર 
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ. 
ઠરાવ ક્રમાંક, એમ.એ.જી. - ૧૦૯૨ર-૧૮૦૨-અ, 
સચિવાલય, ગાંધીનગર, તા. ૨૬-૭-૧૯૯૪. 


૧૨૦ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
ઠરાવ. 


ગુજરાત રાજ્ય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો, ૧૯૮૮ હેઠળ 
નિદાનાત્મક પરીક્ષણો જેવાં કે સી.ટી સ્કેન અને એમ.આર.આઈ ટેસ્ટનું ખર્ચ 
રીએમ્બર્સમેન્ટને પાત્ર થતું નથી. હાલની અદ્યતન ચિકિત્સા પદ્ધતિ અનુસાર 
ઘણા દર્દીઓને સારવાર પહેલાંની તપાસ માટે સી.ટી સ્કેન અથવા એમ. 
આર. આઈ ઈન્વેસ્ટિગેશન કરાવવા ડોક્ટરો દ્વારા સલાહ આપવામાં આવે 
છે. સી.ટી સ્કેન અને એમ. આર .આઈ. ટેસ્ટનું ખર્ચ મજરે મળવાની બાબત 
સરકારશ્રીની વિચારણા હેઠળ હતી. આ બાબતમાં કાળજીપૂર્વકની વિચારણાને 
અંતે સરકારી હોસ્પિટલના અધિકૃત ચિકિત્સકની ભલામણથી સરકારી કર્મચારી, 
અધિકારીઓ, પેન્શનરો અને તેમના કુટુંબીજનો કે જેમને ગુજરાત રાજ્ય 
સેવા (તબીબી સારવાર) (નિયમો, ૧૯૮૮ લાગુ પડે છે. તેઓએ સરકારી 
કે સરકાર માન્ય ખાનગી સંસ્થામાં સી.ટી સ્કેન અને / અથવા એમ. આર 
આઈ. ટેસ્ટ કરાવેલ હોય તો ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રીસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યુટ, 
સિવિલ હોસ્પિટલ, અમદાવાદ ખાતે આવા ટેસ્ટ માટે રૂ।. ૧,૦૦૦/- થી વધુ 
આવકવાળા દર્દીઓ પાસેથી જે દરે ચાર્જ વસૂલ કરવામાં આવે છે તે દરોની 
મહત્તમ મર્યાદામાં આવા ટેસ્ટનું ખર્ચ રી-ચેમ્બર્સ કરવાની આથી સરકારીશ્રીની 
મંજૂરી આપવામાં આવે છે. 


૨. ગુજરાત રાજ્ય સેવા (તબીબી સારવાર) તિયમો, ૧૯૮૮ હેઠળ જો 


ત 


કર્મચારી તબીબી ભથ્થું મેળવતા હોય તો રૂ।ા. ૪૦૦/- બાદ કરી અન્ય ખર્ચ 
મળવાપાત્ર થશે. 


૩. આ હુકમો આ વિભાગની સરખા ક્રમાંકની ફાઈલ પર નાણા વિભાગની 
તા. ૨૨-૬-૯૪ની નોંધથી મળેલ સંમતિ અન્વયે બહાર પાડવામાં આવે છે. 


ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 
ઉપસચિવ, 
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ. 


મુસદ્દા લેખન - ૨ (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) ૧૨૧ 
(૯) 
ક્ષય, કેન્સર અને મૂત્રપિંડ : કીડનીના 
રોગોની સારવારનું ખર્ચ 
રીએમ્બર્સપાત્ર ગણવા બાબત 
ગુજરાત સરકાર 
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ. 
ઠરાવ ક્રમાંક : એમએજી - ૧૦૯૩-૧૪૧-અ 
સચિવાલય, ગાંધીનગર, 
તારીખ. ૧૮-૬-૧૯૯૪. 
ઠરાવ 


ગુજરાત રાજ્ય સેવા : તબીબી સારવાર : શિયમો, ૧૯૮૮ના તિયમ- 
૧૫:૪ની જોગવાઈ અન્વયે જો સરકારી કર્મચારી તબીબી ભથ્થું મેળવતા હોય 
તો સરકારી કર્મચારી અને તેમના કુટુંબીજનોએ બહારના દર્દી તરીકે લીધેલ 
સારવારનું ખર્ચ રીએમ્બર્સ થઈ શકતું નથી. ક્ષય, કેન્સર અને કીડનીના રોગોમાં 
બહારના દર્દી તરીકે લાંબા સમય સુધી સારવાર લેવી પડે છે. આથી તબીબી 
સારવારના નિયમોના નિયમ -૧૫ઃ૪ની જોગવાઈ અન્વયે આવી સારવારનું 
ખર્ચ તબીબી ભથ્થું મેળવતા સરકારી કર્મચારીઓને રીએમ્બર્સ થઈ શકતું નથી. 
આ બાબતે કર્મચારી મંડળો, કર્મચારીઓ વગેરે તરફથી આ વિભાગને રજૂઆત 
થયેલ છે. આ રજૂઆતો પરત્વે કાળજીપૂર્વકની વિચારણાને અંતે ક્ષય, કેન્સર 
અને કીડનીના રોગોમાં સરકારી કર્મચારી તબીબી ભથ્થું મેળવતા હોય અને 
સરકારી કે સરકારે આવી સારવાર માટે માન્ય કરેલ હોસ્પિટલોમાં બહારના 
દર્દી તરીકે સારવાર મેળવે તોપણ તે અંગેની સારવારનું ખર્ચ નીચેની શરતોએ 
રીએમ્બર્સમેન્ટને પાત્ર ગણવાનું આથી સરકારશ્રી ઠરાવે છે. 


૧. કેન્સરના રોગમાં શરૂઆતના તબક્કે બહારના દર્દી તરીકે સારવાર 
લેવી પડે છે અને સારવારનું ખર્ચ તબીબી ભથ્થાંની રકમ કરતાં વધી જાય છે. 


૧૨૨ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
આથી આ અંગે સરકારી કર્મચારી જે તે નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન વિકલ્પ બદલવા 
માંગે તો તે નાણાકીય વર્ષ માટે સ્વીકારેલ તબીબી ભથ્થાંનો વિકલ્પ રદ કરીને 
મેડિક્લ રીએમ્બર્સમેન્ટ સ્વીકારવાનો વિકલ્પ સ્વીકારવાની છૂટ આપી શકાશે. 


૨. મૂત્રપિંડ : કીડની : રોગમાં કીડની ઈન્સ્ટિટ્યુટ, સિવિલ હોસ્પિટલ, 
અમદાવાદ ખાતે બહારના દર્દી તરીકે સારવાર મેળવે તોપણ થયેલ ખર્ચ 
રીએમ્બર્સ કરવા માટે તબીબી ભથ્થાંનો વિકલ્પ બદલવાની છૂટ આપી શકાશે. 
નિયામકશ્રી કીડની ઈન્સ્ટિટ્યૂટ, અમદાવાદના પ્રમાણપત્રને આધારે બહારના 
દર્દી તરીકે લીધેલ સારવાર ખર્ચનું રીએમ્બર્સમેન્ટ થઈ શકશે. 


૩. ક્ષય રોગના કિસ્સામાં પણ બહારના દર્દી તરીકે લીધેલ સારવારનું 
ખર્ચ અધિક નિયામકશ્રી, તબીબી સેવાઓ : કમિશનરશ્રી આરોગ્ય સેવાઓ 
(તબીબી) ગાંધીનગરની મંજૂરી મેળવીને બહારના દર્દી તરીકે સારવારના 
ખર્ચનું રીએમ્બર્સમેન્ટ થઈ શકશે. 

૪. સરકારી કર્મચારી અને તેના કુટુંબીજનોએ ઉપર દર્શાવેલ કીડનીના 
રોગો, કેન્સરના રોગો અને ક્ષયના રોગોની સારવાર માટે બહારના દર્દી તરીકે 
લીધેલ સારવારના ખર્ચનું રીએમ્બર્સમેન્ટ મેળવવા ઈચ્છે ત્યારે તેણે આ અંગેનો 
વિકલ્પ બદલવાની એટલે કે મેડિકલ રીએમ્બેર્સમેન્ટનો વિકલ્પ સ્વીકારવાની 
જાણ વિભાગ / ખાતા / કચેરીના વડાને જરૂરી પ્રમાણપત્રો સાથે કરવાની રહેસે 
અને વકિલ્પ બદલવા અંગેના જરૂરી હુકમો/ આદેશો સંબંધિત વિભાગ/ ખાતા/ 
ક્ચેરીએ કરવાના રહેશે. 


પ. જે નાણાકીય વર્ષમાં આવો વિકલ્પ બદલવામાં અને ત્યારે 
વિકલ્પ બદલ્યા સુધી તે વર્ષમાં તબીબી ભથ્થાં તરીકે સ્વીકારેલ તમામ 
રકમ, વિકલ્પ બદલ્યાની મંજૂરી મળ્યેથી સરકારશ્રીમાં પરત ભરપાઈ 
કરવાની રહેશે અને ત્યારબાદ જ બહારના દર્દી તરીકે લીધેલ સારવારના 
ખર્ચનું રીએમ્બર્સમેન્ટ મંજૂર કરી શકાશે. 

૬. ખર્ચનું રીએમ્બર્સમેન્ટ જે તે અન્ય ખર્ચ / દવાઓ પૂરતું જ મળવાપાત્ર 
થશે. 


મુસદ્દા લેખન - ૨ (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) ૧૨૩ 
૨. આ હુકમો આ વિભાગની સરખા ક્રમાંકની ફાઈલ પર નાણા વિભાગની 
તા. ૨-૩-૯૪ની નોંધથી મળેલ સંમતિ અન્વયે બહાર પાડવામાં આવે છે. 
ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે. 
ઉપસચિવ, 
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ 
ગુજરાત સરકાર 
(૧6) 
ગુજરાત રાજ્ય સેવા (તબીબી સારવાર) 
શિયમો -૧૯૮૮ - પેસમેકર- કૃત્રિમ 
અવયવોની મંજૂરી બાબત 
ગુજરાત સરકાર 
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, 
ઠરાવ ક્રમાંક : એમએજી / ૧૦૯૧ / ૩૦૬૫ / અ 
સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૧૫મી નવેમ્બર, ૧૯૯૧. 


ન ક જ ક ર! ક 
વંચાણે લીધો : (૧) આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગનો ઠરાવ 
ક્રમાંક : એમએજી / ૧૦૮૮ / ૨૬૧૬ અ, તારીખ ૩૦ મી ડિસેમ્બર, ૧૯૮૮. 


ઠરાવ 


આમુખમાં દર્શાવેલ ગુજરાત સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો, ૧૯૮૮ના 
[તિયમ-૨(૭) (થ) વેન્ટીક્યુલર પેસમેકર તેમજ એટરીઓ વેન્ટ્રીક્યુલર 
પેસમેકરના ખર્ચની રીએમ્બર્સમેન્ટની મર્યાદા અનુક્રમે ર્‌. ૧૦,૦૦૦ અને 
ર્‌।.૩૨,૦૦૦ નક્કી કરવામાં આવે છે. આ તફાવત મૂળભૂત રીતે ભૂતકાળની 
ટેક્નોલોજીને ધ્યાનમાં લઈને નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ વર્તમાન 
ટેકનોલોજીને લક્ષમાં લેતાં બે પ્રકારનાં મશીનોની આવશ્યક્તા રહેતી નથી અને 
તે સંજોગોમાં રીએમ્બર્સમેન્ટના હેતુ માટે આવી વિભિન્ન મર્યાદાઓ રદ કરી 
એક જ પ્રકારની મર્યાદા રાખવાની બાબત સરકારની વિચારણા હેઠળ હતી 


૧૨૪ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


અને આ વિષયના તજજ્ઞો સાથે પરામર્શ હાથ ધરીને નીચે પ્રમાણેનો ઠરાવ 
કરવામાં આવે છે. 


(૧) પેસમેકર :- સરકારી કર્મચારીઓને જરૂરી પ્રમાણપત્રો અને 
સિયામકશ્રી, કાડીયોલોજી ઈન્સ્યિટ્યુટ સિવિલ હોસ્પિટલ, અમદાવાદની 
ભલામણના આધારે રૂ।. ૫૦,૦૦૦ સુધીની કિંમતની મર્યાદામાં પેસમેકરનું ખર્ચ 
રીએમ્બર્સ કરી શકાશે. 


(૨) અગાઉના પેસમેકર મુકાયેલ પડતર કેસોનો નિકાલ આ હુકમો 
અન્વયે કરવાનો રહેશે. 


(૩) આ હુકમો આ વિભાગની સરખા ક્રમાંકની ફાઈલ પર નાણા 
વિભાગની તારીખ ૧૫મી ઓક્ટોમ્બર, ૧૯૯૧ નોંધથી મળેલ અનુમતિ અન્વયે 


ન 


બહાર પાડવામાં આવે છે. 
ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 
સેક્શન અધિકારી, 

આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ. 

(૬) જાહેરનામું. 
સરકારી રાજપત્રમાં પ્રસિદ્ધ કરી જે તે વિસ્તારમાં લાગુ પાડવાના નિયમો 
કે હુકમોની, સત્તા સૌપણીની તથા રાજપત્રિત અધિકારીઓની 4િમણૂક, રજા, 
બદલી વગેરેની જાહેરાત કરવા માટે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવે છે. 
આમ, જાહેરનામાને સરકારી રાજપત્ર સાથે સંબંધ હોય છે અને રાજપત્રનું 
વિષયવસ્તુ સામાન્ય રીતે જાહેરનામા રૂપે પ્રગટ થાય છે. આ ઉપરાંત પણ 
એના બીજા કેટલાક ઉપયોગો જોવા મળે છે. ભારત સરકારના ગૃહ મંત્રાલયે 
બહાર પાડેલા હુકમોને રાજ્યકક્ષાએ પુનઃપ્રસિદ્ધિ આપવા માટે પણ રાજ્ય 
સરકાર તરફથી જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવે છે. દા.ત. કોઈ પુસ્તકના 
વેચાણ, વિસ્તરણ કે તે પાસે રાખવા પર પ્રતિબંધ મૂકતા હુકમની પુનઃપ્રસિદ્ધિ 
માટે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવે છે. વળી, આ જ પ્રમાણે માહિતી અને 
પ્રસારણ મંત્રાલયના જાહેરનામાં જે તે રાજ્યમાં પણ ફરીથી બહાર પાડવામાં 
આવે છે. દા.ત. કોઈ ફિલ્મને તેના બધા ભાષાકીય રૂપાતંરોમાં માન્ય રાખતું 


મુસદ્દા લેખન - ર૨ (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) ૧૨૫ 
ભારત સરકારનું જાહેરનામું રાજ્ય કક્ષાએ પુનઃ પ્રસિદ્ધિ પામે છે. આ જ રીતે 
કરવા વિચારાયેલ કોઈ કાર્યથી જેમને અસર પહોંચવા સંભવ હોય તેવી 
વ્યક્તિઓની જાણ સારુ તથા તે અંગે વાંધા, વિરોધ કે સૂચનો હોય તો તે 
મેળવવા સારુ આવું જાહેરનામું પ્રસિદ્ધિ કરતા પહેલાં તેનો ખરડો રાજપત્રમાં 
પ્રસિદ્ધિ કરવામાં આવે છે અને તેમાં જણાવેલી મુદત વીત્યે સરકારને મળેલ 
વાધાં, વિરોધ કે સૂચનોને લક્ષણમાં લીધા બાદ તે પાડું સ્વરૂપ પામે છે. આવા 
જુદાં જુદાં પ્રકારનાં જાહેરનામાંના કેટલાક નમૂના નીચે આપ્યા છે. 
(૧) 
ગુજરાત સરકાર 
રટે વિભાગ. 
સચિવાલય, ગાંધીનગર, તા. 
જાહેરનામું 
નં 
અમદાવાદ ખાતેના ગુજરાત રાજ્યના સમાજકલ્યાણ નિયામકશ્રી .............. 
અમદાવાદ ખાતેના ગુજરાત રાજ્યના હરિજન અને આદિજાતિ કલ્યાણ નિયામકની 


જગ્યાનો હવાલો સંભાળે તે તારીખથી તે જગ્યા પર કામગીરી બજાવવા તેમની 
શિમણૂક કરવામાં આવે છે. 


અમદાવાદ ખાતેના ગુજરાત રાજ્યના નાયબ સમાજ-કલ્યાણ 
નિયામકશ્રી................. ને કામચલાઉ બઢતી આપીને, એક વર્ષથી વધુ નહિ 
તેટલી મુદત માટે અથવા યોગ્ય અધિકારીની તેથી વહેલી [નિમણૂક થાય તો 
ત્યાં સુધી અમદાવાદ ખાતેના ગુજરાત રાજ્યના સમાજ-કલ્યાણ નિયામકની 

જગ્યા પર તેમની 4િમણૂક કરવામાં આવે છે. 
ગુજરાત રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 


નાયબ સચિવ, 


ગુજરાત સરકાર. 


૧૨૬ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
(૨) 
ગુજરાત સરકાર 
મ 20202222 2529 વિભાગ 


તા. 
જાહેરનામું 

નં (૧) 

રજા ઉપર જતા શ્રી.......................................** ની જગ્યાએ 
3000020288. 2201222232 [વિભાગના 
ઉપસચિવશ્રી...................................... ને કામચલાઉ બઢતી 
આપીને........................... વિભાગના .................... તરીકે કામગીરી બજાવવા 
નીમવામાં આવે છે. 

(૨) 

છ... .52022235510012152:2152 ની જગ્યાએ .........................** વિભાગના સેકશન 
અધિકારીશ્રી....................... ને કામચલાઉ બઢતી આપીને ............................ 
વિભાગના ઉપસચિવ તરીકે કામગીરી બજાવવા નીમવામાં આવે છે. 

(૩) 

પ 00020002230. દ્વારા ફરજમુક્ત થયે શ્રી.......................... ને પાછા 

હઠાવીને ફરી તેમની મૂળ જગ્યાએ નીમવામાં આવે છે અને........................ ને 


તેમની મૂળ જગ્યાએ પાછા હઠાવવામાં આવે છે. 
ગુજરાત રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 
ઉપસચિવ, 


ગુજરાત સરકાર 


મુસદ્દા લેખન - ૨ (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) ૧૨૭ 
(૩) 
ગુજરાત સરકાર 
જટ વિભાગ 
સચિવાલય, ગાંધીનગર તા. 


જાહેરનામું 
(૧) 
કરમાં કકમ ના રોજ નિવૃત્તિ- 
વયે પહોંચતા સરકારી નોકરીમાંથી નિવૃત્ત થશે. 
કા 02820027508 ખે પુતાનિયુકત કરી તા.11 ીીેૈેકકેકસસનર થી 
એક વર્ષની મુદત માટે................................. તરીકે નીમવામાં આવે છે. 
(૩) 
3025252 વિભાગના તા. ......................................ના 
સરકારી ઠરાવનં. ......................... હેઠળ શ્રી........................ ની 
00 દિવસની નકારેલી રજા તેમની............................ 


તરીકેની પુનર્નિયુક્તિની મુદત સાથે સમાવર્તી રહેશે. 
ગુજરાત રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 
ઉપસચિવ, 


મજરાન સરકારે 


૧૨૮ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
(૪) 
જાહેરનામું 
નાણા વિભાગ 
સચિવાલય, ગાંધીનગર તા. ..............................*.**** 
ગુજરાત મનોરંજન કર અધિનિયમ, ૧૯૭૭. 


30120000000. 9225282985 ગુજરાત મનોરંજન કર અધિનિયમ, ૧૯૭૭ 
(૧૯૭૭ના ગુજરાતના ૧૬મા)ની કલમ ૨૯ ની પેટા-કલમ (૧)ના ખંડ 
(ક)થી મળેલી સત્તાની રૂએ, ગુજરાત સરકાર, આથી, ................................... 
દ્વારા પ્રેમાભાઈ હોલ, અમદાવાદ ખાતે યોજાનારા ............................ અને 
25222252222 નાટકો, તારીખ ..........................ના રોજ (બે ખેલ)ને 
નીચેની શરતોને અધીન રહીને સદરહુ અધિિયમ હેઠળ લેવાપાત્ર મનોરંજન 
કર અને વધારાના મનોરંજન કર ભરવામાંથી મુક્તિ આપે છે :- 


(૧) પ્રવેશ ફીનો દર, વ્યક્તિ દીઠ રૂ. ૨૫/- (ફક્ત રૃપિયા પચીસ)થી 
વધવો જોઈએ નહિ : 

[2 5222222222252:2 એ મનોરંજનની તારીખથી બે મહિનાની અંદર, 
મનોરંજન કર કલેકટર, અમદાવાદને આવા મનોરંજનનાં આવક અને ખર્ચના 
ઓડિટ કરેલા હિસાબો રજૂ કરવા જોઈશે. 


(૩) સદરહુ મનોરેજનમાંથી પ્રાપ્ત થતી ઊપજ કુલ આવકના ૩૩ 
ટકાથી વધુ નહિ તેટલું ખર્ચ કાપીને, ઉપરના ટ્રસ્ટના હિસાબમાં જમા કરવી 
જોઈશે. 

23522223522 એ મનોરંજન કર કલેકટર, અમદાવાદને જાણ 
કરવી જોઈશે અને સંબધિત ખેલોની તારીખના પાંચ દિવસ પહેલાં, મનોરંજન 
કર કલેકટર પાસેથી ટિકિટ મંજૂર કરાવવી જોઈશે અને. 


મુસદ્દા લેખન - ર૨ (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) ૧૨૯ 


(૫) ઉપરના ખંડ (૧) થી (૪) માં નિર્દિષ્ટ શરતો પૈકી કોઈ શરતનો 
ભંગ થવાના પ્રસંગે, ઉપર્યુક્ત.................. ની કલમ ૩૦ની પેટા-કલમ (૧)ની 
જોગવાઈ કર્યા પ્રમાણે સદરહુ મનોરંજનના સંબધમાં કર અને વધારાનો કર 
ભરવાને જવાબદાર રહેશે. 


ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 
ઉપ-સચિવ, 
58:32. વિભાગ 
ગુજરાત સરકાર. 
(પ) 
ગુજરાત સરકાર 
02252222222 વિભાગ 
સચિવાલય, ગાંધીનગર તા. 
જાહેરનામું 
નં. 
૧૯૫૮ના મુંબઈ સ્ટેમ્પ અધિતિયમની કલમ................... ના 
ડઝ ૨૦૨૦૭ થી મળેલી સત્તાની રૂએ, ગુજરાત સરકાર આથી પૂરગ્રસ્ત 
લોકો માટે રહેઠાણો બાંધવા.............. પાસેથી સર્વે નં....................... 


અને..........................**- ની જમીન ખરીદવા માટે સમિતિએ કરવાના ગીરોખત 
પર ચૂકવવાની થતી સ્ટેમ્પ-ડ્યુટી આથી માફ કરે છે. 


ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 
ઉપસચિવ, 


ગુજરાત સરકારે 


૧૩૦ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


(૬) 
ગુજરાત સરકાર 
દેર વિભાગ 
સચિવાલય, ગાંધીનગર, તા. 
જાહેરનામું 

ન. 

ર. 23352 :22358-25:5. વિભાગના તા...............................--ના સરકારી 
જારમાં અ.ન થી ગુજરાત રાજ્યને લાગુ પાડેલા 
ગુજરાત સામાન્ય ભવિષ્યનિધિ નિયમોના નિયમ .............................. ની 
જોગવાઈઓ અનુસાર તા .......................... ના રોજ ઉક્ત નિધિની બચતદારોનાં 
ખાતામાં જમા રહેતી રકમો ઉપર તેમજ .............. વર્ષ દરમિયાન મૂકેલી 
અનામતો ઉપર ............. ના નાણાકીય વર્ષ માટે એટલે કે તા. ૧.૪ ............... થી 
તા. 1:34 સુધીની મુદત માટે વ્યાજનો દર વાર્ષિક ............ ટકા 


ઠરાવવામાં આવે છે. 
ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રી હુકમથી અને તેમના નામે, 
નાયબ સચિવ, 


ગુજરાત સરકાર 
(૭) 
ગુજરાત સરકાર 
3022 વિભાગ 
સચિવાલય, ગાંધીનગર તા. 
જાહેરનામું 

નું. 
મોટર વાહન અધિનિયમ, ૧૯૩૯ (૧૯૩૯ના ૪ થા)ની કલમ 


મુસદ્દા લેખન - ર (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) ૧૩૧ 
મિ ની પેટા-કલમ .................ના ખંડ. ..............મુજબ બહાર પાડવા 
ધારેલા જાહેરનામાની નીચેનો ખરડો તેની અસર જેમને પહોંચવાનો સંભવ 
હોય તેવી તમામ વ્યક્તિઓની જાણ સારુ. સદરહુ અધિનિયમ કલમ ............... ની 
પેટા-કલમ... કડક થી ફરમાવ્યા પ્રમાણે આથી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે 
છે અને નોટિસ આપવામાં આવે છે કે ગુજરાત સરકારના રાજપત્રમાં તે 
પ્રસિદ્ધિ થયાની તારીખથી ૩૦ દિવસ પૂરા થયે ગુજરાત સરકારના રાજપત્રમાં 
તે પ્રસિદ્ધ થયાની તારીખથી ૩૦ દિવસ પૂરા થયે ગુજરાત સરકાર સદરહુ 
ખરડો વિચારણામાં લેશે. 


૨. ઉપર્યુક્ત મુદત પૂરી થયા પહેલાં સદરહુ ખરડા સંબંધમાં કોઈના 
તરફથી ગુજરાત સરકારના ગૃહસચિવને જે કંઈ વાંધા અથવા સૂચનો મળશે 
તેના ઉપર સરકાર વિચારણા કરશે. 


ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 
ઉપસચિવ, 
મ વિભાગ 
ગુજરાત સરકાર 


(૮) 
જાહેરનામું 
ન. 
મુંબઈ પોલીસ અધિનિયમની કલમ............. ની પેટા-ક્લમ................. ના 
ખંડ............. થી મળેલ સત્તાની રૂએ................. ના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, અનુસૂચિમાં 


દર્શાવેલા વિસ્તારની અંદર સરઘસનું સંચાલન કરવા ઈચ્છતી વ્યક્તિઓનાં 
વર્તન, વ્યવહાર અને કાર્યો માટે અનુસૂચિમાં દર્શાવેલાં શહેરોના જાહેર માર્ગો 
પર જાહેરસભાઓ યોજવા ઈચ્છતી વ્યક્તિઓનાં વર્તન, વ્યવહાર અને કાર્યો 
માટે ઉક્ત અનુસૂચિમાં દર્શાવેલા શહેરોમાં જાહેર સભાના સ્થળે અથવા 
સ્થળની નજીક સભાનું સંચાલન કરવા માટે નીચેના નિયમો પ્રસિદ્ધ કરે છે : 


૧૩૨ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


[૧ 5308385 ના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ પાસેથી અથવા ....................... ના 
જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે આ માટે અધિકૃત કરેલી કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી જરૂરી લેખિત 
પરવાનગી મેળવ્યા સિવાય ઉપર નિર્દિષ્ટ કરેલા વિસ્તારની અંદર માર્ગો પરથી 
અને તેની પાસેથી કોઈપણ સરઘસ પસાર થઈ શકશે નહિ કે આવા સરઘસની 
કોઈ વ્યક્તિ પોતાની સાથે કોઈ હથિયાર કે જોખમકારક સાધનો લઈ જઈ 
શકશે નહિ. 


(૨) પરવાનગી માટેની અરજી લિખિત હોવી જોઈશે અને સરઘસ 
યોજવા કે કાઢવાનો ઈરાદો રાખતી વ્યક્તિ કે વ્યક્તિઓની તેના પર સહી હોવી 
જોઈશે. 

(૩) સરઘસ કાઢવાનું હોય તેના ઓછામાં ઓછા પાંચ દિવસ પહેલાં 
પરવાનગી કાઢી આપવા માટે અધિકૃત થયેલા અધિકારીને અરજી કરવાની 
રહેશે. 

(૪) પરંતુ વાજબી કારણો દર્શાવીને પાંચ દિવસ કરતાં ઓછા સમયની 
અંદર માગવામાં આવેલી પરવાનગી એમ કરવા માટે અધિકૃત થયેલા અધિકારી 
પોતાની વિવેકબુદ્ધિ વાપરીને આપી શકશે. 

(૫) અરજીમાં નીચેની વિગતો હોવી જોઈએ. 

(ક) વ્યવસ્થાપક અથવા આગેવાનનું નામ અને સરઘસમાં ભાગ લેનાર 
માણસોની વધુમાં વધુ સંખ્યા. 

(ખ) જે તારીખે સરઘસ નીકળવાનું હોય તે તારીખ 

(ગ) જેના પરથી અને પાસેથી સરઘસ પસાર થવાનું હોય તે માર્ગ 

(ઘ) સરઘસ શરૂ થવાનો સમય અને અંતિમ સ્થળ સુધી પહોંચવાનો 
સમય તથા વચમાં જ્યાં વિરામ કરવાનો હોય તે સ્થળ તથા સમય. 

(ચ) સરઘસ કાઢવાનું હેતુ. 

(૬) અરજદારે અથવા તેના પ્રતિનિધિએ પોતાને મળેલી પરવાનગી 
પાસે રાખીને સરઘસ સાથે રહેવું પડશે. પોલીસ અધિકારી તપાસ માટે માગે 
ત્યારે તે રજૂ કરવી પડશે. 


મુસદ્દા લેખન - ર૨ (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) ૧૩૩ 


(૭) પરવાનગી આગળ જણાવેલી જોગવાઈઓને તથા મૂકવામાં આવે 
તે શરતોને અધીન રહીને આપવામાં આવશે, સિવાય કે સંબધિત અધિકારી 
યોજવા કે કાઢવા ધારેલું સરઘસ પ્રતિબંધિત થશે એવો અભિપ્રાય ધરાવતા 
હોય, સરઘસ પ્રતિબંધિત થાય એવી બાબતમાં તેમણે તે ઉપરના પોતાના 
અહેવાલ સહિત તે અરજી...................... ના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટને હુકમ માટે 
તાત્કાલિક મોકલી આપવી. ખરેખરી ધાર્મિક નગરયાત્રા, શબયાત્રા અથવા 


લગ્નના વરઘોડા માટે પરવાનગીની જરૂર રહેશે નહિ. 


ઉપરના નિયમોનો ભંગ કરનાર ૧૯૫૧ના મુંબઈ પોલીસ અધિનિયમ 
(૧૯૫૧ના મુંબઈના અધિતિયમ ર રમા)ની કલમ........................... અન્વયે 
શિક્ષાને પાત્ર થશે. 


(૮) સ્થાનિક કાર્યપાલક મેજિસ્ટ્રેટની જરૂરી લેખિત પરવાનગી મેળવ્યા 
સિવાય અનુસૂચિમાં દર્શાવેલ મ્યુનિસિપાલ શહેરોના અધિકારક્ષેત્રોના અંદરના 
જાહેર માર્ગો પર જાહેરસભા ભરી શકાશે નહિ. 


(૯) પરવાનગી માટે લેખિત અરજી કરવી જોઈશે અને આવી સભા 
યોજવા કે ભરવાનો ઈરાદો રાખતી વ્યક્તિ કે વ્યક્તિઓની તેના પર સહી હોવી 
જોઈશે. 

(૧૦) પરવાનગી કાઢી આપવા માટે અધિકૃત અધિકારીને સભા ભરવાની 
હોય તેના ઓછામાં ઓછા ર૪ કલાક પહેલાં અરજી કરવાની રહેશે. 


પરંતુ ૨૪ કલાક કરતાં ઓછા સમયની અંદર વાજબી કારણો દર્શાવીને 
માગવામાં આવેલી પરવાનગી, એમ કરવા માટે અધિકૃત થયેલા અધિકારી 
પોતાની વિવેકબુદ્ધિ વાપરીને આપી શકશે. 


(૧૧) અરજીમાં નીચેની વિગતો હોવી જોઈએ : 

(ક) વ્યવસ્થાપક અથવા આગેવાનનું નામ 

(ખ) જાહેરસભા ભરવાની હોય તેનાં તારીખ અને સમય 

(૧૨) અરજદારે અથવા તેના પ્રતિનિધિએ પોતાને મળેલી પરવાનગી 


૧૩૪ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


પાસે રાખીને જાહેરસભા વખતે હાજર રહેવું પડશે અને જરૂર જણાયે પોલીસ 
અધિકારી તપાસ માટે માગે ત્યારે તે રજૂ કરવી પડશે. 


(૧૩) પરવાનગી આપવા માટે અધિકૃત થયેલા અધિકારીએ આપેલ 
પરવાનગી અનુસાર જાહેરસભા ભરાય તે સમયે જાહેરસભાના સ્થળે અથવા 
જાહેરસભાના છેડાથી દસ વારની અંદર જાહેરસભાના ભાગરૂપ ન હોય તેવી 
પાંચ અથવા પાંચ થી વધુ વ્યક્તિઓની મંડળી મળી શકશે નહિ. 

(૧૪) માન્ય જાહેરસભાના છેડાથી ૧૦ વારની અંદર અથવા જાહેરસભાના 
સ્થળે સભાના ભાગરૂપ ન હોય એવી પાંચ કે તેથી વધુ વ્યક્તિઓની મંડળીને 
પોલીસ અધિકારી જાહેરસભાના છેડાના ૧૦ વાર સુધીનું સ્થળ છોડી દેવા 
ચેતવણી આપી શકશે. 

(૧૫) પોલીસ અધિકારીની ઉપરની ચેતવણીનું પાલન ન કરનાર 
૧૯૫૧ના મુંબઈ પોલીસ અધિનિયમની કલમ................. અન્વયે શિક્ષાને પાત્ર 


અનુસૂચિ 
નગરપાલિકાની હદ 


જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ 
(૭) તારઃ 
ખૂબ ટૂંકી મુદતમાં માહિતી મેળવવાની હોય અથવા ઘણાં સમયથી બાકી 
રહેલો જવાબ તાકીદે મેળવવાનો હોય તો “તાર' કરવામાં આવે છે. તારનું 
લખાણ સંક્ષિપ્ત હોય પણ સાથે સાથે ભાષા અસંદિગ્ધ હોવી જોઈએ. સાધારણ 
રીતે આગળના લખાણોનો નિર્દેશ તારની શરૂઆતમાં આપવો જરૂરી છે. તાર 
સામાન્ય રીતે અંગ્રેજી અથવા તાર કચેરીમાં સગવડ હોય તો હિન્દી (દેવાનગરી 
લિપિ)માં મોકલી શકાય છે. તારનો નમૂનો નીચે આપ્યો છે. 


તાર સ્ટેટ એક્સપ્રેસ 


મુસદ્દા લેખન - ર (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) ૧૩૫ 
નામ “હોમસેક' 
સરનામું: નવી દિલ્હી 


નં................... ૧૦મી જુલાઈનો આપનો પત્ર(.) ગુજરાત સરકારને 
કખગની સેવાઓનો હાલ ખપ નથી, (ફરીથી)નથી. 
ચીફ સેક 


તારઃ સંદેશામાં લેવાનું નથી. 
ચછજ 
ઉપસચિવ 


ગુજરાત સરકાર 
સર્મથન માટે ટપાલ દ્વારા નકલ રવાના 


20252253: સચિવાલય, ગાંધીનગર, તા. ............. સચિવ, ગૃહકાર્ય 
મંત્રાલય ભારત સરકાર, નવી દિલ્હીને સમર્થન સારુ નકલ રવાના 

ચછજ 

ઉપસચિવ 

થા વિભાગ 


ગુજરાત સરકાર 
(૮) બચત તાર 


તાર જેવું જ કામ આપતું બીજા એક પ્રકારનું લખાણ છે, જેને “બચત 
તાર” કહેવામાં આવે છે. એની વિશેષતા એ છે કે એના પર મથાળે “બચત 


ન 


તાર” એમ લખાય છે અને એની ભાષા પણ તાર જેવી સંક્ષિપ્ત હોય છે. 
સંબોધિત વ્યક્તિએ એને તાર જેટલી જ અગત્ય આપવી જોઈએ, એવું સૂચન 


ન 


જ ક. € જ 
એમાં ગભિત હોય છે. 


૧૩૪ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


નમનો 
૬૧ 
ક્લેકટરશ્રી,............................. 
જ સાં. પત એ. “રે કકક તથા તા............... ના 
સપા... કારા ના અનુસંધાને હિન્દી ઉચ્ચ શ્રેણી પરીક્ષા કેન્દ્ર ન. 
મ 2252 બેઠક નં. ...................ના ગુણની ફેરચકાસણી અંગે વળતી 


ટપાલે જવાબ અપેક્ષિત છે. નકલ ઉમેદવારને પણ જાય. 
ભાષા નિયામક 
નં 
ગુજરાત રાજ્ય, 
ભાષા નિયામકની કેચેરી, 
સચિવાલય, ગાંધીનગર. 


તા. 
નકલ રવાના 
પેટા તિજોરી અધિકારી શ્રી................. તેમના તા. ............................ 
શ. 52229 ના પત્ર સંબંધમાં કલેકટરશ્રી પાસેથી માહિતી મળતાં જ ઉત્તર 


પાઠવવામાં આવશે. 
ભાષા નિયામક 
(૯) અખબારી યાદી 


પ્રજાકીય દષ્ટિએ મહત્ત્વની કોઈ બાબત પરના કોઈ સરકારી નિર્ણયને 
પ્રસિદ્ધિ આપી, જનતાને તેની વિગતોથી વાકેફ કરવાની હોય ત્યારે માહિતી 
ખાતા તરફથી અખબારી યાદી બહાર પાડવામાં આવે છે. અખબારી નિવેદન 
(ળિ'€55 €૦11111૫11લૃ૫૯5)એ વધુ ઔપચારિક લખાણ હોઈ, અખબારોએ 
તેને યથાવત્‌ છાપવાનું રહે છે. જ્યારે અખબારી યાદી (1€55 14012) કેવળ 
જાણકારી આપવા પૂરતી હોય છે. તેથી વર્તમાનપત્રો જગ્યાની સગવડ મુજબ 
તેમાં ઘણીવાર કાટ-છાંટ કરી, ટૂંકાવીને તે છાપતાં હોય છે. આ અખબારી યાદી 


મુસદ્દા લેખન - ર (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) ૧૩૭ 


ઉપર પહેલી રવાનગી, બીજી રવાનગી એમ તારીખની વિગતના મથાળે 
સમયનો નિર્દેશ કરતું લખાણ હોય છે. સરકાર સમક્ષ જનતાના હિતની દષ્ટિએ 
એવા અનેક પ્રસંગો ઊભા થાય છે, જ્યારે જનતા અફવાનો કે ઈરાદપૂર્વક તેને 
અપાતી ખોટી માહિતીનો ભોગ ન બને અને પરિસ્થિતિથી વાકેફ થયા તે માટે 
અખબારી યાદી કાઢવામાં આવે છે. રેલ-સંકટ વગેરે આનાં ઉદાહરણો છે. જે 
વિભાગને રસ્પશતી બાબત હોય તે વિભાગમાંથી મંજૂર થયેલ લખાણ માહિતી 
ખાતામાં મોકલવામાં આવે છે. જ્યાં તેને અખબારી યાદીનું સ્વરૂપ અપાય છે. 
અમુક નિયત સમયે જ તેને પ્રસિદ્ધ કરવા ધાર્યું હોય તો તેવી સૂચના 
વર્તમાનપત્રોને તેની સાથે મોકલવામાં આવે છે. અખબારી યાદીના કેટલાક 
નમૂના નીચે આપ્યા છે. 


(૧) 

મામા ખાતું, પહેલી રવાનગી 
ગુજરાત રજ્્યર ર ,,,................. 
ગાંધીનગર સ.સં. ( ) 

ચૈત્ર ( ) 

એપ્રિલ ( ) 

ઓઈલ એન્જિન માટે સહાય 

ગાંધીનગર...................... વારઃ ઓઈલ એન્જિન માટે સહાય મેળવવા 


માટે કરવાની અરજીની મુદત છ માસ સુધીની હતી તે હવે લંબાવવામાં આવી 
છે અને જે ખેડૂતો પાસે દસ એકર અથવા તેથી ઓછી જમીન હશે તેમને જ 
આ મુદત વધારાનો લાભ મળશે. આ ખેડૂતોને ખાસ કિસ્સા તરીકે આ સહાય 
આપવામાં આવશે. 


અત્યારના નિયમો મુજબ ખેડૂતો તેમના કૂવા પર ઓઈલ એ-્જિન 
ગોઠવે તે તારીખથી છ માસમાં ઓઈલ-એન્જિન માટે સહાયની અરજીઓ 
સંબંધિત અધિકારીને કરવાની હોય છે. પરંતુ કેટલાક કિસ્સાઓમાં ખરીદી 
બાદ ખેડૂતો અરજી કરી શક્યા ન હોવાથી ખાસ કેસ તરીકે સરકારે આવી 
છૂટછાટ આપી છે. 


૧૩૮ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


(૨) 
અખબારી યાદી 
ભારત સરકારની યાદી જણાવે છે કે સરકારે............................ ના વર્ષ 
માટે તુવેરના એક ક્વિન્ટલના ટેકાના ભાવ રૂ. ................... તેમજ મગ અને 
અડદના એક ક્વિન્ટલના રૂ............... ટેકાના ભાવ તરીકે જાહેર કરેલ છે. 


03.2 નિયામક વતી 
જા.નં. એમ-૧/૩૫-૭૯/૧૦/૧૪૨૬-૬૧ 
માનય કચેરી, ગુ. રા. અમદાવાદ, 
તા. ૬-૭-૭૯. 

૧. નકલ રવાના એ કચેરીની.................... શાખા તરફ. 


“દસ” નકલ આકાશવાણી, અમદાવાદ, વડોદરા અને રાજકોટ તેમજ 
રાજ્યના દૈનિકપત્રોમાં પ્રસિદ્ધિ માટે યોગ્ય થવા સારુ. 


૨. જિલ્લા ખેતી અધિકારી, જિલ્લો........................... તરફ બહોળા 
પ્રચાર માટે. 

૩. કઠીળ વિકાસ અધિકારી. 

જ... 20028342242. સિયામક, વડોદરા, સૂરત, મહેસાણા અને રાજકોટ 
તરફ જાણ તથા ઘટતું થવા સારુ. 

(૩) 

ન ખાતું પહેલી રવાનગી. 

ગુજરાત રાજ્ય સં. સં. ( ) 

ગાંધીનગર. પોષ ( ) 


ડિસેમ્બર ( ) 
અછત-વિસ્તારની ગૌશાળાઓની ઘાસની જરૂરિયાત અંગે વ્યવસ્થા. 


ગાંધીનગર.................... અછત-વિસ્તારમાં આવેલી પાંજરાપોળ, ગૌશાળા 
વગેરે સંસ્થાઓને તેમની જરૂરિયાતોનું ઘાસ બારોબાર જિલ્લા બહારથી, ઘાસ- 


મુસદ્દા લેખન - ર૨ (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) ૧૩૯ 
ઉત્પાદક જિલ્લામાંથી અગર ઘાસ વેચનાર વેપારી પાસેથી મેળવવાની અનુકૂળતા 
રહે તે માટે સરકારે જિલ્લા ક્લેકટરોને આવી સંસ્થાઓનું ઘાસ ક્યાંથી મળી 
રહેશે તે બાબતમાં એમને માર્ગદર્શન આપવાનું જણાવ્યું છે. 


હાલ તુરત ..................... જિલ્લાના .............. ગામના ...................*. 
સ કડ ટાઈટ ગાંસડી ઘાસનો જથ્થો છે. આ ઉપરાંત ..................... 
જિલ્લાના .............. ગામની ઘાસ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી પણ ઘાસનો વેપાર 


કરે છે. અછત-વિસ્તાર માટે સરકાર પણ આ મંડળી પાસેથી ઘાસ ખરીદે છે. 


ક 


આ અંગે વધુ વિગત જે તે જિલ્લાની કલેક્ટર-કચેરીમાંથી મળી શકશે. 


(૪) 

08 ખાતું પહેલી રવાનગી 

ગુજરાત રાજ્ય, સ.સં. 

ગાંધીનગર, પોષ. 

ડિસેમ્બર. 

25 254555255322595. જિલ્લામાં રાહત પગલાં. 

ગાંધીનગર, ................... વારઃ ...................... જિલ્લાના ................... 
દાના કકક અછતગ્રસ્ત .......................... ગામોમાં રાહતના 


પગલાં તરીકે કોન્ટૂર પાળાનાં કામો તાત્કાલિક હાથ ધરવામાં આવનાર છે. 


આ માટે સરકાર તરફથી એક વહીવટી અધિકારીની નિમણૂક પણ 
કરવામાં આવી છે. 


આ 22%8.222255252 ગામો નીચે પ્રમાણે છે : 
આ ગામોના............................... એકરમાં આ કામ હાથ ધરાશે અને તે 
મોટે ર:::::::-::*9₹*89*2*99₹ન્‍ૃ ખર્ચવામાં આવશે. 


જિલ્લા જમીન સુધારણા મંડળ પણ જમીન-ધોવાણ અટકાવવા અને 
જમીન સુધારણા અંગે યોજના તૈયાર કરી રહ્યું છે. 


૧૪૦ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
(૧૦) અખબારી નિવેદન 


અખબારી નિવેદન એ વધુ ઔપચારિક લખાણ હોઈ તેને યથાવત્‌ 
છાપવાનું રહે છે. તત્કાલીન કોઈ સળગતા પ્રશ્ર અંગે જાહેરજીવનમાં પડેલી 
વ્યક્તિ/વ્યક્તઓ, સરકારી, અર્ધ-સરકારી, ખાનગી કે જાહેર સંસ્થાઓ 
વર્તમાનપત્રો દ્વારા વિનંતી, પ્રાર્થના, અનુરોધ, સ્પષ્ટતા કરે કે નિવદેન કે 
સમાચાર આપે તેને અખબારી નિવેદન કહેવાય. ક્યારેક આવી જાહેર સ્પષ્ટતા 
પોતાના બચાવમાં હકીકતો સાથે સમર્થિત કરવાની જરૂર ઊભી થાય છે 
લોકશાહીમાં આ પ્રક્રિયા જાહેરજીવનમાં તંદુરસ્તી અને સ્વચ્છતા આપનાર 
પરિબળ છે. આ નિવેદન અંગત સ્વાર્થ કે આક્ષેપોથી પર અને પ્રામાણિક 
હેતુઓવાળું હોય એ આવશ્યક છે. 
(૧૧) કાર્યસૂચિ 

કાર્યસૂચિ એટલે સામાન્ય રીતે કોઈ પણ પ્રકારની બેઠકમાં ચર્ચા કરવા 
વિચારેલા મુદ્દા કે હાથ ધરવા વિચારેલા કાર્યોની યાદી કે સૂચિ. કાર્યસૂચિ જેટલી 
વ્યવસ્થિત અને મુદ્દાસર તૈયાર કરવામાં આવે તેટલા પ્રમાણમાં બેઠકનું કામકાજ 
ઝડપી તથા સરળ બને છે તેમજ નિર્ધારિત સમયમાં બેઠકની કાર્યવાહી પૂરી 
કરવામાં મદદરૂપ થવા ઉપરાંત કોઈ મહત્ત્વનો મુદ્દો કે કામગીરી બાકી રહી 
જવા પામતી નથી. કાર્યસૂચિના આધારે સમિતિના સભ્યો પણ પૂર્વતૈયારી કરીને 
આવી શકે છે. 


કાર્યસૂચિનો મુદ્દો તૈયાર કરતાં પહેલાં બેઠકોના પ્રકાર જાણી લેવા જરૂરી 
છે. વૈધાનિક પ્રકારની બેઠકમાં વિધાનસભા, જિલ્લા પંચાયતો અને કંપની 
અધિનિયમ હેઠળની સામાન્ય બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે. ઔપચારિક પ્રકારની 
બેઠકમાં વિધાનસભા સમિતિ, મંત્રીમંડળ, કંપનીઓના બોર્ડની તેમજ અન્ય 
બોર્ડની બેઠક વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. કારોબારી પ્રકારની સમિતિમાં ખાતાના 
વડા, સચિવોની બેઠક, ખાતાંના વડા હેઠળની ખાતાકીય બેઠકો, સ્ટાફ બેઠકો, 
વગેરેનો સમાવેશશથાય છે. સલાહકાર પ્રકારની બેઠકોમાં મંત્રી સલાહકાર 
સમિતિ, ખાતાકીય સલાહકાર સમિતિ, નહેરુ શતાબ્દી સમિતિ જેવી સમિતિની 


મુસદ્દા લેખન - ૨ (સરકારી લેખન વ્યવહારનાં અન્ય સ્વરૂપો) ૧૪૧ 


બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે. અન્ય બેઠકોમાં તદર્થ સમિતિ, પસંદગી સમિતિ, 
ભરતી સમિતિ, સ્ટાફ પરિષદ, યુનિયનો સાથેની બેઠકનો સમાવેશ થાય છે. 
તેથી જે પ્રકારની બેઠક હોય તેને અનુરૂપ કાર્યસૂચિ તૈયાર કરવામાં આવે છે. 
કાર્યસૂચિની સાથોસાથ તેમાંના તમામ મુદ્દા અંગે વિગત-નોંધ પણ તૈયાર 
કરવામાં આવે છે. જે બેઠક બોલાવવાની હોય તેના અધ્યક્ષ અથવા સચિવ 
અથવા આવાહક તરફથી જે તે સમિતિના સભ્યોને તેમજ આમંત્રિતોને તે 
અંગેની નોટિસ મોકલવામાં આવે છે. ક્યારેક જાહેર નોટિસ આપીને પણ બેઠક 
બોલાવી શકાય છે. કાર્યસૂચિ અને બેઠક માટેની તારીખ અધ્યક્ષની અનુકૂળતા 
જાણીને નિયત કરવી પડે છે. આખરી કાર્યસૂચિ નક્કી કરતા પહેલાં સભ્યોનાં 
સૂચન પણ મંગાવવામાં આવે છે. 

કાર્યસૂચિ અંગે સમિતિના સભ્યો તરફથી કોઈ સૂચન મળ્યાં હોય તો તેનો 
સમાવેશ કરી લઈને આખરી કાર્યસૂચિ તૈયાર કરવામાં આવે છે અને સભ્યોને 
તેની વિધિસર જાણ કરવામાં આવે છે. આ રીતે મોકલાયેલી આખરી કાર્યસૂચિ 
પ્રમાણે જ બેઠકની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવે છે. બેઠકની કાર્યવાહી 
સરળતા ખાતર દરેક કાર્યસૂચિમાં “અધ્યક્ષશ્રી તરફથી જણાવવામાં આવે તે 
મુદાની ચર્ચા” એવો મુદ્દો છેલ્લે ઉમેરવામાં આવે છે, જેથી કોઈ બાબત રહી 
જતી હોય તો તેની ચર્ચા કરી લેવામાં આવે છે. 
(૧૨) કાર્યનોંધ 

આખરી કાર્યસૂચિ પ્રમાણે બેઠકની કાર્યવાહી હાથ ધરાય છે. બેઠકમાં જે 
કાર્યવાહી થાય તે તાત્કાલિક ટૂંકમાં નોંધી લેવામાં આવે છે. બેઠક પૂરી થયે 
આવી નોંધના આધાર કાર્યનોંધનો મુસદો તૈયાર કરવામાં આવે છે. સંબંધિત 
અધિકારીએ મુસદો મંજૂર કર્યે કાર્યનોંધની આખરી મંજૂરી માટે અધ્યક્ષશ્રીને 
મોકલવામાં આવે છે. અધ્યક્ષે મંજૂર કરતાં, તે કાર્યનોંધ સમિતિમાં થયેલી ચર્ચા 
તેમજ સંપૂર્ણ કાર્યવાહીઓ તથા ચર્ચા બાદ લીધેલા નિર્ણયો નોંધવામાં આવે છે. 
સલાહકાર સમિતિમાં સામાન્ય ચર્ચા અને વક્તાવાર કે મુદ્દાવાર જે સૂચનો રજૂ 
થયા હોય તે નોંધવામાં આવે છે. મુદ્દો કે ફકરાને ક્રમ નંબર આપી તેમજ 


૧૪૨ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
ફકરાને શીર્ષક આપવામાં આવે છે. સભ્યો તરફથી ઠરાવ અંગે થયેલી દરખાસ્ત 
પણ નોંધવામાં આવે છે. અન્ય પત્રવ્યવહાર પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે 
અને તેના આધારે પછીની બેઠકની કાર્યસૂચિ તૈયાર કરવામાં આવે છે. 


આ અંગે અનુવર્તી કામગીરી પત્રવ્યવહાર દ્વારા કરવામાં આવે છે અને 
પછીની બેઠક માટે કાર્યવાહીની નોંધ કરવામાં આવે છે. 


પ્રકરણ પ 
(ક) ધોરણસરના કેટલાક નમૃના 
આ પ્રકરણમાં જામીનખત, નિવિદા (ટેન્ડર), નોટિસ, નિવિદા ફોર્મ તથા 


સૂચનાઓ જાહેરખબર, નોટિસ અને કેટલાક પ્રમાણપત્રોના નમૂના આપ્યા છે. 
સરકારી કચેરીઓને આ પ્રકારના લખાણો પણ કરવાના થતાં હોય છે. 


(૧) જામીન ખત 
આ ખતથી સર્વેને જાણ થાય કે....................... માં હાલ કાયમી ............... 
તરીકે નોકરી કરતો ................... જિલ્લાના ......................... ગામના રહેવાસી 
ક મ્કિરા રામા મા કાસા (જેને આ ખતમાં 


ફે. 


'જામીન' કહ્યા છે.) ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રી (જેને હવે પછી “સરકાર” કહ્યા 
છે, જેમાં સંદર્ભથી બીજું અપેક્ષિત ન હોય તો તેમના ઉત્તરાધિકારીઓ અને 
એસાઈનીઓનો સમાવેશ થાય છે)ને સરકારને ચૂકવવાના રૂ. .............. (અંકે 
5525553) 232258 પૂરા) અંગે જવાબદાર છું અને ચોકસપણે બંધાઉ છું, તથા ઉક્ત 
રકમની યોગ્ય અને ખરેખરી ચુકવણી માટે આ ખતથી મારા વારસદારો, 
એક્ઝિક્યુટરો, વહીવટકર્તાઓ અને પ્રતિનિધિઓ પણ બંધાય છે, તેની સાખરૂપે 
હું ૧૯................ જ... 22.2 :235:5555: મહિનાની તારીખ. ............... ક 555 
રોજ મારી સહી કરું છું. 


55.23 માં હાલ હંગામી .................. તરીકે નોકરી કરતા .............. 
જિલ્લાના. કકક ગામના રહેવાસીશ્રી .................. ના પુત્ર 
ટન (જેને હવે પછી “કરજ લેનાર” કહ્યા છે.) ને તેમની 
પોતાની વિનંતીથી ........................ ની ખરીદી માટે રૂ. ....................... (અંકે 
રૂપિયા................ પૂરા)ની રકમ પેશગી તરીકે સરકારે મંજૂર કરી છે : 


અને કરજ લેનારે ઉક્ત રકમ, જેનો પહેલો હપતો .......................... 
૧૪૩ 


૧૪૪ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


મહિનામાં ચૂકવવાનો રહેશે તેવા ૨૦ માસિક હપતાથી પરત ભરી આપવાની 
બાંયધરી આપી છે. 


અને ઉપર્યુક્ત પેશગી કરજ લેનારને આપવાની સરકારની સંમતિને 
લક્ષમાં લેતા જામીન અહીં નીચે દર્શાવેલી શરતોએ ઉપર્યુક્ત જામીનખત કરવા 
સહમત થયેલ છે. 


હવે આ કરારની શરત એ છે કે , ઉક્ત કરજ લેનાર ઉક્ત .................... માં 
નોકરી કરતા હોય તે દરમિયાન, ઉક્ત રૂ. ............. (અંકે રૂ. ............. પૂરા)ની 
રકમ સરકારને પૂરી ચૂકવાય નહીં ત્યાં સુધી, ઉપર્યુક્ત પેશગી, તે પર લેણાં 
થતા વ્યાજની રકમ સહિત સરકારને વિધિસર અને નિયમિત રીતે હપતાથી 
ભરપાઈ કરશે અથવા કરાવશે, તો આ જામીનખત રદબાતલ ગણાશેઃ અન્યથા 
તે સંપૂર્ણપણે અમલમાં અને અસરકારક રહેશે. 

પરંતુ કરજ લેનારનું મૃત્યુ થાય, તે નાદાર બને અથવા કોઈપણ સમયે 
સરકારી નોકરી કરતો બંધ થઈ જાય તોપણ ઉપર જણાવેલ આખી અથવા 
તે સમય ઉક્ત રૂ. ................... (અંકે રૂ. ................ પૂરા)ની મુદલ રકમમાંથી 
ચૂકવવાની બાકી રહેતી રકમ તુરત લેણી તરીકે સરકારને ચૂકવવાપાત્ર થશે 
અને આ જામીનખતની રૂએ જમીન-મહેસૂલની બાકી તરીકે એક જ હપતે 
વસૂલાતપાત્ર બનશે. 


સરકારે ઉક્ત કરજ લેનારને સમય વધારી આપવાથી કે કોઈ બીજી છૂટ 
આપવાથી, જામીને સ્વીકારેલી જવાબદારીમાંથી તેનો છૂટકારો થશે નહીં કે કોઈ 
બીજી રીતે તેને અસર થશે નહીં. 


આ ખત અંગે થતું સ્ટેમ્પ ડ્યુટીનું ખર્ચ સરકાર ભોગવશે. 


ઉપર જણાવેલ શ્રી................ એ જામીનની સહી 

0 ખાતે, ી 

૧૯............. ના............. (હોદ્દો) 

મહિનાની તારીખ......... (જેની સાથે સંલગ્ન હોય તે કચેરીનું નામ) 


ધોરણસરના કેટલાક નમૂના ૧૪૫ 


સાક્ષીની સહી, સરનામું અને નીચેનાની રૂબરૂ 
વ્યવસાય (૧) ન્‍ાાાટનટ 
(ર૯૯૦ 


(૨) નિવિદા, જાહેરખબર, નોટિસ, નમૂના, સૂચનાઓ 
(ક) નિવિદા 
(૧) 


આ બાબતમાં રસ ધરાવતા સ્ટેનલેસ સ્ટીલના વેપારીઓનો આથી જાણ 
કરવામાં આવે છે કે કામદાર રાજ્ય વીમા યોજના હેઠળ તુરતમાં શરૂ થનારી 
૫૦ પથારીની હોસ્પિટલ માટે થાળી, વાટકા, નાનાં મોટા તપેલાં વગેરે 
વાસણોની ખરીદી માટે સીલબંધ કવરમાં ભાવ મંગાવવામાં આવે છે. આ 
માટેનું જરૂરી નિવિદા ફોર્મ રૂ. ૧-૦૦ (એક)ની ફી ભરવાથી નીચેના સરનામેથી 
ક્ચેરીના સમય દરમિયાન રજાના દિવસો સિવાય તારીખ.......... થી 
કાક સુધીમાં મળી શકશે. 


નિવિદા સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ................... છે, અને તે જ દિવસે 
બપોરે.................... વાગ્યે હાજર રહેનાર સૌની રૂબરૂ ટેન્ડર ખોલવામાં આવશે. 


નિવિદા જોડે રૂ. ........................ (અંકે રૂપિયા................. પૂરા) સરકારી 

તિજોરીમાં બાના અનામત તરીકે ચલણથી જમા કરાવીને, તે ચલણની મૂળ 

નકલ નિવિદા સાથે મોકલવાની રહેશે. ચલણ વિનાની નિવિદા ગણતરીમાં 

લેવાશે નહીં. 

કોઈ નિવિદા સ્વીકારવી કે નહીં તેની અબાધિત સત્તા નીચે સહી કરનાર 
અધિકારીની છે. 

શસિયામક, તબીબી સેવાઓ, 

કા. રા. વી. યોજના, 


ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદ 


૧૪૪ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


નિવિદા ફોર્મ મેળવવાનું સ્થળઃ 


નિવિદા ભરનારને સૂચનાઓ. 
(૨) 
૧, અહીં આ સાથે જોડેલા “વીજળી કામો અંગેના નિવિદા ” પત્રક 
ફોર્મ, “............ ના ........................ ખાતે વીજળી ગોઠવણ અંગે નિવિદા” 


એમ બહારની બાજુએ લખીને, સીલ કરેલી નિવિદા, નીચે સહી કરનાર 
અધિકારી ૧૯૯.............. ડડ મહિનાની............. તારીખે બપોર 


ર. ત્િવિદા ભરનારે તેની નિવિદામાં, પોતે કામમાં વાપરવા માગતા 
હોય તે સાધનસામગ્રી, પ્લાન્ટ અને માલસામાનનો પ્રકાર અને વિગત સ્પષ્ટ 
રીતે ભરવી. ................ બનાવટ સિવાયની સાધનસામગ્રી, પ્લાન્ટ અને 
માલસામાન વાપરવા વિચાર્યું હોય તો નિવિદા ભરનારે તેમની નિવિદામાં તે 
બાબતનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરી, તેના ઉત્પાદકનું અને ઉત્પાદક દેશનું નામ 
જણાવવાનું રહેશે. 

૩. વીજળી-કામના કંટ્રાક્ટની સામાન્ય શરતોના ખંડ ૩ 
મુજબ........... ખાતેના............. ખાતાના વીજળી વિભાગના કાર્યપાલક ઈજનેરને 
રોકડ અનામત આપવાની રહે છે, અથવા જામીનગીરીઓમાં તેમની તરફેણમાં 
શેરો કરી આપવાનો રહેશે. 

૪. વીજળી કામ, ભારત સરકારના .............. ખાતાના વીજળી- 
કામોના કંટ્રાક્ટની સામાન્ય શરતો અને સરકારી મકાનોમાં વીજળી કામોની 
સામાન્ય વિગતો પ્રમાણે કરવાના રહેશે. 

52 ખાતેની ..................... ખાતાના વીજળી વિભાગના 
કાર્યપાલક ઈજનેરની કચેરીમાં પ્લાન જોઈ શકાશે. 


ધોરણસરના કેટલાક નમૂના ૧૪૭ 


ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રી સૌથી ઓછા ભાવની કે કોઈપણ નિવિદા 
સ્વીકારવા બંધાતા 


તારીખ, ................ ૧૯૯ ............. નિવિદા મંગાવતા અધિકારીની સહી. 
વીજળી કામો માટે નિવિદા નમૂનો 


(૩) 
ના વિભાગ 


૧. હું/અમે, આથી આ સાથેની તિવિદામાં જણાવેલ જુદી જુદી રકમનાં 
અને માપનાં કામોની બાબતમાં અહીં આ સાથે જોડેલ અને મારી /અમારી 
સહીવાળી નિવિદામાં જણાવેલ જુદા જુદા દરે, ........................ ખાતે, સમગ્ર 
કામ કરી આપવાનું સ્વીકારું છું/ સ્વીકારીએ છીએ. અને આ નિવિદા સ્વીકારવામાં 
આવશે તો તે સ્વીકારાયાની તારીખથી નીચે જણાવેલી મુદત સુધીમાં એટલે કે 
તારીખ.............. સુધીમાં, ઉક્ત કામ પૂરું કરી આપવાની બાંહેધરી આપું છું/ 
આપીએ છીએ. 


૨. છું/અમે, કંટ્રાક્ટની સામાન્ય શરતો અને વિગતો સાથે જોડેલ કંટ્રાક્ટની 
ખાસ શરતોનું પાલન કરવા અથવા તેમા કસૂર થયેથી, ખરીદનારને આવી 
શરતોના ભંગ બદલ ઉક્ત શરતોમાં જણાવેલ રકમ વાજબી વળતર તરીકે ચૂકવી 
આપવા કબૂલ થાઉં છું/થઈએ છીએ અને બંધાઉં છું/બંઘાઈએ છીએ. 

૩. વધુમાં હું / અમે વીજળી-ગોઠવણનો ફાયદાકારક ઉપયોગ શરૂ 
કર્યાની તારીખથી બાર મહિનાની અંદર, ખામીભરી કામગીરીને કારણે, અથવા 
મેં / અમે પૂરી પાડેલ ખામીભરી સાધનસામગ્રીને કારણે તેમાં આવી ખામીઓ 
જણાઈ આવે તો તે બધી ખામીઓ માર/અમારા ખર્ચ દુરસ્ત કરાવી આપવા 
કબૂલ થાઉં છું/થઈએ છીએ. 


(સહી) 


૧૪૮ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


તારીખ .................. સ્થળ -:%ન્‍ી8ન્‍ન્‍ીરન્‍ન્‍ન્‍દસ્‍ર તારીખ ..................*.** 
૧૯૯... ૨૯૦ ના .............. મહિનાની ............. તારીખ આથી, હું 
ઉપર્યુક્ત નિવિદા, ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રી માટે અને એમના વતી સ્વીકારું છું. 
કાકા 
૧૯૯ કરન સા. ડફર ડડડનડ૬ડ૬ મહિનાની ..................... તારીખ. 


(૩) જાહેરખબર 


“ગુજરાતી ભાષા અને તેના સાહિત્યનો વિકાસ” એ યોજના હેઠળ 
ગુજરાત સરકારે નીચે જણાવેલ યોજનાઓ અમલમાં મૂકી છે. આ યોજનાઓમાં 
રસ ધરાવતા લેખકોને પોતાની કૃતિના પ્રકાશન અર્થે કેટલીક શરતોને અધીન 
રહીને સહાયક ગ્રાન્ટ મેળવવા માટેના આવેદનપત્રો માટે સાહિત્ય અકાદમી, 
ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર-એ કચેરીનો સંપર્ક સાધવા આથી જણાવવામાં 
આવે છે. નીચે જણાવેલ યોજનાઓ અંગેના આવેદનપત્રો સાથે હસ્તપ્રેત 
મોકલવાની છેલ્લી તા. ........................ રાખવામાં આવી છે. નિયત તારીખ 
બાદ મળેલા અથવા અધૂરી કે અસ્પષ્ટ વિગત ધરાવતા આવેદનપત્રો લક્ષમાં 
લેવાશે નહીં. 

યોજના નં. ૧ 


ઈતિહાસ, તત્ત્વજ્ઞાન, વિજ્ઞાન, કલા, ભાષા-સાહિત્ય, શાસ્રીય સંશોધનને 
લગતા સાંસ્કૃતિક ભૂમિકા ધરાવતા ગ્રંથો અને એ પ્રકારના અભ્યાસત્મક લેખોના 
સંગ્રહો, મહાસિબંધો જેવી શિષ્ટમાન્ય કૃતિઓના પ્રકાશન માટે સહાયક ગ્રાન્ટ 
મળી શકશે. 


યોજના નં. ૨ 
અગાઉ જેમની કોઈપણ સાહિત્ય કૃતિ પુસ્તક રૂપે પ્રગટ ન થઈ હોય તેવા 
ગુજરાતી સાહિત્યના નવોદિત લેખકોની નીચે દર્શાવેલ સાહિત્ય પ્રકારોમાંની 
પોતાની પ્રથમ કૃતિ એટલે કે (૧) નવલકથા-લઘુનવલ સહિત (ર) નવલિકા 
(૩) નાટક-એકાંકી નાટકો અને રેડિયો, ટેલિવિઝન રૂપકો સહિત (૪) જીવન 


ધોરણસરના કેટલાક નમૂના ૧૪૯ 


ચરિત્ર (૫) સાહિત્યિક નિબંધો અને (૬) કાવ્ય સંગ્રહો, જેવી લલિત સાહિત્યની 
કૃતિઓના પ્રકાશન માટે સહાયક ગ્રાન્ટ મળી શકશે. 


આવેદનપત્રો મંગાવનાર લેખકોએ કઈ યોજના માટે આવેદનપત્ર જોઈએ 
છે તે સ્પષ્ટ લખવું જરૂરી છે. 


(૨) 

સિંધી, ઉર્દૂ અને અન્ય અર્વાચીન ભારતીય ભાષાઓના વિકાસની યોજના 
અન્વયે ગુજરાત સરકારે સિંધી, ઉર્દૂ અને અન્ય અર્વાચીન ભારતીય ભાષાઓ 
(હિંદી-ગુજરાતી સિવાયની)ના પ્રશિક્ષણ માટે શિક્ષણ સંસ્થાઓને આર્થિક 
સહાય આપવાની એક યોજના મંજૂર કરી છે. આ યોજના હેઠળ ગુજરાત 
રાજ્યની માન્ય યુનિવર્સિટીઓ, માન્ય શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, માન્ય સાહિત્યિક 
મંડળો વગેરેને આ ભાષાઓના અભ્યાસ કેન્દ્રો ચલાવવા માટે આર્થિક સહાય 
મેળવવા પત્ર લખવામાં આવશે. સરકારી સહાય મેળવતી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ 
તેમજ માન્ય મહિલા-મંડળો વગેરેને અગ્રતા આપવામાં આવશે. આ અંગેના 
આવેદનપત્રો તેમજ આર્થિક સહાયના નિયમો માટે રસ ધરાવતી સંસ્થાઓએ 
સાહિત્ય અકાદમી, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર-એ કચેરીનો તાત્કાલિક સંપર્ક 
સાધવો. આવેદનપત્રો સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ ............. નિયત કરવામાં 
આવી છે. 


(૩) 
સિંધી-ઉર્દૂ અને અન્ય અર્વાચીન ભારતીય ભાષાઓના વિકાસની યોજના 
અન્વયે ગુજરાતમાં વસતા સિંધી અને ઉર્દૂ ભાષાના લેખકોને પ્રોત્સાહન મળે 
એ હેતુથી આ બન્ને ભાષાના વિશિષ્ટ ગુણવત્તા ધરાવતા ઉત્તમ પુસ્તકોને રોકડ 
પુરસ્કાર આપવાની યોજના ગુજરાત સરકારે મંજૂર કરી છે. 


આ યોજના હેઠળ નીચે દર્શાવેલ સાહિત્ય પ્રકારો હેઠળ જેનો સમાવેશ 
થતો હોય એવા પ્રૌઢો માટેના પુસ્તકોના લેખકોનેપ્રત્યેક સાહિત્ય પ્રકાર દીઠ 
52202222222 નું પ્રથમ, રૂ............... મજ અનકકમ નું 
ત્રીજું એમ વધુમાં વધુ કુલ ત્રણ ઈનામો આપવામાં આવશે. 


૧૫૦ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 

૧. નવલકથા, ર. ટૂંકી વાર્તા, ૩. કાવ્ય ૪. જીવનચરિત્ર, આત્મચરિત્ર, 
સ્મરણપત્રો, ૫. નિબંધો, વ્યક્તિગત નિબંધો, સામાન્ય જ્ઞાન ઉપરનાં પુસ્તકો, 
પ્રવાસ પુસ્તકો ૬. તત્ત્વજ્ઞાન, ઈતિહાસ, સામાજિકશાસ્ત્ર, ૭. સાહિત્ય વિવેચન, 
ભાષા વ્યાકરણ, ૮. ભૌતિક વિજ્ઞાનને લગતાં પુસ્તકો ૯. એકથી વધુ અંકવાળા 
નાટકો, ૧૦. એકાંકી નાટકો. 


નીચે દર્શાવેલા પાંચ સાહિત્યપ્રકારો હેઠળ જેનો સમાવેશ થતો હોય તેવાં, 
બાળકો માટે લખાયેલ પુસ્તકોના લેખકોનેપ્રત્યેક સાહિત્ય પ્રકાર દોઠ 


એમ વધુમાં વધુ કુલ ત્રણ ઈનામો આપવામાં આવશે. 


૧. કવિતા, બાળકાવ્યો, જોડકણાં, ચિત્ર પુસ્તકો વગેરે, ૨. જીવનચરિત્ર 
૩. ટૂંકી વાર્તાઓ, પરીકથાઓ, લોકકથાઓ, ૪. સામાન્ય જ્ઞાન ઉપરનાં પુસ્તકો, 
જેમાં વ્યાસંગ-હોબીઝનો અને શાસ્રોનો સમાવેશ થતો હોય, પ. બાળકો માટે 
નાટકો. 

તા. ૧લી એપ્રિલ, .............. થી તા. ૩૧મી માર્ચ........સુધીના બે વર્ષના 
ગાળામાં પ્રગટ થયેલાં પુસ્તકો અથવા આ ગાળામાં તૈયાર થયેલી હસ્તપ્રતો 
ચાલુ વર્ષે પ્રસ્‍તુત યોજના હેઠળ સ્પર્ધા માટે રજૂ થઈ શકશે. યોજનાના નિયમો 
તેમજ પ્રવેશ માટે સિંધી અને ઉદૂ ભાષાના લેખકોએ સાહિત્ય અકાદમી, 
ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર-એ કચેરીનો આ જાહેરાત પ્રગટ થયાની તારીખથી 
એક માસની અંદર સંપર્ક સાધવો. 


૧૯................. ના વર્ષ (................. 4% ) માટે આ કચેરીને 
લગતું “માલની હેરફેર” નું કામ કરવાનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવાનો છે. આ કામમાં 
રસ ધરાવતી પેઢીઓએ આ કચેરીમાંથી આ કામને લગતી શરતો અને માલના 
હેરફેરના સ્થળોની વિગતવાળી ટેન્ડર નોટિસ મેળવી, તેમાં ભાવ ભરી સીલબંધ 
કવરમાં કવર ઉપર “માલની હેરફેરના કોન્ટ્રાક્ટરના ભાવ” એમ સ્પષ્ટ લખી, 
આ કચેરીને મોડામાં મોડા તારીખ........... ના રોજ કચેરીના કામકાજના સમય 


ધોરણસરના કેટલાક નમૂના ૧૫૧ 


દરમ્યાન મળે તે રીતે પહોંચાડવાના રહેશે. ભાવપત્રક સાથે બાનાની રકમ 
ક પૂરા ભરી અસલ ચલણ અવશ્ય જોડવું. અનામત વગરના 
ભાવપત્રક વિચારણામાં લેવાશે નહિ. 


વ્યવસ્થાપક 
સરકારી મધ્યસ્થ પ્રેસ, 


ગાંધીનગર 

(પ) 
જિલ્લા... 3358. કટાઈ જજની કોર્ટમાં વારસાહક 
પ્રમાણપત્ર કેસ નંબર .............. ના અરજદાર ........... શા #_ૂજેકકકમણ 
શકા જિલ્લાના રહેવાસી ............................... ના પત્ની 
લીરા નું મૃત્યુ થતાં દેવા તથા જામીનગીરીઓ અંગે વારસાહક 


મેળવવા માટે ઉપર નામથી જણાવેલ અરજદારે “ભારતીય વારસાહક 
અધિશસિયમ'' હેઠળ અરજી કરી છે અને ઉક્ત અરજીની સુનવણી 
તારીખ........... ના રોજ રાખવામાં આવી છે. તેથી, નોટિસ આપવામાં આવે 
છે કે વારસાહક પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે તે પહેલાં, ઉક્ત દેવા અને 
જામીનગીરીઓમાં હિત ધરાવનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ, ઈચ્છા હોય તો 
લો... ન્‍ન્‍ ર8 ન્‍ઞ ના રોજ આ કોર્ટની કાર્યવાહીમાં હાજર રહી વાંધો હોય તો 
તે રજૂ કરી શકે છે. 

આજ તારીખ.................. ના રોજ, મારી સહી કરીને કોર્ટનો સિક્કો 
લગાવીને સોપ્યું. 


(૪) હરાજી નોટિસ 


મકાન અને માર્ગવ્યવહાર વિભાગના .............. માર્ગના .................... 
કિલોમીટર પર આવેલા .............. જિલ્લાના ............... ગામ પાસે ................. 
નદીના ........... પુલ પર. તા ................... થા... 33255552252 સુધી ટ્રાફિક પર 


નાકાવેરો નાખવા માટે ........................... ખાતે મારી કચેરીના મકાનમાં 


૧૫૨ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


કકક ના રોજ સવારના................ વાગ્યે જાહેર હરાજી કરવામાં આવશે. 
હરાજીમાં સૌથી વધુ બોલી કરનારે હરાજી પૂરી થાય કે તરત બોલીની ૨પ ટકા 
રકમ અને બાકીની રકમ પખવાડિયાની અંદર અચૂક જમા કરાવવી પડશે. 


કોન્ટ્રાક્ટની શરતો સાથે જુદા જુદા વર્ગના ટ્રાફિક પાસેથી વસૂલ કરી 
શકાતા દરની અનુસૂચિની નકલ મારી કચેરીમાંથી પાંચ રૂપિયા ભરીને મેળવી 
શકાશે. 


(૫) પ્રમાણપત્ર 
(ક) તબીબી તપાસનું પ્રમાણપત્ર 
ગુ. રા. સે. નિ. ફોર્મ નં. ૧૧ 
(જુઓ નિયમ - ૬૭૪) 
અરજદારની સહી....................................******૦* 


રજા અથવા રજા લંબાવવી અથવા રૂપાંતરિત રજાની ભલામણ કરતું 
બિન-રાજપત્રિત કર્મચારી માટેનું તબીબી પ્રમાણપત્ર. 


મશ િકડ02002821 કેસની કાળજીભરી જાત-તપાસ પછી આથી 
પ્રમાણિત કરું છું કે શ્રી ............................. જેમની સહી ઉપર આપી છે તેઓ 
ણામ કરક રોગથી પીડાય છે. અને તેમની તબિયત સુધારવા માટે 
સ કા ૦ર શા મુદત માટે ફરજ 
પરથી ગેરહાજર રહેવાનું અનિવાર્ય રીતે આવશ્યક હોવાનું હું માનું છું. 
સ્થળઃ નોંધાયેલા તબીબી વ્યવસાયી 
તારીખઃ નોંધણી નંબર...................... 


(ખ) સ્વાસ્થ્ય પ્રમાણપત્ર 
અિયમ ૬૪૧ (૧) 


ધોરણસરના કેટલાક નમૂના ૧૫૩ 
કાળજીપૂર્વક તપાસ્યા છે અને મને લાગે છે કે તે તેમની માંદગીમાંથી સારા 
થઈ ગયા છે અને સરકારી નોકરીની ફરજો સંભાળવા માટે હવે લાયક છે. 
હું વિશેષમાં પ્રમાણિત કરું છું કે આ નિર્ણય પર આવતાં પહેલાં જેના આધારે 
રજા મંજૂર કરવામાં કે લંબાવવામાં આવી હતી તે કેસના મૂળ તબીબી 
પ્રમાણપત્ર અને નિવેદન અથવા તેની પ્રમાણિત નકલો મેં તપાસ્યા છે અને 
મારા આ નિર્ણય લેવામાં તે ધ્યાનમાં લીધા છે. 

સ્થળઃ- તબીબી વ્યવસાયીની સહી. 
તારીખઃ 

(ગ) પગારનું પ્રમાણપત્ર 


નં. ગુજરાત રાજ્ય, 
માણમા ખાતું 
અમદાવાદ. 
તારીખઃ 
આથી પ્રમાણિત કરવામાં આવે છે કે આ કચેરીના જુનિયર કારકુન 
પ મા 2292850. ને હાલ મળતો માસિક પગાર નીચે પ્રમાણે છેઃ- 
પગાર ર્‌. 
મોંઘવારી ભથ્થું ર્‌. 
ઘરભાડા ભથ્થું ર્‌. 
સ્થાનિક વળતર ભથ્થું રૂ. 
કુલ રૂ. 
(પિ 5595555522 55552225555. ) 
સહી. 
પ્રતિ 


૧૫૪ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 











(૬) તકતી 
ગુજરાત રાજ્ય 

8.582 નો (ભવન/પુલ પરિયોજના/હોસ્પિટલ/બંધ વગેરે 
જેનું શિલારોપણ કે ઉદ્ઘાટન હોય એનું નામ લખવું.) 

શિલાન્યાસવિધિ/ ઉદ્દઘાટનવિધિ ગુજરાત રાજ્યના ......................*. ના 
માનનીય મરા કી કાકા ના વરદ હરત, કકે ન્યકસય ના માનનીય 
મંત્રી શી -..... ૪૯૯૨૦૯૦૫૦૦ ના અધ્યક્ષપદે, શ્રી ........................... ના મુખ્ય 
મહેમાનપદે તેમજ શ્રી ....................... ના અતિથિ વિશેષપદે યોજવામાં આવ્યો. 

કાકા ન. ૫020221 વારતા. ૦% જ કાકાના 

આમંત્રણ પત્રિકાનો નમૂનો 

શ્રીમાન/ શ્રીમતી...................................*.**- 

ડી જિલ્લાના :#  #કક્ાક##- ખાતે કાક કક્કો 
શિલાન્યાસવિધિ/ઉદ્ઘાટન સમારંભ ગુજરાત રાજ્યના .....................*** ના 
મોતીયો કસા કીક કકેટાસેકમમાા મા વર હકક ના 
બાક લામા યોજવામાં આવ્યો છે. 

આ સમારંભનું અધ્યક્ષપદ ............... ના મંત્રી શ્રી ................... સંભાળશે. 

મુખ્ય મહેમાન તરીકે શ્રી ..........................**-****૦૨૨૦૨૦૦* , અતિથિવિશેષ 


ધોરણસરના કેટલાક નમૂના ૧૫૫ 


આ શુભપ્રસંગે પધારવા આપને હાર્દિક આમંત્રણ છે. 


સ્થળઃ- ભવદીય 
નોંધઃ- આમંત્રિતોને પોતાનું સ્થાન...................... કલાકે લેવા વિનંતી છે. 
બુક પોસ્ટ 
ભારત સરકાર સેવાર્થે 
25 ખાતે 
00423503183 2200052 035. નો શિલાન્યાસ વિધિ 
લાઈ. કેમ 
સમયઃ- .........................* 
શ્રીમાન/શ્રીમતી............................. 


૧૫૪ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


(ખ) હિન્દીમાં પત્રવ્યવહાર 
વ 





સખ્યા 


# ૦૦૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ ળી | 


ક ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ 


ક ૦૦૦૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ 


# 
# ૦૦૦૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ 


નિ નિ ધિ 
ઝા જે નકસ બ ત્ર સ્વા થી ન્રત્યુ તત્ર 
ડિ 
સુ ડિ ત્ર પ. 5258 મક32825 49485 9038589004 2280 2252830 202 


ઝથવા 


સંછ્યા ...................જે ૩ત્તર મેં મુડ્ને ચદ સૂત્તિત જરે જા નિહેશ છુઞા હૈ જિ 


ઝથવા 


છછે પત્ર વ્યવહાર જે પ્રસંમ મેં મુજ્ઞે યદ સિવેટ્ન જરતે જ તિહેશ છુઞા સૈ 


ક ૦૦૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ 


ઝથવા 


ધોરણસરના કેટલાક નમૂના ૧૫૭ 


પ્રે ડિ 
દુઞા રિત ઝા જે ક ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ ૦૦૦૦૦૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ ત ત્ર 
ડિ નિ 
સત્યા ૨ ૦૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ વ્મ પ્રી તે હ્વીજર્‌ વર | તી લે [ર્‌ વિત્તાર જ્યા ગી ર્દા 
ડિ 
ણ ઝા બા ધ્યા | શસ નિ ળી | ત નિ 1 ૨ ક ૦૦૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ ત 
જ 
ત્ર સષ્બ્યા ક ક ૦૦૦૦૦૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ વ્મ ઝોર ઝા્જષિત જ્ર્ને તથા તિ જઇને વે ત્તિટેશ 
દુઞા તુ જિ ક ૦૦૦૦૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ 
વે. ર્ર. 1 
ડિ 
સજલમનડ- 
જિ 
સળી ક ૦૦૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ ]ગરાત સ1₹૧ર્‌ 
પ્રેષજ ૨ ૦૦૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૪રરરર ક કફક##૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ વિ ળી | 
િ 
સેવા | ક ૦૦૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ સસ્તિવાલય, 1થી | [રિ 
ક. 
# 
* 
૧વિષવ:- 
હ ૦૦૦૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ 
વ્રી ક ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ ને સ બોધિત ત્રિ સ. ક ૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ નિ ડિ ક ૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ 
# ૨૦૦૦૦૦૦૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ / # 


મેં પ્રા ઇુઞા સૈ | મૂલ પત્ર ગાપજે પાસ મેગતે છુણ ખુજ્ઞે ચદ જઇનેજા સિરેશ 
ઇુઞા સૈ જિ ઞાપ જીપયા ૬ સંવંધમેં ૩ત્તિત જાર્યવાદી જરેં । 


2. પ્રાર્થીમોં વે ટસ સંવંથમેં માપસે પત્ર વ્યવદાર વર્તે વો સિદ્ધ હ્થા 
મયા હૈ । 


ઝથવા 


૧૫૮ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


થઇ જઇનેજા સિહેશ છુઞા સૈ જિ ૩પર્યુસ્તિર્ત્રિત વિષય ઝવ બી સરજાર જે 
વિત્તારધીન હૈ । ગંતિમ નિશ્તય સે ગાને ૫ર ઞાપવ્ોે સૂત્રિત જિયા ગાવેમા । 


ઝથવા 
આપજે પત્ર સંછ્યા................ , હ્નાંજ ................. જે સં્્ભમેં મુજ્ઞે 
ચઇ જઇને જા નિહેશ ઇુઞા સૈ જિ ઞાવશ્યજ સૂત્તના ....................... સે મામી 


મર્ફ દૈ ગૌર ૩નસે પ્રતિવેલ્ન પ્રાત છોને ૫૨ ટ્સ સંવંથમેં ગાપવો સૂત્રિત જિયા 
ગાળા । 


ઝથવા 
મુજ્ઞે આપસે થઇ જઇનેજા સિહેશ છુઞા સૈ જિ ઞાપને ગો સ્થિતિ વતાર્ડ સૈ 
ડસે રેજ્્રતે ઇુદ્‌ સ₹જાર ફસસે સહમત હૈ જિ શ્રી ................................... ત્મ 


31 માર્ત 1982 સે 1 વર્ષવ ગૌર અર્વાધિ તજ માસ્ત સરવર જી સેવામેં રહને 
ર્યા ગાણ । 


વૅ. ર્ર. | 
ડિ 
વૅ. ર્ર. 1. ઝઞ્‌. સ. ત્ર સણી ક ૦૦૦૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ 
ક ૦૦૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ ]ગરત સ1₹૧ર્‌ 
ર હ ડડ ક ક ૦૦૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ વિ મિ 
ક. 
નિ વિ ક ૦૦૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ 
પ્રિય શ્રી ક ૦૦૦૦૦૦૦૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ 


પિછતી વાર ગવ મૈં ર્તી આયા થા, તવ મૈંને ગાપવજા ધ્યાન ફસ ગર્‌ 


ધોરણસરના કેટલાક નમૂના ૧૫૯ 


હ « ક તડ 
ઝા ષિત જ્યા થા જિ ક ક ૦૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ શસ સબધ સિ રી વછા થા 
ડિ ક ૦૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ ઞૌર્‌ સુજ્ઞાવ શ્યા થા સતિ # ૦૦૦ ૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ િં 1મી 


સદુત મઇત્તપૂર્ણ સૈ ગૌર દસ ૫૨ શીધ્ર રી સિર્ળવ જરે જો ગાવશ્યજતા સ । 
યર્‌ ગઞાપ ફ્સવ્ે સ્થિતિ સે મુજને સૂત્રિત ૧ર સજે તો બડી જુપા છોમી । 


ઞઆાપજા 
એઝ. બ. ૧. 


પ્રકરણ ૬ 


સુગમ ભાષાંતર 


ભારત સરકારની “વિધિ શબ્દાવલી'માં અનુવાદનો અર્થ 10 10111 11110 
11110૯61 116૪પદ્ષટટ અર્થાત્‌ “ભાષાંતર કરવું' આપ્યો છે. વિસ્તૃત અર્થ આ 
રીતે આપી શકાયઃ “ કોઈપણ ભાષાની કુંતિને, કોઈ બીજી ભાષામાં મૂળ 
લેખકના ભાવો અને વિચારોને પરિવર્તિત કર્યા વિના પ્રસ્‍તુત કરવી એ અનુવાદ 


ન્‌ 


૪.” 


“બૃહત્‌ શબ્દકોશ' અનુસાર અનુવાદનો અર્થ ફરીથી કહેવું, વ્યાખ્યા કે 
સમર્થનના અર્થમાં પુનરુક્તિ, ભાષાંતર છે. ભાષાના શબ્દકોશમાં અનુવાદનો 
અર્થ આપ્યો છે : જેમાં કહેવાઈ ગયેલી વાતનું ફરીફરી કથન હોય એવો 
વાક્યનો ભેદ. 

ઉમાશંકર જોશીએ લખ્યું છે : “અનુવાદ એટલે મૂળની પાછળ પાછળ 
અને મૂળને અનુસરીને બોલવું તે.' 

આ સંદર્ભમાં ભાષાંતરના કેટલાક નમૂનાનું અવલોકન કરીએ- 

સુગમ ભાષાંતરના નમૂના 
91011રા1 7 3801૫0 

1. 81100 દ્વ 1101 37 (1€50 [01€50115 ૌાત્વા 1 ................... દ 
લ્હ્રાવાંતદ્વાટ 5૯1૯તાલત 101 [00011010011 (0 110 [0051 01 ............. 11 
8€€01તદ્વા€૯ પ1 1૯ 10125 €0॥11દા1લત 11 €ઇ૦૪૨1૧1110011 
150૦110001, ................... 10041111011, 1પેં0........ વંદ્યાલ્ત પીટ 


31111) 0011 ૫1110 (1€ 0૪૦૫૦11101 01 01]દ્વાદ્વા ૯%૯1'લંડૉ1ટ ઉર 
€%૯૯૫10૫૯0 [0૦0૯ ૦01 11€ ૦૦0૯1111011 01 11€ કાદ્વાટ 0 0ા]તદ્વાદ્વા 


૧૪૯૦ 


સુગમ ભાષાંતર ૧૪૧ 


(1010116101 1રહા1લ૯વં 10 દ્ધ “10 ૦૦૫૨1111011” ૫711011 
€%[01€55101 31411, પ111€55$ (1€ €0112€%1 0૦(101*070159€ 1€તૂપાં1€5, 
1101૫તલ 115 $1€€€5501%5 દ્વા દ551811€€5) 11 110 દ્વ101111 લલૂપદ્ા 
10 [02 દ્વા દ1101711€€5 [દ્વાંત 10 110 01 €૦૦૨૦111110011 તા111૪ 
109 11115 [105 ૨5. 150/- 9લૉઊટ દ્વા €%[0ણાતા॥1€ 110111૯6 0) 
0૦૯1૧111011 01 11 101111૪8 દત 071101 15 10 00 [0દ્ાંત 10 010 
0૦૯1૧111011 101 001101 [02101011, 011 દ્વાત 0111) 10 0૯ ॥16ઉંલ 
1 91 11015011, 1103 1015, ૦૯%૦€૦૫(015, દ્વતા111151181015 દ્વા 1૯૪દ્વા 
1€[0-€501111117€5 01 11€5૯0 [21€501115.............................******૦૦૦૦૦* 


ળલા'લદ્રડ 1 દ્વા 1લતૂપાં(લલ પાતરા પ1 10125 10 €%૦€૯૦॥1€ ક્ર 
0016 101 1લ0॥1ત 10 પીલ 0૪૦૦૨111011 01 પલ દ્વા10૫111 લતૂપદ્વા (0 
[08)/ દ્વા પડ્યાં દ1101711€€5 તા'071 01 110 તી॥11ઈછુ પીલ 011 
11 110 €1011 ૦ 11) (દ) દ્વિપ 10 €011[001૯€ 110 [1€50110૯ત 
॥્વા11ટ ૯0૦૫1૦, 01 (0) દ્વિપ (0 20[2€61 11 પીલ શિ €-5૯1૧00€૯ 
€%દ1111181101.01 (€) દદ્વિં11"€ (0 €011/01) ૫111 119 01 પટ 
[210૫131015 04 ઉ1€ [0108૮01 10105, 11 દ11)) 1૦0 1૯ 5દ્વા15€001 
01 0૦૦૦૯111101 01 (તં) તૂપાંપ ટુ 50100૯ 0૯01 11€ €0110[1૯0011 
૦1 110 [0104 01 3 )૯€દ્વ1"૬ ॥*011 110 તંદ્વાર 01 11) 1૯૬૫1દ' 
8[0[/0011011011 01 5દ્વા15£૦1017 €011[10101 04 010 [0108૮11011 
[€1106. 


1૫૦૫૪ 1૯ €૦॥1તા101 0 (10 0010 0710લા 0010ત 15 દ્વા, 1, 
1 તા1 દ્વા દ્વિંઉ1111/ ૦005૯17૯ દ્વા [૯110111 ઉ1€ 51011100105 
થં ૦€0॥તાંઉં015 01 110 [11 10 0૯0 005017૯6 દ્વા [0૦11011106 5 
€0॥11દ્યૉ॥ર્ત 11 1100 ડદ્યાંત 11105 (9/1101 10105 511 9૯ તલરા1૯તઉ (0 
[0111 [11 0૦ 11€5€ [01€501115). પીલા ઉ1€ 001૯ પ11॥લા 001 
31611 0૯ પ 0ંતં, 011010715૯ 010 51110 3111 1 1ાદ્યાં1 11 111 1[01€€ 
થાત €હિતા; 


[1011તલત પાદ્વા 100૫1 01૯]પતાંતટલ 01 ૦00 11211 01 
1011૯૯5, 11 3111 ૯ 0[001 10 (1€ €૪૦૫૨1૧1111011 (0 1€0€0101 110 
11100111 [0 )/01€ પ॥તંલા' 1115 0010 5 ત્વા1'€્'9 01 1દ્વાત 1€10110€. 


૧૪૬૨ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


11 17101€55 00101"€01 1 110 1010 501 11) ઊદ્વાત 1115 તંત)......... 


9151૯6 દ્વાત તંર|ંપટાલવ 0) 11૯ દ000૯ 161106 11 01€ 
[1€5011€€ 01 


18112011 
(1) ડૉંછાદ્વા01€ દ્વાતં 111 ત્વવત1€5૬. 
(2) ડૉંછાદ્વા01€ દ્વાત 111 ક્વવત1€5૬. 
જામીન ખત 

(૧) આ ખતથી સર્વે લોકોને જાણ થાય કે હું..................... વિભાગના 
તારીખ.............. ના સરકારી જાહેરનામા નં............................... માં જણાવેલા 
નિયમો (જેનો આમાં હવે પછી “નિયમો' તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો છે તે) 
અનુસાર................. ની જગ્યા પર નિમણૂક માટે પસંદ થયેલો ઉમેદવાર, 


ગુજરાત રાજ્યની વહીવટી સત્તાનો ઉપયોગ કરતા ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રી 
(જેનો આમાં હવે પછી “સરકાર”' તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો છે, જે શબ્દપ્રયોગમાં, 
સંદર્ભથી અન્યથા અપેક્ષિત ન હોય તો તેમના ઉત્તરાધિકારીઓ અને 
એસાઈનીઓનો સમાવેશ થાય છે) સાથે, મારી તાલીમની મુદત દરમ્યાન 
સરકારે મને ચૂકવેલ પગાર અને ભથ્થાં રકમ અને મારી તાલીમ અંગે સરકારે 
કરેલ ખર્ચના રૂ. ૧૫૦/- એમ સરકારને ચૂકવવાની થતી રકમ એ બંને જેટલી 
રકમ સરકારને ચૂકવવા માટે જવાબદાર બનું છું તથા દઢતાપૂર્વક બંધાઉ છું 
અને આ બન્ને રકમની ચુકવણી બરાબર અને સાચી રીતે કરવામાં આવે તે 
માટે આ ખતથી હું પોતે, મારા વારસો, એકઝીક્યુટરો, વહીવટદારો અને 
કાયદેસરના પ્રતિનિધિઓ બંધાઈએ છીએ. 


તાલીમની મુદત દરમિયાન મને મળેલા પગાર અને રાબેતા મુજબના 
ભથ્થાં જેટલી રકમ અને મારી (ક) નિયત તાલીમ અભ્યાસક્રમ પૂરો કરવામાં 
નિષ્ફળતા અથવા (ખ) સેવા પૂર્વેની પરીક્ષામાં બેસવામાં નિષ્ફળતા અથવા 
(ગ) અજમાયશ અંગેના નિયમો હોય તો તેની કોઈ જોગવાઈ સરકારને સંતોષ 


સુગમ ભાષાંતર ૧૬૩ 


થાય એ રીતે પાલન કરવામાં નિષ્ફળતા અથવા (ઘ) અજમાઈશની મુદત 
સંતોષકારક રીતે પૂરી થયે કરવામાં આવેલી મારી નિયમિત નિમણૂકની તારીખથી 
૩ વર્ષની મુદત પૂરી થતાં પહેલા નોકરી છોડવાના પ્રસંગે તાલીમ દરમિયાન 
મેં લીધેલા પગાર અને રોજિંદા ભથ્થાં જેટલી રકમ સરકારને પરત કરવા 
અંગેનું જામીનખત, નિયમો હેઠળ મારે કરી આપવાનું રહે છે, તેથી 

હવે ઉપર જણાવેલા ખતની શરત એવી છે કે હું મારા પક્ષે પાલન 
કરવાની અને બજાવવાની અને (આ લેખના એક ભાગ રૂપે ગણવામાં 
આવેલા) સદરહુ નિયમોમાં જણાવેલ અનુબંધો અને શરતોનું વિધિસર અને 
નિષ્ઠાપૂર્વક પાલન કરીશ તથા બજાવીશ તો ઉપર લખેલું ખત રદ થશે, 
અન્યથા તે પૂરેપૂરું અમલી અને અસરકારક રહેશે. 


પરંતુ અન્ય હકો અથવા ઉપાયોને બાધ આવ્યા સિવાય, આ ખત હેઠળ 
ચૂકવવાની રકમ, જમીન મહેસૂલની બાકી તરીકે વસૂલ કરવાની સરકારને છૂટ 


હ 


રહેશે. 


આની સાક્ષીરૂપે મેં આજે ૧૯.................. નાતો... ર રમ ર૦૦૦સ૫ ના રોજ 
આ ખત ઉપર સહી કરી છે. 


(૧) સહી અને પૂરું સરનામું. 
(૨) સહી અને પૂરું સરનામું. સહી 


(2) 10111 01 911*€11 3801 
(1) 81૫0357 1111. 10131૫ ડિ ૪ 11113513 0૨125151૫13 11/71 


દેઈ 00 ક 1€51તલા1 04 
હ 022 11 11€ ળઝિંડા1લા 01 .....................દા [211€50111 €111[010)૯તં 
85 દ [01111011 ................... 0 (10116101 


€ટ્લ્ત પાટ “501€1)7) દ્વા1 10તં દ્વા 111111) 00૫1॥ત 0110 110 
0૦0૫૨11101 014 011]દ્વા'દ્વા ઊલાલૉાત્ષીલા' €ટ11લત “પઊાટ ૪૦૪૯૦1૧1100” 
071101 €%0€[01€55101 31811 1101પતલ 115 50€€€55015 દ્વા 


૧૯૪ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


551811€€5) 11 110 3111 01 [5.................... (૨11[0€€5 ............... 011) 
10 1110251 દડ 1૯ા'ાદીરા' 50૯011લ્ત ત્વાત દ1 ૦0515 0૯107૯01 
8110111007 દ્વા રૌંલા॥1 દ્વાત દ્વા ઊીદ્વા૪૦5 દ્વા €%[00115€5 દ્વા 9ઊદ્વા 
017 1189 10 0૯00॥ 11011106 0) 01 ૦૦૦૬551010 ત 10 1100 
0૦૨11111011 01 0૯0  0દ્યાંત 10 પાટ ૦૦0૯1111101 101 7011011 
૪11311 10૦ 9૯ ર1 દ્વા 011) 11ઉંલ ઊ01*€0) 0116 111501. 
11037 115, €%€€૫101*, દઉ।111115118101 દ્વા 1€[01€5011૮111€5 
311119 017 11€5€ [21€501115. 11 171010€55 7101"€01 1 110 501 119 
હયાત 101'€ 10 110...................... દા 6... મસ્ટ 01૯ 
1100105લત 1110 1૯ દ્વાત................... 


(2) પ0113ર19/5 પીલ ૦૦૦૨1111101 125 હટા૯€૯ 10 ................ 


801101 5.8 કન્‍3ન્‍ક* થે [€3ઇલા1 07-25 *8*ન્‍ ક્લિક 11 11€ 1ગંડા11ત 01 
2900 8.538  [1:€50॥11 €111[0103/€5 5 10111[001 1" ...................11 11૯ 
225 (1૯1લ॥દ્વીર €હ્યાલ્વ ઊટ “001.0૫0લા”) દ્વા ઉ1૦ 90110૫0701” 
0071 100૯5 દ્વા જ્વવ?દ્વા૦૦ 01 [5 .............. (ર।0[0€€5 ............... 011) 
[01 116-::ે14*ન્‍298282% થાત 113૨13/5 11139 301ર1૨03/13ર 15 
પાતંલાદ્વાત્ટા 10 101 010 ડદ્યાંત ત્વા00111 11 .................... લલૃપદ્વા 


10011113 11518111011 7111 111€1:€51 દ5 €હ011દ્વાલ્ત દ્વા પ0 1ર 
ક્ષાતં 11 110 11 111001 [1€50110૯6ત પા॥તંલા 101€ 90 1101:€01 01 01 50 
111011 ઉ1€1"€01 દ5 3111 101 ઉ1€ ઉ 1૯ ઇલ॥છુ 1011દ11 ત0€ દ્વા 
૫1006 ૯€હ્યાલા1દ્વાલ્ત દ્વા 1% ઉ ૪૦૪૯1111001 11(€5 11 101700 101 
0૦૯1૧11110111 108115 1011 110 તદ? 01 110 ક્વ૫11€€. 


(3) 110 0૦011111011 15 દટા1'૯૯ 10 0૯દ1' 110 ડ1દ111[) તપ), 
1 11) [01 પ5 000૫110011. 


કાંછ્ઠાલ્વ ત્વાં તલાપ્લાલ્ત 

03 (10 કદ્યાંત 

લબકારા 8 (51801૯ 01 501€1)/) 
કા ૦૦૯૬22 (0૯૧51811૮101011) 


સુગમ ભાષાંતર ૧૯૫ 


ઊં5......................... તંત 0116 10................ 
82.....52.2:25522 3.022 10 દ્વા1દ્વવીલ્ત 
ન 10 110 [21€5011€€ 0- 
છા ્વાપ1€, દ્વતા'તા€55 દ્વા (1) 

0૦0૫000101 01 01૯ (2) 

07101105505. 


& ૫૬૬૫૦110 
101 દ્વાતં 01 લૌર્ત્રા/ 0 પાર ૦૦૦૯1૧1101 01 01ા]ત્ા'ા. 


ત્‌ 


(૨) જામીનખતતનું ફોર્મ 


(૧) આ ખતથી સર્વેને જાણ થાય કે .............................. નો 
ડાઈ જિલ્લાના ઝા ાઝઝાક૦ડા નો રહેવાસી અને 
હાલ. માં .................... ની કાયમી ........................ જગ્યા ધરાવતો 
ગ દિણાારારમમેટાઈએદદ લાઇ (આ ખતમાં હવે પછી જેનો ઉલ્લેખ 
ન 99 મા. ૭ જ ટૂ. ણ” [છ ક જ ના 

જામીન” તરીકે કરવામાં આવ્યો છે) સરકારને અહીં હવે પછી દશાંવેલી રીતે 
વ્યાજ સહિત ચૂકવવાની રૂ. ............. (અંકે રૃપિયા .................. ફક્ત)ની 


રકમ તેમ જ એટર્ની તથા અસીલ વચ્ચેનું સઘળું ખર્ચ અને સરકાર દ્વારા 
કરવામાં આવે કે કરવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય એવા બધા જ ચાર્જ અને ખર્ચ 
ચૂકવવામાં આવે એની જવાબદારી લઉં છું અને એ અંગે ગુજરાતના રાજ્યપાલ 
(આ ખતમાં હવે પછી જેનો ઉલ્લેખ “સરકાર” તરીકે કરવામાં આવ્યો છે અને 
જે શબ્દપ્રયોગમાં એમના ઉત્તરાધિકારીઓ અને નામફેર કરનારાઓનો સમાવેશ 
થશે.) સાથે દઢતાપૂર્વક બંધાઉં છું, આ ચુકવણી બરાબર અને સાચી રીતે 
કરવામાં આવે એ અંગે, આથી હું પોતે, મારા વારસો, એક્ઝીક્યુટરો, 
વહીવટકર્તાઓ અને પ્રતિનિધિઓ આ ખત અન્વયે દઢતાપૂર્વક બંધાઈએ છીએ. 
આની સાખરૂપે એક હજાર નવસો............................ ના દિવસે મેં મારા 
હસ્તાક્ષર કર્યા છે. 


૧૬૬ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 

ર) 2323023555 9838323582552/24 જિલ્લાના ............................ ના 
રહેવાસી ............... ના પુત્ર અને હાલ .................... માં હંગામી ............. 
તરીકે નોકરી કરતા .............. આ (આ ખતમાં હવે પછી જેનો ઉલ્લેખ “નાણાં 
ઉછીના લેનાર” તરીકે કર્યો છે.) ને સરકારે ................... માટે રૂ।. ................ 
(અંકે રૂ।. .................... ફક્ત)ની પેશગી પોતાની વિનંતીથી આપવા કબૂલ્યું 
છે અને “નાણાં ઉછીના લેનારે” ઉક્ત રકમ, તે પરના નિયમ ૯૦ અન્વયે 
નિયત કરવામાં આવેલ દરે અને એ રીતે ગણવામાં આવેલ વ્યાજ સહિત 
અથવા એ પૈકી તે સમયે બાકી અને વણચૂકવાયેલી રહી હોય એટલી રકમ 
પરના પેશગી આપ્યાની તારીખથી સરકારી લોન અંગે અમલમાં હોય એ નિયત 
સરકારી દરોએ ગણવામાં આવેલ વ્યાજ સહિત......................... સરખા 
માસિક હપતામાં ભરપાઇ કરવાની જવાબદારી લીધી છે. 


(૩) આ દસ્તાવેજ અંગે કોઈ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી આપવાની હોય તો તે ભરવા 
સરકાર કબૂલ થઈ છે. 


૧૯- ના.......... અ ન 2252255 525522 5.555 


ક તારીખે............. ખાતે (જામીનની સહી) 

(હોદ્દો) 
ઉક ફટાફટ એ સહી કરી જે કચેરીના હોય એ કચેરીનું 
સોપ્યું. મ 5:2:822:22222. 15222 
સાક્ષીઓની સહી, સરનામાં નીચેનાની હાજરીમાં 
અને વ્યવસાય (૧) 

(૨) 


ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના નામે અને તેમના વતી સ્વીકાર્યું. 


સુગમ ભાષાંતર ૧૬૭ 


(3) હાર (11.ડાર 


1 15 10110૯6 ઊાદ્વા »20[0410110100110€€5 €10. 071050 તા11 15 
10 ૦€0ાતાળલ 1)0[0દ1010€1/1ત18પત્ષટુલ 5%ત1111181101, €111[2103 11011 
0071 દર્શ હ્વાતં 10110૫101૮૯ 11011 દ્વા ઉલ 1 105 [1€5010૯ત 0) 
0૦૦0૯1૧1111011 101 $11[001173017 01 0101 €%111112101 ૫7011૮ [01 
071101 (10) 00[0111 ઉલાળ 11 €0110€01101 1૫7111 3001 
10011110 1/ 1.ત્વા8ઇપક્ષટટ 5%દ11111૮1101. /૫€€011૪ 10 ઉર 
3.€.5.[ર. 351 (૦) 1€દ્વં પ1 3.5.€.[રિ. 9 (25), 10 101011 €ત11 
0૯ [હંત 11 1€5[/0૯01 01 દ્વ) 07011૮ 001101 €દ11 0૯0 1૯૪દ્વાતલ્ત 5 
[1 01 1૯ 1૯ટઠાંપા0દ્વધર તંપ1€ડ ૦04 પલ 0૪૦૯1૧11101 5010111 
૦001૯૯1૯. 10121010, પા 3183 01 010€'5 0001 120 1111001૪ 
0110૯6 15 ૯1/10) 101 €8%દ1111૮0 01 [2૫10૦5૯ 11 €દ1 દ્વા 0૯ 
૦€0ાયાંતલા'લત 5 [11 01 11€ 1૯ટાપા1દ્વાટ તી110€5 01 11€ €૦૫૨૦1111100111 
૬017111. (૦૫૨11111011 15 (1૯1૯101 [125૯6 10 તો.લ્લા ઊાદ્વા 1 
5૬૫01 €5૦૭ [043/001011 01 દ્વ [તોળ વં 01 10110101001 511011ત 101 
0૯€ 11097૯. ૦૦૪૯1૧111011 15 ક150 [1૯65૯6 10 તાૉ1.ટ્લ ધાદ્વા 
1)€[011110011/01/110€0€5$ €010€0110 ઉ 31011ત €016001 5001 
€8&દ્યા11181001 ૫011 ઉલ 1010 01 15 0071 €110[210)/€€5 દ્વા 1€5011 
10 2[0/0011011011 01 €11[2103€€5 01 01101 1)0]0દ11110115/00110€€5 
[01 5000111501 દ્વા 00101 €%દ1111૮1101 17011૮ 011) 11 
€%€૦001દ્વાં ૮85૦૯૬ 7101 115 0071 313 15 [00110 10 00 
11 ઉંલ્તૃપદ્વાટ [0 ઉ1૯ [0૫11005€. 


2. 1110650 01તલ'5 1551૫૯6 પ્ર/111 1૯ €0૦1011118110€€ 01 1311 110€€ 
1)0[01111011 તંદ્વાલ્ત 1311 11) 19:76 01 0૦૦1૯1 /011111151*811011 
1200111011 110 1૫0૦. 5૭10/1074/00- 527-4. 


3) 01તંલ દ્વાતં 11 110 1૮110 01 


ઊલ 0૪૦૦૨11101 01 01]ંત્ા'ા, 


૧૯૮ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


(૩) 
પરિપત્ર 


એવું ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે ખાતાકીય/ભાષા પરીક્ષા લેવાની જેમની ફરજ 
છે એવાં ખાતાં/કચેરીઓ વગેરે એમના પોતાના કર્મચારીઓને કામે રાખે છે 
અને આવી ખાતાકીય/ભાષા પરીક્ષા સંબંધમાં એમને જે દેખરેખ કે બીજી 
પરીક્ષા-કામગીરી માટે નીમે છે એ માટે એમને સરકારે નિયત કરેલ દરે 
મહેનતાણું આપે છે. મુંબઇ રાજ્ય સેવા નિયમ ૯ (૨૫) સાથે વાંચતાં મુંબઇ 
રાજ્ય સેવા નિયમ ૩૫૧ (ગ) અનુસાર, સંબંધિત સરકારી કર્મચારીની 
કાયદેસરની ફરજોના ભાગ તરીકે ગણાતી કોઈપણ કામગીરી બદલ એને 
માનંદ્વેતન ચૂકવી શકાય નહીં. એથી, પરીક્ષાના હેતુ માટે પોતાના જ ખાતા/ 
કચેરીના કર્મચારીઓને નિયુક્ત કરવામાં આવે, ત્યારે એને સરકારી કર્મચારીની 
કાયદેસરની ફરજોનો એક ભાગ જ ગણી શકાય. એથી આવા કેસોમાં કોઈ પણ 
પ્રકારના મહેનતાણાની ચૂકવણી કરવાની છૂટ ન આપવાનું ઠરાવવામાં આવે 
છે. વધુમાં, સરકાર ફરમાવે છે કે સંબંધિત ખાતાં/કચેરીઓએ આવી પરીક્ષા 
એમના પોતાના કર્મચારીઓની મદદથી જ લેવી અને આ હેતુ માટે એમના 
ખાતાના કર્મચારીઓ અપૂરતા જણાય ત્યારે અપવાદરૂપ કેસોમાં જ, દેખરેખની 
અને પરીક્ષાને લગતી બીજી કામગીરી માટે બીજાં ખાતાં/કચેરીઓના 
કર્મચારીઓની નિમણૂક કરવી. 


ર. આ હુકમો, સામાન્ય વહીવટ વિભાગની ફાઇલ નં. ઇએક્સએમ/ 
૧૦૭૪/યુઓ-૫૨૭-ક પરની નાણા વિભાગની તા. ૧૩ મી જુલાઇ, ૧૯૭૬ની 
સહમતીથી બહાર પાડવામાં આવે છે. 


ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 


સુગમ ભાષાંર સ ૧1૬૯ 
(0 
૦૦1૧01ર1૫૫118૫૫1 01 ૦011141ર/1 
૦1.ષાદર/1) 410111૫9 11ર/110 ૫ 1)1701ર1 101191 
પ0૦11ંલ્લઉં01 


૭011૫૮1૮), ઉદ્વાઉ111૪દ1% તંદ્વાટવ ..........................* 
ઉ. જન્‍ટ૬૦૦૯ 11 €%0101$€ 017 પ૯ [0007015 €01111"'૯ત 0) 1ર 
10101૫15101 (0૦ #1'10લર 309 01 પટ €0૦15૫ં0ં01 0 વૉંત્ર, 11૦ 
0૦૦0૯11101 01 01]દ્વા'્! 10100) 111૮€5 (1€ [0110001૪ 1૫105 
1011101 10 દ્વા0લાવ 110 0101]દ્વ'્ધા ઉંડા ડલાપ1૦૯ડ (155110 001 
થઉં [રલ્લાપાં॥ાલા1 (૦લણાર'1) [1110€5, 1967, 1611001):- 


1. 1105૯0 10105 118) 0૯0 €હ[11ટવ 10૯ ઉ11]દ'1 ઘંપો 
૨૨110૯૯5 18551110 1101 દ્વા 1[૨૦૦1111111011 (01૧0૦161) 
(/110ાા11ણા1) 1રા11025, 1978. 


2. 1] ઊલ 001]|દ્ાહ્ વાંળા 5ર ૦€૯ડ (1દ55110 101 દ્વા 
[૦0111111011 (ઇણાલ 1) 1૨11105, 1967, 11 10૫1€-8, દ્વલા' 300-1110 
(8), પીલ [010071૪8 500-1110 51611 0૯ દ્વતંતલત, 1૮11101) :- 


“(9) 1૫010015દ્વાતી ટુ ૧117111૪ €૦॥11દ1॥1લ્લ 11 101) 10105 
[01 પૌલ પ૯ છલ] 11 10100 1ઉંદ્વાાટ (0૦ 1€0101010011 10 ॥110 
૬01€૯ 01 [0051 1૯વૂપાંળ1ા૪ ત 5િદ્રતર01”5 0૦૪1-૯૯ 01 દ 1૦૦૦૪15૯ 
1110૫01511) 01 દ્વા લત્‌પાંપદ્વારા! તૂપત્ર1€ત્વાં01 1€૦€08115૯ત 0 પ1 
0૦૨1૧111011 5 દ્વા €550॥1ંદ્વાં તૃપદ્વા1€ 1101, 01૯ 00001 ૪૦- 
11111 101 11€ [201[205€ 01 1૯01101011 10 3101 501170૯ 01 [0૦51 
31611 9૯ 28 લદ્વા5, ૯%૦€૯[૩ 00101૯ 110 0]0[01 8૪૯૦ 111111 [1:€50110૯ત 
11 5૫0 110106 15 11010 ઉઊત્વા 28 દ1".” 


3 01 દ્વા 10 (10 1૮110 01 (100 
0૦૦૦૯11101 014 011]|દ્ઇ 
5ત/- 


90૯૦ંદ્વાં 5ટ૦લાદ્વાપ 10 ૦૦1૧1110111. 


૧૭૦ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
(૪) 
ગુજરાત સરકાર 
સામાન્ય વહીવટ વિભાગ 
જાહેરનામું 
સચિવાલય, ગાંધીનગર, તારીખ........................ 

કામ ભારતના સંવિધાનની કલમ ૩૦૯ ના પરંતુકથી મળેલી 
સત્તાની રૂએ, ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રી, આથી ગુજરાત રાજ્ય સેવા, વર્ગીકરણ 
અને ભરતી (સામાન્ય) શિયમો, ૧૯૬૭માં વધુ સુધારો કરતાં નીચેના નિયમો 
ઘડે છે :- 

૧. આ નિયમો “ગુજરાત રાજ્ય સેવા, વગીકરણ અને ભરતી 
(સામાન્ય) (સુધારો) શિયમો, ૧૯૭૮ કહેવાશે.” 

ર. ગુજરાત રાજ્ય સેવા, વર્ગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) નિયમો, 
૧૯૬૭ના નિયમ ૮માં, પેટા-નિયમ (૮) પછી નીચેનો પેટા-નિયમ ઉમેરવો. 


“(૯) સરકારે આવશ્યક લાયકાત તરીકે માન્ય કરેલ કોઈ માન્ય 
યુનિવર્સિટીની સ્નાતકની પદવી અથવા સમકક્ષ લાયકાત જેમાં હોવી જરૂરી 
હોય તેવી કોઈ નોકરી અથવા જગ્યા પર ભરતીને લગતા તે સમયે અમલમાં 
હોય તેવા કોઈ પણ નિયમોમાં ગમે તે મજકૂર હોય તે છતાં, આવી નોકરી 
અથવા જગ્યા પર ભરતી કરવાના હેતુ માટે ઉપલી વય-મર્યાદા અટ્ટાવીસ 
વર્ષની રહેશે. સિવાય કે આવા નિયમમાં ઠરાવેલી ઉપલી વય-મર્યાદા અઠ્ઠાવીસથી 
વધુ હોય.” 

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 
સહી 


સરકારના ખાસ સચિવ. 


સુગમ ભાષાંતર ૧૭૧ 
(5) 
[રા110 


1. 40૦ [€101 31611 ૫5૦, 0[0€1દ1૯ 01 [0૨11111 110 ૫5૯ 01 
0[0૯1%111 0 ત 10065[0€1૯૯1' 11 10) [00110 [1400 01 પ11111 દ તાંડ- 
1દ€૯€ 01 200 0દ્વા'વંડ 1.011 11) [00110 [218૦૯0 0111 111 [18€€ 01 11 
[14€0€ 01 0૫10 લા1લાવદ્ઞાં111€11 €%૦€૦€[૩ પાઉલ દ્વા 11 ત૦€€01દ10€€ 
7111 11€ €0॥તીં1015 01 દ્વ 1€0€11€€ 21111૯6 03 ઊલ ઝિંડા1લા 10તછુ- 
151*81(€ 01 0) 11) 0211001 ૫110115૯06 0 1111 11 11દ1 00111. 


2. 1૦ 100૫650૯ ૯ા' 3111 9૯ ૫5૯ 01 0[0૯1દ૯ત 01 [0૯1૧110૯્ત 
10 0€ 05૯૯ 1011 દ 110111૪ ₹0|1101૯€ 101 11) [0૫1[0050€ €%€૯€[01 
711 1100 [૦૯111155101 01 10 પિડત દાંડા. 


3. 1૫૦ 100તં5[0€%1૮01' 3111 0૯ 115111૯6 01 0[0૯1દલ૯ત 1011 દ 
[051001 91101 ૦૫૪૯1-1001૮5 [0110 1005, €%૦૦[ પ્ર1011 110 [21€- 
11015 [0૯111155101 01 1100 1511101 1/દછાંડ0ત૦. 


4. (1) 1૫0 10€૯€110€€ [01 110 05૯ 01 હ 101050€દ1૮૯1' 1011 હ 51 - 
ઊ01ત્વા') ₹રૌ101લ પ11 0૯ છુદ્વા1લત 0101255- 


(8) દ 151 01 [00110 [014€€5 પ ઊહ1'€ ઉ1€ ૪૨11010 €્111૪ુ દ 
10065[0€ 1૬૯1 15 111૯॥તલત 10 0૯ 51110166 101૪207111 110 તંદ્વાટ 
કં ઉ11€ 01 115 ૫5૦૭ 15 1011151066 10 11૯ 100101511૪ 20110111), 
481015૫0 પ૯ [0011206001 [01 11€ 10010€€. 


(0) ઉ1€ 10011511૪5 0110111) 15 5હ્વ151લતં ઉીદ્વા 10 00501101011 
15 11૮૯1) 10 0€ € 05૯ 10 08110 0) ૯ ૫5૯ 01 110 10105[0€&1૮01" 
1011 1100 10111010 દ્વા; 


(2) 110 110010€€ પાઉલ 310-1110 (1) 31611 દ1078)/5 00 5010- 
€€110 ઉ1€ €0ાતૉપં0॥ ॥ાદ્વા 11, 11 01૯1 10 101101€ €0॥૪૦૩1101 011 
1065, 11દ11ત1 0101 01 [21:€૪7011 €01111155101 0 દ્વ 1015૮10€€, 
11 [0૦11€૯€ ૦30૯61 11111૮5 11 1€€€55દ1) દ્વા ઊલ ૪0૨|101૯ 1011 
071101 દ્વ 10105[0€દ1૮૯€1 15 ૫5૯ $101૫1ત 0૯ 51100 10 $0110€ 01101" 
[2148€€, 10 911 1૮10 110 11811 10 તૉ લા પટ 10૯15૦૦ 10 3111 110 
₹લા|01€ દ્વા 11€ 10૯115€€ 3ઊદ11 €010[1) 711 $૫0| તૉ1€૦10105. 


૧૭૨ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


5. [40 1000650૯૯1” 31૮11 0૯ ૫5૯ 01 0[0૯1દ્વાલ્ત 01 [0૯1110૯ 
10 0€ ૫5૯ 01 0[0૯1દ૯6 ૪) ૧10) [૦150૦1 101તા॥૪છુ ત 10€010€€ 11 
50011 દ્વ 11111101" દ5 10 તૉં$10110 01" €81050 11110111000 10 દ્વ) 01101" 
[01501 1€&ાંતાળટ 11 01 ૦11311૪8 01 01051055 11 111 0૫11તા1ટ 01 
[10111565 દ્વ]બંઊળ1ટ પલ [0110 [218€€ 01 [100 01 [૫010 લા1લા- 
1111110111. 


6. 7/11 [010૯ 011001 80010 (10 1111૮ 01 ૦01151૮010 1 11૪ 
1100 ]પા15તા€1101 11 110 દ્વ€ટ્ષ 3111 180 1૦૦ ત૦€૦€€55 10 110 [2148€€ 
01 [000110 લાલાવદ્વાં11100111 071010 દ્વ 10૫65[0€ 1૮01 15 ઇલા1૪ ૫5૯ (0 
51151 11115011 11 11૯ €૦॥તા11015 0૦1 115 10010206 દ1'.€ 101 
₹011દ્વાલત. 


7. 110 ળિંડા11લા 1દાંડ1વાલ 01 11) 01101 011001 ૫0110115૯6 
પાલ 1010 1 116) € 11001 11૯ 11€010€€ 155૫૯6 પ॥તંલા' 1110 1 1 11૯ 
101તલા' 01 300 10€011€€ €01111010€5 દ11) 01 110 0010 101€5 01 
110 €0॥તાં001 $00]€€1 10 071101 ઉ1€ 11€010€€ 15 ઠ્ાં?€॥. 


8. 110 [01૯૪011૪58 1૫1€5 31611 101 0૯ ત€ર11૯ત 10 [1€10111 
110 1ંડા11ત ૭11[001110॥1તંરા1 01 0010૯ 01 $00]€01 10 115 01તલા'5 
811 [010€ 0211001 1011 ઠાં111૪ 45 ૦0€€૮5101 11) 1€તૂપાં1€ ત110/ 
50૯૯ંદ્વાં તા(૯૦૫૦1॥15 01 011 1 તલા ૭૦૦1101 36 01 1.011 155111૪ 
811 1011108101 પાતરા 500-5€01101 (1) 01 5૦૨1101 37 01 દ) 
0101 પ॥તંલા' $010-5€01101 (1) 01 5€€001 38 01 110 30110૮) 10- 
10૯ #ત, 1951. 


9. 1401પ00151દ્યાતી1૪ 411)1111૪છુ ૦0૦11110 11 110250 10૫105 01 
11 110 [10115101 01 દ્વા) 100110૯ ઊલાલા॥તલા 11 »િંડા1લ [દાંડ 
॥'્વાટ 01 દ્વા। 011001 ત્વ૫(10115૯તં 037 1111 1181 0) 0101 [21011011 
11€ ૫5૯ 9) પલ 10€0€115€€ 01 દ11% 01 દ11 10005[0€દ1૮01"5 11 11) 
[2148€€ 101 53001 [001106 ત5 10 118 તંલણા1 11, 11 01તલા' 10 [10૯10011 
05110011011, 110€0111011011€€, દ111103411€€, 1151, તંદ્વા રા” 01 તંત્વા1- 
82૯ 10 ઉ1€ 1૯€5ાતલા15 01 [45501૪8015 11 11€ પ101111). 


ઉઈં0લા પાઉલ 110 116 દ્વા 5૦1 1115.......................... તંત્ર 
0ર. 


પંડાલ 1દટાંડ0'૯. 


સુગમ ભાષાંતર ૧૭૩ 


(૫) 
નિયમો. 


૧. જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ કે તેમણે આ સંબંધમાં અધિકૃત કરેલા કોઈ અધિકારીએ 
આપેલા લાઇસન્સની શરતો અન્વયે કે તે અનુસાર હોય તે સિવાય, કોઈ જાહેર સ્થળે 
કે કોઈ જાહેર સ્થળથી ૨૦૦ વારના અંતરની અંદર, કે કોઈ પણ સ્થળે કે જાહેર 
મનોરંજનના સ્થળે કોઈપણ બ્યક્તિ ધ્વનિવર્ધકનો ઉપયોગ કરી શકશે નહીં, તે ચલાવી 
શકશે નહીં કે તેનો ઉપયોગ કરવાની કે ચલાવવાની છૂટ આપી શકાશે નહીં. 


ર. કોઈપણ હેતુ સારુ, ચાલતા વાહનમાંથી જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની પરવાનગી 
સિવાય ધ્વનિવર્ધકનો ઉપયોગ થઇ શકશે નહીં કે તે ચલાવી શકાશે નહીં કે તેનો 
ઉપયોગ કરવાની છૂટ આપી શકાશે નહીં. 


૩. જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટની પરવાનગી અગાઉથી મેળવ્યા સિવાય, જાહેર માર્ગ 
પર આવે તેવી સ્થિતિમાં ધ્વનિવર્ધક ગોઠવી શકાશે નહીં કે ચલાવી શકાશે નહીં. 


૪. (૧) ઉભેલા વાહનમાંથી ધ્વનિવર્ધકનો ઉપયોગ કરવા માટે લાઇસન્સ 
આપવામાં આવશે નહીં, સિવાય કે - 

(ક) ધ્વનિવર્ધક લઇ જતું વાહન જે જાહેર સ્થળોએ ઉભું રાખવાનું હોય 
તે સ્થળોની તેના ઉપયોગની તારીખ અને સમય અંગેની યાદી સહિતની લાઇસન્સ 
માટેની અરજી લાઇસન્સ આપનાર અધિકારીને આપી હોય. 


(ખ) વાહનમાંથી ધ્વનિવર્ધકનો ઉપયોગ કરવાથી ટ્રાફિકને કંઈ નડતર 
થવાનો સંભવ નથી એવી લાઇસન્સ આપનાર અધિકારીને ખાતરી થાય, અને 

(૨) પેટા-નિયમ (૧) અન્વયે અપાયેલ લાઇસન્સ હંમેશાં એ શરતને અધીન 
રહેશે કે રસ્તા પરની ભીડ હઠાવવા, વ્યવસ્થા જાળવવા અથવા હેરાનગતિ થતી 
અટકાવવા કોઈ પોલીસ અધિકારીને લાગે કે ધ્વનિવર્ધકનો ઉપયોગ કરતું વાહન કોઈ 
બીજા સ્થળે ખસેડવું જરૂરી છે, તો તે વાહન ખસેડવા લાઇસન્સદારને જણાવવાની 
તેને સત્તા રહેશે અને લાઇસન્સદારે આવી સૂચનાઓનું પાલન કરવું પડશે. 


પ. જાહેર સ્થળે કે જાહેર મનોરંજનના સ્થળની બાજુના કોઈ મકાન કે 
જગ્યામાં રહેતી કે વેપારધંધો કરતી બીજી કોઈ વ્યક્તિને ખલેલ પહોંચે કે તેને 


૧૭૪ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


ત્રાસ થાય એ રીતે લાઇસન્સ ધરાવતી કોઈપણ વ્યક્તિથી ધ્વનિવર્ધકનો ઉપયોગ 
થઈ શકશે નહીં કે ચલાવી શકશે નહીં કે તેનો ઉપયોગ કરવા કે ચલાવવાની 
પરવાનગી આપી શકાશે નહીં. 


૬. જે જાહેર મનોરંજનના સ્થળે ધ્વનિવર્ધકનો ઉપયોગ કરવામાં આવી 
રહ્યો હોય ત્યાં, તેના લાઇસન્સની શરતોનો ભંગ થતો ન હોય તેની જાતે ખાતરી 
કરવા કોન્સ્ટેબલથી ઉંચા દરજ્જાના, તે વિસ્તારમાં હકૂમત ધરાવતા કોઈપણ 
પોલીસ અધિકારી મુક્ત રીતે પ્રવેશ કરી શકશે. 


[9. આવું લાઇસન્સ ધરાવનાર, ઉપરના કોઈપણ [નિયમનો અથવા જે શરતે 
લાઈસન્સ આપવામાં આવ્યું હોય તે શરતનો ભંગ કરે, તો જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ અથવા 
શિયમ ૧ અનુસાર અધિકૃત થયેલા બીજા કોઈ અધિકારી, [નિયમ ૧ અનુસાર 
કાઢી આપેલું લાઈસન્સ રદ કરી શકશે. 


૮. ઉપરના નિયમો, જિલ્લા પોલીસ અધીક્ષકને અથવા તેમના હુકમોને 
અધીન કોઈ પોલીસ અધિકારીને, યથાપ્રસંગ ૧૯૫૧ના મુંબઈ પોલીસ 
અધિનિયમની કલમ ૩૬ હેઠળ કોઈ ખાસ સૂચના કે હુકમ આપવામાં અથવા 
કલમ ૩૭ની પેટા-કલમ (૧) હેઠળ કોઈ જાહેરનામું અથવા કલમ ૩૮ની પેટા- 
કલમ (૧) હેઠળ કોઈ હુકમ બહાર પાડવામાં બાધક બનશે નહીં. 


૯. આ નિયમોમાં અથવા તે હેઠળના કોઈ લાઈસન્સની જોગવાઇઓમાં 
ગમે તે મજકૂર હોય તે છતાં જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ કે તેમણે અધિકૃત કરેલા અધિકારી 
હુકમ કરીને તે વિસ્તારના રહેવાસીઓ કે રાહદારીઓને નડતર, અગવડ, ત્રાસ, 
જોખમ, ભય કે નુકસાન થતું અટકાવવા સારુ લાઈસન્સદારને કોઈપણ સ્થળ 
પરતા કોઈ એક કે બધાં ધ્વનિવર્ધકોનો ઉપયોગ કરવાની, પોતાને યોગ્ય લાગે 
તેટલા સમય સુધી, મનાઈ ફરમાવી શકશે. 

આજે રોજ તારીખ...................... 52021245523 ને દિવસે મારા સહી- 
સિક્કા સાથે બહાર પાડ્યું. 


જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ 


સુગમ ભાષાંતર ૧૭૫ 
(6) 0111011011 
1.40 7010831110૫ 41, 1894 (1 0 1894), 


1159110101 41111101043». 
0... .89908085:%2%:3848 1૯1 010 0ઉ૦1૧1115510101. 
લિ 022800 11115101'5 1011110 1101 1૫0. .............* 
ઉલ, ૯૦ 1 975 10110 પીદ્વા 110 1 5/0૦ ૦11૯ 11 


(1૯0 50|ઊ૯તા11€ 101010 (1લા'ૉ॥દ્રા' 1૯11૯ 10 દ5 110 ડહ્યાંત 1દ્વાઉં) 
૫785 10૯06૯0 101 પીલ [00110 [01005૯ 50૯011૯ 10 ૦010111 4 04 
110 5લૌાલતા0લ 1૯10, 


4૫ 1હ0ા'દ્ડડ ઉલ €૦1111115510101% .............. 1251૫15101 15 
ડદ્વધા151લ્ત પાદ્વા પટ ડદ્વાંવ [દ્વા 15 10€૯તંલ્ત 101 110 [00010 [૩01[005€ 
50૯૯1૯ 10 €010111 4 0૦ 110 ડદ્યાંત 501૯તા01€, 


11 15 તલ્લંદ્વાલ્વ પાતરા 110 [10115101 01 5૦0101 6 01 (1૯ 
1.તા ત /વૂપાંડાં1ંળા #લ, 1894 (1 01 1894), ધાદ્વા 110 ડદ્યાંત 1તાત 15 
1006૯ 101 પીલ [0010 [0૫1[005૯ 50૯૯1૯ 11 €010111 4 01 (1૯ 
5દ્યાંત 501૯6012. 


110 5૪00૯૯ંદ્યાં 1.દાત ક૮હતવૂપાંડાંપંળા 0ળીંલ્ટા (1પૅડ- 
ધ 15 101%€0 ૮000111૯ પાતંલ' ઉદ્વા5૯ (૦) 01 
૬€0101 3 0 પ૯ ડદ્યાંત /લ 10 [૯110111 110 1110011015 01 ક €01- 
120101 101 દ્11 [110૦૦૯11૪5 101101 10 0૯ 1૮૯1 11 1€5[0€€1 04 
1100 ડદ્યાંત 1દવાત. 110 15 150 તા ૯લાલ્ત પાતરા 5૦0૫101 7 0 0100 ડદ્યાંત 
£ 10 1 ૯ 0101 101 1100 દ્વલ્તૂપાંડાંધંળા 01 010 ડહદ્યાંત 1દત. 


4૫16 071015 1100 ટ્વલ્તૂપાંડાં1ં01 01 110 ડદ્યાંવં 1દ્વાત 15 પાુલા11) 
10€€€55687)/, 


1110૯ €૦1111155101101*,......................... 111501, 15 11110 
[2125૯06 10 તલત પાઉંલ' ડ$10-5€0101 (1) 0 5૦0101 17 0 ઉર 
ડદ્યાંત ત ઊાદ્વા પટ €0૦11€0101 3ઊદ્વાં, 01 ઉ1૦ ૦€%11દ101 01 1ળલલા 
તંદ્/5 1011 110 [00010 1101 0૦1 11૯ 1011200 1ઉ1દ્વ11૪ટ 10 110 ડદ્યાંત 


૧૭૬૪ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


14્વાઉ પાતરા ડ310-5€0101 (1) 01 5૦€0101 9 0 110 ડદ્યાંત # ત, 1દ્૮૯€ 
[055€55101 01 દ્વા પટ 3751૯ 01 દ્વ'01€ 1દ્વાતંડ 5[0૯૦11લ્તં 11 પીર 
€૦1111155101001%, .................. 1151015 1૫0૦010001 દ101'011011- 
11010. 


£ [દ્વા ૦1 010 ડહદ્યાંત 1દ્વાત €્વા 00 115[0€01૯ત દ્વા 1ર 0110૯ 01 
11€ ક500૯વંદ્ાં 1.&ાળત ત૮તવતૂપાંડૉ1ં”?ો 0111001) (101$- 


5૮727772 
115110, ક101100€0 [૫0. 4000104111 %લ ળિ1010 [010050 
"દાલ, ક 0[ 0ર 101 0711010 01૯ 


1ર દત 1લતૂપા'લ્લ 1દ્વાત 15 10€તલત. 
1 જ 3; દા 
£.0 
શ્રમ ઝાડૂ 
(8) 
જાહેરનામું 


જમીન સંપાદન અધિનિયમ, ૧૮૯૪ (૧૮૯૪નો ૧ લો), 
અમદાવાદ જિલ્લો. 


મ રિાકરાકલા૯નાઉ ટાઈટ 
પ્રભાગના કમિશનરના જાહેરનામા નં. .......... દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું 
કે આ સાથેની અનુસૂચિમાં દર્શાવેલી જમીન (હવે પછી જેનો ઉક્ત જમીન 
તરીકે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે) સાથેની અનુસૂચિના ખાના ૪માં જણાવેલા 
જાહેર હેતુ માટે જરૂરી હતી. 


સુગમ ભાષાંતર ૧૭૭ 


અને ઉક્ત જમીન ઉક્ત અનુસૂચિના ખાના ૪માં જણાવેલા જાહેર હેતુ 
માટે જરૂરી હોવાની ................ પ્રભાગના કમિશનરને ખાતરી થઈ છે. તેથી, 


જમીન સંપાદન અધિનિયમ, (૧૮૯૪ના ૧લા)ની કલમ ૬ની જોગવાઈ 
અનુસાર ઉક્ત જમીન પ્રસ્‍તુત અનુસૂચિના ખાના ૪માં દર્શાવેલા જાહેર હેતુ 
માટે જરૂરી છે એમ જાહેર કરવામાં આવે છે. 

ઉક્ત જમીન સંબંધી હવે પછી કરવાની તમામ કાર્યવાહી અંગે કલેક્ટર 
તરીકેની કામગીરી બજાવવા ઉક્ત અધિનિયમની કલમ ૩ના ખંડ (ગ) અનુસાર 
હર ખાસ જમીન સંપાદન અધિકારી (જિલ્લો)......................ની 
શિમણૂક કરવામાં આવે છે. ઉક્ત અધિનિયમની કલમ ૭ અનુસાર, સદરહુ 
જમીનના સંપાદન માટે હુકમ મેળવવા પણ તેમને જણાવવામાં આવે છે. 


અને ઉક્ત જમીનનું સંપાદન તાકીદે જરૂરી છે, તેથી, .............. પ્રભાગ 
કમિશનર, ઉક્ત અધિનિયમની કલમ ૧૭ની પેટા-કલમ (૧) અનુસાર વધુમાં 
ફરમાવે છે કે ઉક્ત અધિનિયમની કલમ ૯ ની પેટા-કલમ (૧) મુજબની ઉક્ત 
જમીન અંગેની નોટિસ પ્રસિદ્ધ થયાના પંદર દિવસ પછી, ક્લેક્ટરે.................... 
પ્રભાગના કમિશનરના ઉપર જણાવેલા જાહેરનામામાં જણાવેલી ખરાબાની કે 
ખેડાણની બધી જમીનનો કબજો લેવો. 


ઉક્ત જમીનનો નકશો, ખાસ જમીન સંપાદન અધિકારી 


(જિલ્લો)................... ની કચેરીમાં તપાસી શકાશે. 

અનુસૂચિ 
જિલ્લો, મોજણીનં. જરૂરીજમીનનું જે માટેજમીન જોઇતી 
તાલુકો, ગામ આશરે ક્ષેત્રફળ હોય તે જાહેર હેતુ 
વુ, ર. ૩. ૪. 


એકર ગુંઠા 


૧૭૮ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
(7 
01'તલા* 
15૦. .709/5/64- 11 ૦% ડટ 01 110 [0017015 ૫051૯ 11 110 
0) ઉ105€ (0) 01 $0૫0-5€€001 (|) 01 5૯0101 33 01 110 13011060 


1010€€ 701, 1951 (30110૮) 2511 01 1951) દ્વાત પ0 દ્વ ૯૫7 (0૦ 
1€૪1દ્વ1ા૪ દ્વાત €0100"0111૪ પ1 11010101 01 ₹હૌંલપંદ્વા દ્વા 


[૯૦૩111દ્વા। ઉ1'1110 01 ............... કા ર૦૦ 1. €. પૌલ ઉંદ્ી/ડ 01 
071101 પાલ 0101૮૯1 116101 15 10 0૯0 [1400 01 5દ્વાતદ્વા ળિતદ્વારા 
૩1ટ્તાંપાળ 00€107€0॥ ............. ક્ાણઈ ૬૨૬૦ કકમ 1, 111 
મી દ , ॥€ €૦0111115510101* 01 10- 
ઉ ડિક (10) 00 1૯160) 1550૯ 11૯ 101100041૪ 01": 
“110 1086 1011 ................. ઉ.મા 31611 0૯ 010 ૫721 
પળ લા 101..::9ન્‍ન્‍ી સટ ડાંતંલ 1011 8.00 દ્વ. 11. 10 4.00 


[2. 11. દઉં 31611 0૯ 0100 078) 1011 4.00 [0. 11. 10 7.00 [0. 11. 1101 
હા 1 011.:::-₹:9000ન્‍ન્‍ન્‍ન્‍ીાીકન્‍ીરાઉ૬મ જી 


[૫૦1૯ - 711) [01501 પ0ંદ્વ1ાટુ 4110 01 ઉ1€ [1011510135 0૦ 
11૯ 001૯ 01૯1 3111 0૯ 11010 [01 [૫115111011 પાતંલા' 5€૦- 
101 131 0 પાલ 80110૮ 1010૯ #ત, 1951. 


(૭) 
હુકમ 
નં. ૭૦૯/૫/૬૪- તા. ..........................***22**₹₹₹***ન સી 
અતે તતો.-..:- ૦૦૯-મે ના રોજ એટલે કે .................................... 


સુગમ ભાષાંતર ૧૭૯ 


છે તે દિવસોના રોજ, વાહનો તથા રાહદારીઓની અવરજવરની વ્યવસ્થા અને 
નિયમન મોટે, છે... મકકમ પોલીસ કમિશનર................. શહેર, 
૧૯૫૧ના મુંબઇ પોલીસ અધિનિયમ (૧૯૫૧ના મુંબઇના રર મા)ની ૩૩મી 
કલમની પેટા-કલમ (૧) ના ખંડ (ખ) અન્વયે મને મળેલી સત્તાની રૂએ આથી 
નીચે મુજબ હુકમ બહાર પાડું છું. 

222 2553. મા સુધીનો રસ્તો સવારના 
૮-૦૦ થી બપોરના ૪-૦૦ સુધી એક માર્ગી રહેશે. ................................... 
બાજુથી દાખલ થઈ શકાશે, પરંતુ ૪-૦૦ થી ૭-૦૦ સુધી આ “એક માર્ગી” 
મહેશે અંતે ફક “હેકર બાજુથી દાખલ થઈ શકાશે.” 

નોંધ :- ઉપર્યુક્ત હુકમની કોઈપણ જોગવાઈઓનો ભંગ કરનાર વ્યક્તિ 
૧૯૫૧ના મુંબઈ પોલીસ અધિનિયમની કલમ ૧૩૧ અનુસાર શિક્ષાને પાત્ર 
બનશે. 


આજ, તારીખ............................ ૧૯............................... ના રોજ 
મારા સહી-સિક્કા કરીને બહાર પાડ્યો. 


(8) 
81 1111 101911ર101 [11/015911ર/711 
(ઇ[ષા0દાર 91૬0110૫ 37 (1) 01 1111 801133 4%% 1001.101દ 
401), 1951) 


૦. 1/100/0-9- 101€85 11 ત[0[2€દ15 10€€€551-/ (0 1181૮૯0 
૯ 101100 1૪ 01" [01 [01€5010%001 01 [૫0110 [0૦40૯0 દ્વા 
5811) 11 110 11૫10[દ1 111115 01 ............................ 43010૫2 
10111101[111)7 તપ 10 પલ €0॥વૉંપં015 [1€0111૪ટ દ્વા [1€5011. 


1૫૦૫? પૌાલા'લ01€, 1............................***** 1ંડ01લ 1 દટાંડ0'€, 


૧૮૦ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


કી 11 €%૯15€ 01 પ૯ 
[200015 ૫૦51૯ 11 110 પા॥તંલા' 5૦0101 37 (1) 0 (1૦ 101102) 
1010૯ &ત, 1951 10101 [1011011 [0૦1૭૦05 1.011 તંળં1ટુ પીટ 
[010041૪ દ્રલડ પ્ર10111 ઉ1€ 111115 01.............................. 301010૪ 
10111101111) [01 દ [0૨1106 01 ડ% 10011115 1"011........................... 
0010૫1 [૦1011155101 01 110 1511101 5100011110ાતરા 01 
20 કકાએ 1151101, 117. 


(/) €411 1૪ 11 11) 51:૯0 01 [0૫10 [0148€€, 01 દ્11115, 
લાવંછુલંડ$ 5૫7015, 50૯", 010૯015, છુ0115, 10105, 1101-5106 
5101૮5 01 દ્વ) 01101 દ્વાપ01€5 0૦1 71દ્વાટલા' 0૦50110001 1101પત- 
115 દ 181(૯ત (010 ૫71101 15 €8[0801€ 01 ઇલુ ૫5૯ 101 € 05- 
115 [1/510દ1 ૫101૯ા1€€. 


(3) ૮1) 1૪છુ 0 દ્વા) 111 11118010 $110518110€€ 01 €%[210- 
51305, 


(€) €41011૪, ૦011૮01101 દ્વાત [070[0દ1'81101 01 510105 01 
0૦01૯1 1115511€5 01 1151111110115 01 110115 01 €ટ501૪છુ 01 111[001- 
11૪ 1101551105, 

(18) ૯૦૩%11010ં01 01 [૯14015 01 €01[25€5 01 1[8011€5 01 €- 
પિટાંટડ 11€1.€01., 


(3) [0૫010 પ11૦111€€ 01 01105, $18ા1ટ 01 90125, [014)- 
118 0૦1 110510., 

(૭9) વરૉપલા7 0 ॥દ્યાદ્વાટ૫૦5, ૫5૭૯ 0 2૦50115 01 11111010 
1€[0"€50111દ110115 દ્વા 110 1016061011 01 ૦€%1101101 01 તાંડ5૨111- 
12101 01 [10011€5, 50100015, [21065 01 દ) 0૦॥લા' 00૯૦1 01 
ઊ 11૪8, 971101 118 11 (1€ 0[311101 01 ડર દ્વા110117 01 લાત 
8૪5151 ૯૦0૯110) 01 11018111]. 


1૦011ટુ ઊ પાડ 0ર દ્વા [0/01 (0 દ) [૦101 11 ઉ1€ 
507૦૯ ૦1 પાટ ૦૦0૯1111011 01 ઊઊતાંત્ 0 પર €110[210)110૯11 01 


સુગમ ભાષાંતર ૧૮૧ 


110€ 51દ૯ €૦૫૨1૧1110011 દ્વા 0710 15 1€તૂપા1લત 03 115 $1[0011301 
01 0) 10 1દ1૫1€ 01 |15 તા11€5 (0 €દ113 110 ક 301 ડદ્યાંત ત્વા101€5. 


1ડા1લા 1 દટાંડાદાલ 
1. 
જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ તરફથી 
(૧૯૫૧ના મુંબઈ પોલીસ અધિતિયમની કલમ ૩૭ (૧) અન્વયે) 


નં. જે/એમજી-૯, હાલ પ્રવર્તતી પરિસ્થિતિ લક્ષમાં લઇ 
05220202 બરો સુધરાઈની સુધરાઈ હદમાં જાહેર શાંતિ તેમજ 
સલામતી જળવાય તે માટે નીચે મુજબનો હુકમ કરવાનું જરૂરી જણાય છે તેથી, 


૧૯૫૧ના મુંબઇ પોલીસ અધિનિયમની કલમ ૩૭ (૧) અન્વયે મને 


મળેલી સત્તાની રૂએ, હું...................................................-- જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ, 
કાક કાકાના, બરો સુધરાઈની હદમાં 
તારીખ..............*....*****૦૦૦૦૨૦ થી છ માસ સુધી ..............................*-*** જિલ્લાના 


પોલીસ અધીક્ષકની પરવાનગી સિવાય, 

(ક) કોઈપણ શેરીમાં અથવા જાહેર સ્થળે હથિયારો, દંડુકા, તલવાર, 
ભાલા, બરછી, બંદૂક, છરી, કડિયાળી ડાંગ અથવા સળગતી મશાલ જેવાં, 
શારીરિક ઈજા પહોંચાડવા ઉપપોગમાં લઈ શકાય તેવાં કોઈપણ પ્રકારનાં 
સાધનો સાથે લઈને નીકળવાની, 

(ખ) કોઈપણ દાહક કે સ્ફોટક પદાર્થો સાથે લઈને નીકળવાની, 

(ગ) પથ્થરો અથવા બીજા ફેંકવાના પદાર્થો કે એવા પદાર્થો નાખવાના 
કે છોડવાનાં સાધનો એકઠાં કરવાની કે તૈયાર કરી લઈ જવાની, 

(ઘ) માણસો કે તેમની નનામી કે પ્રતિકૃતિ કે પૂતળાં જાહેરમાં પ્રદર્શિત 
કરવાની, 


૧૮૨ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
(ચ) જાહેરમાં સૂત્રો પોકારવાની, ગીતો લલકારવાની, વાંજિત્રો 
વગાડવાની, 


(છ) ઉશ્કેરાટભર્યા પ્રવચનો કરવાની, ચેનચાળા કે અનુકરણ કરવાની 
અને આવા અધિકારીના મતે જેમાં શિષ્ટાચાર અથવા નીતિ ભાવનાનું ઉલ્લંઘન 
થતું હોય તેવાં ચિત્રો પ્રતીકો, સૂત્રફલકો અથવા બીજી કોઈ વસ્તુઓ તૈયાર 
કરવાની કે તેનું પ્રદર્શન કે પ્રચાર કરવાની, લોકોને મના કરું છું. 


ભારત સરકારની કે રાજ્ય સરકારની સેવામાં હોય અને પોતાના અધીક્ષકના 
કહેવાથી કે પોતાની ફરજોના પ્રકારના કારણે જેમને ઉપર્યુક્ત પદાર્થો લઈ જવા 
પડતા હોય તેમને આ હુકમનો કોઈ પ્રતિબંધ લાગુ પડશે નહીં. 


જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ 


છ) 
1ર5₹5901,0110૫ 


11 $0[0015€55101 01 ઊલટ 011 તૂ૫01૯ત દ001€, 0૦૦0૯1૧1- 
110011 15 [01285૯6 10 155010 110 £૦€€0૦111[ 111૪ €૦૫૯1૧1110011 
14૦પ1લદ્ધપંબા, ૦૦1૯૦1 #ત11151 001 140. ઇ૭/80/3/ર110/1176/ 
/79/5 તદ્વાલ્ત પાટ 80 ]તદ્વાપદત્વા), 1980 1૯૪દ્વાતાળટઠુ પ૯ [0100૮1101- 
1/7 5૯૯001 031૦0૯01" (૦0ાતાંપં0ા$ ૦1 5૯1૪1€€ 1 દ્વળાુ (0 11દ1- 
1128 દ્વા [2551છુ 01 ળિ€-5૯ 0૯ 18%.) 1રિ11૦, 1979. 


2. 10 [100દ101દ61/ [0૦106 0૦ 1070 ૯1" 071101 1૮5 
0૯લ॥ા [1€5010૯ત 101 તૉ1€૦1 1લલ પોલ 5૭૦૯૦૯10 0ંલ્રા' ૫11 
€01111011€€ 1011 110 તંદ્વાટ 01 ૫01101 010) 1€[0011 10 પલ /ત- 
111115113૯ 10001011011 €011€0116તં. 1110) પ711 00 દ110397૯્ત 
1100 1111111011 01 1110 5010૯ 01 110 1૯115૯ [223-500 દ્વા 11€ 
0711 તા'7 પાદ્વા [21 તા॥11છ 11૦ લા € [૦106 0 [1700૮101 દ્વા 


સુગમ ભાષાંતર ૧૮૩ 


10 11010110011 ૫7111 0૯ દ્વતા1155101€ 10 ઉણા તી011૪ દ્વા ૪0૯1106. 
41 11010110111 દ્વા 110૯ 101110લ61 1 (૯ 011, 10૫70101 0૯ ટાદ્વા1લ્ત 
01 €010[1૯101 01 110 [0108૮001 1001106. 


3. 11070111151 1110 12€[040110111 €01€0111€6 07101"€ 11€ 
લ્હ્રાતાંતદ્વા€5 ત્વા€ 1101૯0 511011ત 01 હદ્વા€ $0[0011101101 1 [00515 101 
ઊ૯ તા1૯ત1) 1૯૦ પલત 9૦0101 03િ€્લા' દ્રાત 30011ત ડલાત 11011 
101 ઉ્યૉ111૪ટુ 25 [21€50110૯ 0 11 110 ત€0€0110[011)118 1૫1€5. 110 
€%૪0લા॥તાંઉ1'€ 01 ૮0€€0૫11 01 [2] 011 00 00110 0) (10 
&તા111151"81%૯€ 10€[08101110115 €0૦10€011૯લતં દ્વા 110૯1 1*011 110 
58110110106 ટા'ત111. 


4. 110 €%૪0લાતાંધા1€ 11011166 11 €0110€01101 ૫7111 (1૯ 
11112 11 ૩હાઉદ્વા [0 રાં 15010110 01 91010 71111151001 011 
0૯€ 00110 0 5દ્વા'તંદ્વા દ્વા 115011૯ 0 00010 /01111510' 01011. 


5. 1115 155005 ૫111 (1€ €0101111010€૯€ 01 (100 1ગપ1દ્વા€€ 
1)€[41111011 તંદ્વાટ્ત 3151 ક01૪છ૫51,; 1979 01 0૦૨0૦૧૮1 
£01111151"8(101 10001111011 110 0૦ €૫॥ 1101110001" 


3) 01'તલ દ્વા 11 પલ 10110 0૦1 11€ €૦૫૯11101 01 011]. 
111ઉંલા' 5૦01લદ્વાપ 10 11€ €૦૫૯111110011 01 0ા]ંત્ા'્વા 


ઉલાલતદ્વાં #તા111151*101 1001111011 


(૯) 
ઠરાવ 


ઉપર ઉલ્લેખેલા હુકમો રદ કરીને, સરકાર, અજમાયશી સેકશન 
અધિકારીઓના (તાલીમ અને પૂર્વ-સેવા તાલીમ પરીક્ષા પસાર કરવા અંગેની 
સેવાની શરતો) નિયમો, ૧૯૭૯ને લગતું આ સાથેનું સામાન્ય વહીવટ વિભાગનું 
તારીખ ૮મી જાન્યુઆરી, ૧૯૮૦નું જાહેરનામું ક્રમાંક જીએસ/૮૦/૩/ 
આરટીઆર/ ૧૧૭૬/૭૯/ ક બહાર પાડે છે. 


૧૮૪ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


૨. સીધી ભરતી કરાયેલા સેકશન અધિકારીઓ માટે શિયત કરવામાં 
આવેલી બે વર્ષની અજમાયશી મુદત જે તારીખે તેઓ સંબંધિત વહીવટી 
વિભાગમાં હાજર થયા અંગેની જાણ કરે, તે તારીખથી શરૃ થશે. તેઓને 
સુધારેલ પગારધોરણમાં ઓછામાં ઓછું પગાર-ધોરણ આપવામાં આવશે અને 
તેઓ તાલીમની સમગ્ર મુદત દરમિયાન તે પગાર મેળવશે અને તે મુદત 
દરમિયાન તેમને કોઈ ઈજાફો મળવાપાત્ર થશે નહીં. તેમ છતાં, અજમાયશી 
મુદત પૂરી થયે સામાન્ય દરે એક ઈજાફો આપવામાં આવશે. 


ન્ડ 


૩. સીધી ભરતીના સેકશન અધિકારીઓને જે વહીવટી વિભાગોમાં 
ફાળવવામાં આવ્યા હોય, તે સંબંધિત વિભાગોએ તેમના માટે સંખ્યાધિક 
જગ્યાઓ ઊભી કરવી અને તેમને સાથેના નિયમોમાં નિયત કરેલી સંસ્થાકીય 
અને પ્રત્યક્ષ તાલીમ માટે મોકલવા. આ માટે થનાર પગાર અંગેનું ખર્ચ સંબંધિત 
વહીવટી વિભાગોએ ભોગવવાનું રહેશે અને મંજૂર થયેલા અનુદાનમાંથી 
મેળવવાનું રહેશે. 

૪. સરદાર પટેલ રાજ્ય વહીવટ ભવનમાં તાલીમ આપવા અંગેનું ખર્ચ, 
સરદાર પટેલ રાજ્ય વહીવટ ભવને ભોગવવાનું રહેશે. 

પ૫. આ હુકમો આ વિભાગની સરખા ક્રમાંકની ફાઈલ પર નાણા વિભાગની 
તા. ૩૧મી ઓગસ્ટ, ૧૯૭૯ની સહમતિથી બહાર પાડવામાં આવેલ છે. 

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 
ઉપસચિવ, 
સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, 


ગુજરાત સરકાર 


(10) 
1૨૦50101101 


11 0115011000 01110 ]પતંછુલા10॥1 01 છા ૬૦૫1111 1.275 1૫0. 
226, 227 દ્વા 228 01 1993 તદ્વાટત 7-4-94 1€હા1૯તઉ 10 11 
[212દ11101€, (૦૫111110111 15 [0125૯6 10 તાલ પાદ્વા પ૦ તાળરિઉ1૦૯ 


સુગમ ભાષાંતર ૧૮૫ 


0 હ્વા00111 01 110 [08 501૯ 01 [5. 700-1500 (0 15. 1100-1600 
થં [35. 2200-4200 10 1૨5. 3000-4500 પ 10 દ્વાર લ'લતાલત 1 
9[0૯૯દ્વાં ઇ2િઃ દ૦૦૦૫1॥1(5 01 10[00) 91૯૯015 01 18010૫ 014 
1€01011105 & 3105105, પતર ૪૦૯11111011 0101 11૯ (0 1 
[21€811810€ 1૦. 6 દ્વાત 9, $1001ત 101? 0૯0 (18115[0€11€ 10 
0૦૨1૧111011 £€€01૫11 પ॥તંટા' 110 14િપતંટુટા 110 “0075- 
1/15€01111€015 0૯11011 5૯11€€5. (800) - 00ાલા 1૨૦૦૯૦10”, પ્ર1પા 
11101106ાંદ્વાલ ્ટિતા. 


3) 0101 દ્વા 11 110 1611100 01 ર 6૪૦૫૯11101 0/0 0ા]ત્રા'ા., 
1200010 5૯૯ાદ્વા” 10 પટ ૦૦. બ 0ા]ત્વાત્વા 
13111100€€ 12001010011. 


(૧૦) 
ઠરાવ 


૧૯૯૩ની એલપીએ નં. ૨૨૬, ૨૨૭ અને ૨૨૮ની બાબતમાં, આમુખમાં 
દર્શાવેલ તા. ૭-૪-૯૪ના હાઈકોર્ટના ચુકાદાને અનુલક્ષીને સરકારી હુકમના 
આમુખ ક્રમ ૬ અને ૯ માં દર્શાવ્યા મુજબ અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર 
કાર્યાલયના નાયબ નિયામકના રૂ. ૭૦૦-૧૫૦૦ થી રૂ. ૧૧૦૦-૧૬૦૦ અને 
રૂ. ૨૨૦૦-૪૨૦૦ થી રૂ. ૩૦૦૦-૪૫૦૦ના પગારધોરણના તફાવતની રકમ 
ખાસ સામાન્‍ય ભવિષ્યનિધિના ખાતામાં જમા કરવામાં આવી છે તે તાત્કાલિક 
અસરથી સરકારના અંદાજપત્ર સદર “૦૦૭૫ - પ્રકીર્ણ સામાન્ય સેવાઓ 
(૮૦૦) અન્ય આવક” ખાતે તબદીલ કરવી. 


ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે, 
નાયબ સચિવ, 
નાણા વિભાગ, 
ગુજરાત સરકાર 


૧૮૬૪ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
(11) 
19૯લણા11010 01'તરા* 


1૦./71૫4/// 90૯૧ંદ્વા 


110 


1006 & (પપ ૭1001165 801., 
14, 5દ્યા'વંદ્વા 3િ1 1811, 

601 11001) 5દ0110દ16)/8, 
0દ્વાઉ|116 ૪17, 

1. 


£2€01તાળ0૪છ (0૦ 110 [10115101 0૦1 $10-5€0101 (1) 0૦1 5૦૦001- 
8 0 ઉ1€ ળિ'€0011001 01 3101011411૮€11૪8 દ્વા [દા11011૮11€€ 
02 50011€5 0૦1 1550॥1ંદ્વાં €૦11110તા1૯€5 /0€1, 1980 
101૯1161૯1 1૯11૯ 10 દ5 1૯ /01, 0૫ દ્વ'€ 101:€0)/ 
1114011106 01110 છ1"0૦0॥ઉંડ પાલા 171101 110 તંલારા101 01તલા 
1૫૦. »િ11૫/ / / 50૯૧ંદ્વાં તંદ્વાહત ............. પાતંણ' 5€0101 3 (ત) 
થઉં (0) 01 016 ડદ્યાંત લ 1૮5 0૯01 [0855૯€6. 


ળા ત્ર 1ર (0 [10૫૯ણાપા1ટુ 70૫ 1.011 11 તા1છા1ળટ 11 110 
ક્ષલાંપંપંલડ ૫10 ત્વા€ 010]પતાંલંદ્વાં (0 ઉ1€ ॥ાદ્ય1(€1 1100 દ્વાત 
તાં$110પ૫101 5051011 01 છુ10૫1॥01પ1 011 071101 15 દ 
€0101106ાં0 11051 €55011દ્વાં 10 11૯ €011111111113/, 1115 01'તલા" 
185 001 1055૯66 ક્વટ્દ્રૉ151 01૫. 


1 0૫ પ7151 10 11601૮0 દ્વ 1૦€[0"€5૯॥1101 (0 110 €૦૫૨1૧11100111 
થ૪ુદ્રા151 ઉ1૯ 01૯ 01 001 તટારા1001, )0૫ 31001116 દ્વતતા(€55 
1100 ડદ્વા1€ 10 (1૯ /તતાપંબાદ્વાં હા1€1 5૯૦1ાદ્વા, 1006 દ્વાત 
પંપા 51000105 1000101011, 131001૬ 1૫૦. 14, 60 11001. 
૩૯વંદ્વા 3101, 5 0110૫1૮1, ઉદ્યાતા11તઇુતા' ત્વાત (0 0દ્ાત 
110 5110 (11018 પીલ 50૯1૧॥1લ॥તંલરા1, /11106ઉદ્વ0દ્ઞ 
€લા0્ -દ્વૉ1, 50દ્વાળાતં. 


સુગમ ભાષાંતર ૧૮૭ 


4. 


1. 0૫ પ13 10 1181૮0 દ્વ 1૦€[07€5011દ101 10 પલ (લાદવા 
(€0૦૫૨1૧1110111 ॥1ઉંળ' 310-5€01101 (1) 01 5૦01001 - 14 01 1100 
5દ્યાંત /લ, ત્વછુદ્રા151 1૯ 0101 01 011 તંલાલા1101, 00૫ $1011ત 
ક્વતતા"€૭૭ 110 5દ્વા1€ 10 ઉ1€ 5૦૦1, 1 1115177 01 વાપ 
૩000[0165 દ્વા ળિ1010 11511810001, 6113511 11૮11, પેલપ? 
1011 દ્વા [0107દ 110 581110 (10૫811 11૯ 910[0611110॥તલા11, 
4111106 ંદ્વ0દ્વવ લાદવા દ, 58011 0. 


1110 €0[01€5$ 014 પીલ 600૫11011૮1 €પ1તલા ૦૯૬ 11૮૯0 11૯ 
51101110115, [08110111 11 5, ત0€11110115 01 110 5111 ૦4 
પ 10 પૌલ ૭11૯0 ૪૦૫૨1૧11011 185 [25506 110 0101" 01 0101" 
તંલાણાં01 10 0૯૯1 010105૯6 101*€0711 1.011 [28805 1 10 
.-** થ5 [01 110 1100% 8[00૯લાતલત 101011; 5૦ દ્વા 0૫ 112) 
1€[01€50111 11 ૯0૯ ૫721 ત૪દ115 ૫01૫1 તટાલા11011. 


(૧૧) 
અટકાયત હુકમ 


હવે પછી જેનો ઉલ્લેખ અધિનિયમ તરીકે કરવામાં આવેલ છે તે 
કાળાબજાર અટકાયત અને આવશ્યક ચીજવસ્તુ પુરવઠા જાળવણી 
અધિનિયમ, ૧૯૮૦ની ક્લમ-૮ની પેટા-કલમ (૧) ની જોગવાઈ અનુસાર 
ઉક્ત અધિનિયમની કલમ ૩ (ક) અને (ખ) હેઠળ તા. ............ ના 
અટકાયત હુકમ નં. ડીટીએન / / ખાસથી આપને અટકાયતનાં કારણોથી 
માહિતગાર કરવામાં આવે છે. 


સમાજને અતિ આવશ્યક હોય તેવી સીંગતેલ જેવી ચીજવસ્તુના જથ્થાની 
જાળવણી અને વિતરણને બાધક બને તેવી પ્રવૃત્તિઓ કરતા તમને 
અટકાવવા માટે, તમારી સામે આ હુકમ કરવામાં આવ્યો છે. 


આપના અટકાયતના હુકમ સામે આપ સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરવા 
ઇચ્છતા હો તો આપે તે અધીક્ષક, અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ, સાબરમતી 
મારફત અધિક મુખ્ય સચિવ, અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગ, 


૧૮૮ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
બ્લોક નં. ૧૪, છઠ્ઠો માળ, સરદાર ભવન, સચિવાલય, ગાંધીનગર-ને 
મોકલવી. 

૪. આપના અટકાયતના હુકમ સામે આપ આ અધિનિયમની કલમ ૧૪ની 
પેટા-કલમ (૧) હેઠળ કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરવા ઈચ્છતા હો 
તો આપની રજૂઆત અધીક્ષક, અમદાવાદ સેન્ટ્રલ જેલ, સાબરમતી 
મારફત સચિવશ્રી, નાગરિક પુરવઠા અને જાહેર વિતરણ મંત્રાલય, કૃષિ 
ભવન, નવી દિલ્હીને મોકલી શકો છો. 


પ. સરકારે જે દસ્તાવેજોના આધારે આપની અટકાયતનો હુકમ કરેલ છે 
તેવા નિવેદન, પંચનામા જેવા દસ્તાવેજી પુરાવાઓની નકલ આ સાથે 
જોડેલ અનુક્રમણિકામાં દર્શાવ્યા મુજબ પૃ.૧ થી......માં આપવામાં આવેલ 
છે, જેથી આપની અટકાયત સામે આપ સક્ષમ રજૂઆત કરી શકો. 

(12) 7 [01€5011, દ્વ 5010110 101 ઠાં 500510) 1૦ 5૬151 

દ્વિ1101"5 [01 [0101511૪ 0/1 [1001110 5151011 15 101111૪5 11 

1100 ડદ્વ€. તલ પા15 90101100 1૨5. 3000 111૯ 10 50 0૯1૯11 01 

1100 દ011દ ૦0૦51 01 1100 [1[001116 15 ટ્ઠાં?ણા દ5 500510). 1 15 [210[005૯ 

10 1દ્વાંડટ 110 111111 1011 1૨5. 3000 10 1૨5. 4000. 11 0], પર 

111 15 1ા1દતલ્તૂપત્રાલ હ્વાત 118ા1દ્ા. 7001 25% 01 11122001 

૫7ટ્વાલા' €દ્વા 0૯ 5દ્વ?લ્ત 0) પડોળટ ઉ15 0[૦૯10 [100110 3151011. 1110 

50101100 15 0501૫10107 1€€€55૮1 101 €10[0 [17001001૫011. 


(૧૨) અત્યારે રાજ્યમાં અનુસૂચિત જાતિઓ/અનુસૂચિત આદિજાતિઓના 


ખેડૂતોને ખુલ્લી પાઈપલાઈન પદ્ધતિ ખરીદવા માટે સહાયકી આપવાની યોજના 
ચાલુ છે. આ યોજના હેઠળ, રૂ. ૩૦૦૦ની મર્યાદામાં પાઈપલાઈનના ખરેખર 
ખર્ચની કિંમતના ૫૦ ટકા સહાયકી તરીકે આપવામાં આવે છે. આ મર્યાદા રૂ. 
૩૦૦૦થી વધારીને રૂ. ૪૦૦૦ કરવાનું વિચારાયું છે. ગુજરાતમાં વરસાદ 
અપર્યાપ્ત અને અનિયમિત છે. આ ખુલ્લી પાઈપલાઈન પદ્ધતિના ઉપયોગથી 
રપ ટકા જેટલું સિંચાઈનું પાણી બચાવી શકાય તેમ છે. પાકના ઉત્પાદન માટે 


આ યોજના અત્યંત આવશ્યક છે. 


સુગમ ભાષાંતર ૧૮૯ 


(13) &1 દ્વલ્લંતલા1 ૫75 0૦૦૦1૯ 01 [010૯ લાર 1૫0. 
("117- 4506, 001018૭11૪ 10 પલ 0110૯0 0 પટ 1).5.20 110તદ્ 
(901110) 01 2411 11), 1985 11 ૫1101 1010૯ €૦151601€ 
1211€3510દ્વાં ઝિ1] 01 [01507 75 11૫૯ દ્વાત તાંલ્વ દ્વીલા' 50100 
1100. 111051 1]દ01દા [01517 10 11૯6 100101 /0લંવલા! (111 
11101161 ૦850 1૫૦. 37/74/86 11 10101 /લંતલા1 ઉંદ્વાં1 11101૫1021, 
શપેદ્વવૉંદ્વવ [01 €01101[001581101. 1101010 [0./%.€.1. [પદ્વૉદ્દવ 1૮5 
[0855૯ દ્વા] દ07દ્વાત 01 15. 1,35,000/- પ્ર1પી 1110151 0101"€01 દ્વા 
11૯ 1દ્વાંટ 01 12% [૯1 દ્વા1011 1"011 110 તંદ્વાટ 0 [૯000 પા 
1€ 115૮001. 11511"811€€ €૦0111/ 119 01 પલ 1010૯ ણલાલ 1૮5 
ત€[004૯ત દ્વા દ્વા10111 01 1૨5. 1,00,000/- [01 15 [૮11. €૦૫11- 
100111 115 10 [17 110 1ર10દ્111છુ 81001011 017 €011[00115811011 
07દ'તંડ 01 1૨5. 35,000 દ્વા 11101"€51 હત્વા 12% પ 10 07011૮૦ 0011 
10 1૨5. 34,891. 1/01:€0001% 11 15 દ્150 1લ૯તૃપા'લ્ત 10 [04 1૨5. 500 
5 11€ €0૦51 ૦ 0[01100011. 


(૧૩) જિલ્લા પોલીસ અધીક્ષક, ખેડા (દક્ષિણ)ની કચેરીના તાબા 
હેઠળના પોલીસ વાહન નં. જીટીએમ-૪૫૦૬ને તા. ર૪-૭-૮૫ના રોજ 
અકસ્માત થયો હતો જેમાં પોલીસ કોન્સ્ટેબલ શ્રી દિનેશભાઈ પૂજાભાઈ 
મિસ્ત્રીને ઇજાઓ થઈ હતી અને થોડા સમય બાદ તેઓ મૃત્યુ પામ્યા હતા. 
શ્રી દિનેશભાઈ પૂજાભાઈ મિસ્ત્રીએ વળતર માટે મોટર અકસ્માત દાવા, 
ટ્રિબ્યુનલ, નડિયાદ ખાતે મોટર અકસ્માત દા. નં. ૩૭૪/૮૬ દાખલ કર્યો 
હતો. નામદાર મોટર અકસ્માત દાવા ટ્રિબ્યુનલ, નડિયાદ-એ અરજીની 
તારીખથી વસૂલાત થાય ત્યાં સુધી વાર્ષિક ૧૨ ટકાના દરે વ્યાજ સહિત રૂ. 
૧,૩૫,૦૦૦નો એવોર્ડ આપ્યો હતો. પોલીસ વાહનોની વીમા કંપનીએ તેના 
હિસ્સા તરીકે રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦ની રકમ જમા કરાવી હતી. વળતર એવોર્ડની 
ર્‌. ૩૫,૦૦૦ની બાકીની રકમ તથા ૧૨ ટકા લેખે રૂ. ૩૪,૯૯૧ જેટલી ગણી 
કાઢવામાં આવેલ વ્યાજની રકમ સરકારે ચૂકવવાની થાય છે. વધુમાં, અરજી 
ખર્ચના રૂ. ૫૦૦ પણ ચૂકવવા જરૂરી છે. 


૧૯૦ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


(14) 1110 1દ1 0 01 પ11દ૪ુ€..... ઇદ્વાપદ ..... 15110 .... પ/01€ 
ક0વૂપા૯ત 101 પલ 17011૮ 01 ..... ક્ષા [0દ્યાંત ૦€0110[00115૧1101 5 10૯1 
07 01 1. દાત /તત્‌પાંડંપંબળા 0ળીંલ્લા. ડિરો1 2811૦૯ દ્વાત 
તાંડ5દ્વં$]1િલ્ત પ1 110 ડદ્યાંત તદા, 110 1દા1 ઉ 101તલા "5 2[0[010401૯ત 
11૯ 1101. €0૦૫11 101 1101 €011[2011581101. 1101. ૬૦૫11 ૪૮10 115 
પવંછુલાણળલા! 01 ..... 101 દ્વતંતાંપંબાદ્વાં €011[0011561101 101 (10 1દ1તં 
ક0વૂપલત ત્વબળાટ પા 50દ્વધપા1 દ્વા 110 1દ€ 01 30% દ્વાત 1110151 
ક ઉ1€ 110૯ 01 9% [0૯1 દ્વા11011 1011 110 તંદ્વાટ 01 1ત1તો1ટ ૦૦૯1 110 
[2055€55101 101 10 1151 ૯ દ્વાતં 1101૯101 11101:€51 દ્વા 110 
1'દ્વાટ 01 15% પ1 (1 1100111 01 હ્વતંતાંપં0ાદ્વાં €0100[00115 1101 15 
1111) ત0[005૯ત 11 પાલ €0૦૫11. 1110 દ્વતતાંપંબાદ્વાં €010[20115૮11011 
07011૯૯ 0૦૫1 10 1૨5. ........ 110€ 1110€1€51 01 દ્વતંતાંઇં0॥1 €0111[201158- 


1101 ૫701૮૯ 0૫ 10 [રે$. ..... 


(૧૪) ..... જિલ્લાના .... તાલુકાના ..... ગામ ...... ખાતેની જમીન .... 
કામ માટે સંપાદિત કરવામાં આવી હતી અને જમીન સંપાદન અધિકારીના 
એવોર્ડ અનુસાર વળતરની ચુકવણી કરવામાં આવી હતી. ઉક્ત એવોર્ડથી નારાજ 
અને અસંતુષ્ટ થયેલ જમીન ખાતેદારોએ નામદાર કોર્ટમાં અરજી કરી હતી. 
નામદાર કોર્ટે તા. ...... ના રોજ, સંપાદન કરેલ જમીનની બાબતમાં વધારાના 
વળતરની રકમ પર ૩૦ ટકા લેખે વળતર રાહતની રકમ અને જમીનનો 
કબજો લીધાની તારીખથી પ્રથમ વર્ષ માટે વાર્ષિક નવ ટકા લેખે વ્યાજ અને 
ત્યારપછી વધારાના વળતરની પૂરેપૂરી રકમ કોર્ટમાં જમા કરાવવામાં આવે ત્યાં 
સુધી ૧૫ ટકા લેખે વ્યાજ સહિત વધારાના વળતર માટે ચુકાદો આપ્યો હતો. 
આ વધારાનું વળતર રૂ. .......... જેટલું ગણી કાઢવામાં આવ્યું છે. વધારાના 
વળતર પરના વ્યાજની રકમ રૂ. .......... જેટલી ગણી કાઢવામાં આવી છે. 

(15) 11૯ 7011૮ 01 ૯હ્યા11 7011૮ ત્વાં ઊ111ટ 101 1.00 111૮ 
11311010101 35351011 4001૯ 5 €દ05€ ૫72 11 1118521101 11001૮ 
1૫૦. 90 10 92 દ્વાત 95 10 100 પાવર /છા૯્લા1ણા1 1૫0. 1.013-1 01 


1983-84 07દ5 રા11051૯ત 10 દ્વા1૪ 1દા1 01૦10 0 ]0001 
૭ દ્દતાવ [દ્વા તદ્વાં [11111 0ઉ. 110 ૦011080101 8[0[20દ0106 1101. 


સુગમ ભાષાંતર ૧૯૧ 


€0૦॥૫11 101 [00101011 01 દ્વા0'01 [0 50૯1101011 0૦1 501100 
તૉં5[0૫1૯5 દ્વા 1101. ૬૦૫11 [000111૯ 311. 0. €. 10૯65દાાં 25 હ 
501€ 1010101 10 5010૯6 પલટ તૉંડ[0૫1લ છલાપ7લણા [0 1110€5. 110 
1010*101 [000151૯ત ઉલ ત્રઝદ્વાત 01 3-4-93. 110 તકા ૫75 
[૫ ૫0 ઇર્લ01૯ પાટ પંપ ગતંછુટ (9$.0.) 411110ઉદ0લીવ દ્વાત 1101. 
€0॥11 01તલા ત દ્વા [055૯6 પૌલ ત૦€01*€€ 01 [5. 5,79,566.78 દ્વાત 
111€1*€51 પૌલા'લૉ॥ દ્વા પીટ 1૯ 0 10% [0૯1 દ1011011 1.011 19-6-86 
10 17-6-91 દ્વા [0૯લાતલા1(€ 1૯ 01 5311010 11101051 1ર 01 17% [લ 
111011 10011 17-6-91 10 તંદ્યાટ 0 101085૯0 01 તંલ્તાદ૯ ૫011010101 15 
€્વા1ંલા. 110 €01070101 દ 01 ૧0૦૦01૯6 111લ€5 ત્વાં પ૦ 1ર 01 
9% 11360 0૦1 1/% 1110 તલ્તાદ્વાં 4110111 17૮5 ૫701૮૯ 011 10 15. 
5,79,600/- 1110 11101051 દ્11101111 07011૯૯ 0 10 1૨5. 4,33,500/-. 


(૧૫) ૧૯૮૩-૮૪ ના કરાર નં. એલસીબી-૧ અન્વયે સિંચાઈ ઘટક નં. 
૯૦ થી ૯૨ અને ૯પ થી ૧૦૦ માં પ બેઠા પુલો પર ડાબા કાંઠાની વિતરણ 
વ્યવસ્થા માટેનું માટીકામ અને અસ્તરકાર મંગલમ જૂથ મજદૂર સહકારી મંડળી 
લિમિટેડને સોંપવામાં આવ્યું હતું. કેટલાક વિવાદો કનિપટાવવા લવાદને નીમવા 
અંગે કન્ટ્રાક્ટરે અદાલતને જણાવ્યું હતું અને અદાલતે સંબંધિત પક્ષો વચ્ચેનો 
વિવાદ નિપટાવવા શ્રી એમ. સી. દેસાઈની એકમાત્ર લવાદ તરીકે નિમણૂક 
કરી હતી. આ લવાદે તેમનો એવોર્ડ ૩-૪-૧૯૯૩ના રોજ પ્રકાશિત કર્યો હતો. 
આ ચુકાદો સિવિલ જજ (સિનિયર પ્રભાગ), અમદાવાદ સમક્ષ રજૂ કરવામાં 
આવ્યો હતો અને નામદાર અદાલતે રૂ. ૫,૭૯,૫૫૬.૭૮ની રકમ તેના પર 
૧૯-૬-૧૯૮૬ થી ૧૭-૬-૧૯૯૧ના સમયગાળા માટે વાર્ષિક ૧૦ ટકા લેખે 
વ્યાજ અને ૧૭-૬-૯૧ થી આ રકમ છૂટી કરવાની તારીખ અથવા હુકમનામાની 
તારીખ- એ બેમાંથી જે વહેલું હોય ત્યાં સુધીના, મુકદમાની સુનાવણી દરમિયાનના 
સમગ્ર સમયગાળા માટે વાર્ષિક ૧૭ ટકાના સાદા દરે વ્યાજની ચુકવણી 
કરવાનો હુકમ કર્યો હતો. કન્ટ્રાક્ટરે વ્યાજનો દર ૧૭ ટકાને બદલે ૯ ટકા 
લેખે સ્વીકાર્યો હતો. હુકમનામાની રકમ રૂ. ૫,૭૯,૬૦૦/- થતી હતી. વ્યાજની 
રકમ રૂ. ૪,૩૩,૫૦૦ થતી હતી. 


૧૯૨ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


(16) 1110 ડ1દ્વાટ ૦૦૦11111011 1૮5 0€01 111[0101101111૪ુ 110 
1101111101 ]010૪1*૧111110€ 5 [0811 017 (10 11111011 પે€૯તંડ 
[10814101110 દ્વા ઉ1€ 1€૫15૯ત 20 [011 [01081૧111100. ]દ1111111- 
101 દ્વા પારા1011101 201 દ્વ દ1"૪૦ [11 01 010 [0010૫1૮001 
11 110 ડાદ્વાટ [દ લા1દ્વા1) દ 1105૯0 0710 દ1'€ 001007 (1૯ [0૦૫૦1૧ 
110. 1પૌ101001 50૫170) €51111610 11તાં€દ્રડ ઉદ્વા પટ € 8101105 
વાત [10101 તંલીલંલા 7 દ્વ00૦1૪ ઉ1€ 0111૯ 0010૫7 110 ત્રટ્ટટ 01 
6 )€1"5, [1૯૪0111 701101 દ્વા 11011૪8 1101101"5 01 110 ૫70૮1" 
5€0101 15 દ[0011 300 10 600 €&1011€5 દ્વાતં 10 10 20 છુ1દ્વ119 01 
[10101 1€5[0€00161). 


(૧૬) રાજ્ય સરકાર, પોષણ કાર્યક્રમનો અમલ ન્યૂનતમ જરૂરિયાત 
કાર્યક્રમ અને સુધારેલા વીસ મુદ્યાના કાર્યક્રમના ભાગ તરીકે કરતી આવી છે. 
અપપોષણ અને અલ્પપોષણ રાજ્યમાં મોટા ભાગની વસતિને અસર કરે છે. 
ખાસ કરીને ગરીબી-રેખાની નીચેના તમામ લોકો અલ્પપોષણથી પીડાય છે. 
પોષણ અંગેની મોજણીના અંદાજ દર્શાવે છે કે, છ વર્ષની વયથી નીચેના 
બાળકોમાં અને નબળા વર્ગની સગર્ભા સ્ત્રીઓ તેમજ સ્તનપાન કરાવતી 
માતાઓમાં કેલરી અને પ્રોટીનની ઊણપ અનુક્રમે લગભગ ૩૦૦ થી ૬૦૦ 
કેલરી અને ૧૦-૨૦ ગ્રામ પ્રોટીન જેટલી છે. 


(17) [ર11 51200110 1101 15 દ્વ 59000-€€010110 11111). 
1 ત્ર115 દ 10 [11111011 014 1૫1 &51દ્ઞાતદ્ાત 0 ઉર 1૫1દા 
[0[0૫1દ01. 1₹€€0૭1॥1511૪ 115 111[01110€€, 51તદ્વાટ 15 છ્ાં?ર॥ 
[110110 10. [1 131€0€0110દ્ઞં0ા. «11 પાટ પૉદ્વષટરડ 11 110 ડત 
1૮1૯ ઇલ૯લા 01૯0111૯. 0110 [0૦1૧2415 (1610111015) દ્વા 11211]211 
5િદ્ડ$1€5 5 1તલા1લ્ત 0) 1.0૯1 1300૯5 / 1.0૯ [0€0[01€ દ્રાલ (0 
0૯ (ંલ્લા1ૉ1લત. 1 15 €5110દ્વાલ્વ પદ્ય 0011 01 00011 10,000 500 
[0€12[04145 10811 5,681 [0૯160061*85 1૮10 0€011 €0૦0૯1'૯ત 0) 
1993-94. [૨૦51 01 110 [0૦140215 દ્વ1€ ર॥115દ્વટુલવ 10 0૯ €૦૦૯1૯ત 
તા॥1ાટ પલ 801 [11 [0106. 1 15 1દા૪ટલાલવ 10 ૯1૦011) 5000 
[00180615 દ્વાતં 400 11દા1]દ11 135105 101 001101 1૨5. 1240.00 


સુગમ ભાષાંતર ૧૯૩ 


1.101 1૮10 0૯0ા [1011તલત 5 દ્વા 001183 [01 010 %૯દ્વા 1994-95 
પાતંલા 1/5” 50101100. 1 15 ર॥115૪લત 10 €0૦0૯1 800 1101૯ 
[001065 10 0૯ (ઉ1૯લા11લ્ત 101 ૫7110 1૨5. 3290.00 1141 1૮1 
0૯લા [1001તલત, 5 દ્વા 0૫1દ્ડ? [01 11€ ) ૯1" 1995-96. 


(૧૭) ગ્રામ વીજળીકરણ, એ એક સામાજિક-આર્થિક પ્રવૃત્તિ છે. તેનો 
ઉદેશ ગ્રામીણ વસતિનું જીવનધોરણ ઊંચું લાવવાનો છે. તેનું મહત્ત્વ સ્વીકારીને 
રાજ્યે ગ્રામ વીજળીકરણને અગ્રતા આપી છે. રાજ્યનાં તમામ ગામોનું 
વીજળીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. સ્થાનિક મંડળો/ સ્થાસનિક લોકોએ મુકરર કરેલ 
પેટા-પરાં અને હરિજન વિસ્તારોને જ વીજળી પૂરી પાડવાની રહે છે. આવાં 
લગભગ ૧૦,૦૦૦ પેટા-પરા પૈકી ૧૯૯૩-૯૪ સુધીમાં લગભગ ૫૬૮૧ 
વિસ્તારોને આવરી લેવામાં આવ્યાં છે. આઠમી પંચવર્ષીય યોજનાની મુદત 
દરમિયાન બાકીનાં પેટા-પરાંને આવરી લેવામાં આવશે. ૫૦૦૦ પેટા-પરાં 
અને ૪૦૦ હરિજન વાસનું વીજળીકરણ કરવાનો લક્ષ્યાંક રખાયો છે, જે માટે 
આદિજાતિ વિસ્તાર પેટા યોજના હેઠળ ૧૯૯૪-૯૫ માટે રૂ. ૧,૨૪૦ લાખની 
ખર્ચ-જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. જ્યારે ૧૯૯૫-૯૬ દરમિયાન ૮૦૦ વધુ 
પેટા-પરાંનું વીજળીકરણ કરવામાં આવશે, જે માટે રૂ. ૩૨૯૦.૦૦ લાખની 
ખર્ચ-જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. 

(18) /& €01000૯10॥1 દ્વપ01011109 112) [01 5006૯દ્વાં 1૦૯85015 
071101 3101016 0૯ 1€€01ત૯ત, [૯11111 11110૪ દ110૫711€€ 10 0૯0 
€હ્ાલાદ્વાલ્તં 01 દ્વ 100૫1૯ 00 ધદ્વા 11૦૯ 51001105 01 01 6[0€51, 
[10૫1તલ્ત પાદ્વા પીટ ]0૫1110) 15 દ્વરપદ્યા1/ [0૦110111૯6 01 5001 
10110 દ્વારત [10૫1તલ્ત ઊાદ્વા પ૦ 0ર 411007૧1000 €હાલા1દ્વાલ્ત 
01 &ા10ઉ] 1001૯ 60૯5 101 €%૯૦૯૯ ઊૌદ્વા] €હ્યાલા1દ્વાલ્વ 01 110 51011- 
€51 10૫1૯ 0) 11010 દ્વા 50 [01 ૦૯1. 


(૧૮) સત્તા ધરાવતા અધિકારી ખાસ લિખિત કારણોસર સૌથી ટૂંકા 


અગર સૌથી સસ્તા માર્ગ સિવાયના માર્ગ મુસાફરી બદલ માઈલ-ભથ્થું ગણવાની 
છૂટ આપી શકે છે, પણ તે એ શરતે કે - આવા માર્ગે મુસાફરી ખરેખર કરવામાં 


૧૯૪ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
આવી હોવી જોઈએ અને આવા માર્ગે મુસાફરી માટે ગણાયેલું પ્રવાસ-ભથ્થું 
સૌથી ટૂંકા માર્ગ માટે ગણાયેલા પ્રવાસ-ભથ્થાં કરતાં ૫૦ ટકાથી વધવું જોઇએ 
નહીં. 

(19) / ૫7101૯111૯ 0૦૦0૯11111011 5010111 3111 101 €દ11- 
55 01 0110010015૯ 111011*€ 01 150 115 11110010€0 11 €0111€0€- 


101 011 01 161૮0 [દ 11 11) (૯0101 10 1૯%્ઠાં5દ્વપ1ં?૯ 000! 
001€10715€ દ્વા 11 [01"50811€€ 01 110 01તલ 01 દ્વ ઊછુ10ા' ત્ઞ11101- 
11). 

1િ0પવલ્ત પદ્વા દ્વ ૪ઇ૦૫૨111110011 5૯1'7થ111, 00100 15 તૂપત્રા1લ્ત 
10 1010 દ્વ $00ૌઊ €1€01101 116)  ૯%૯1'લ5૯ ॥15 11811 10 ૪010, 0પ 
1. 1૯ 60૯05 50, 10 31611 છાં?૯ 10 110€દ001 01 010 1121101 11 
૫101 10 [210[005€5 10 ૫01૯ 01 15 ૫0૦1૯. 

(૧૯) ઉચ્ચ અધિકારીના હુકમો અનુસાર હોય તે સિવાય, પૂર્ણકાલિક 
સરકારી કર્મચારી કોઈ વૈદ્યાનિક સંસ્થા માટેની ચૂંટણી અંગે પ્રચાર કરી શકાશે 
નહીં કે બીજી રીતે તેમાં દખલ કરી શકાશે નહીં, કે તે સંબંધમાં પોતાની 
લાગવગ વાપરી શકાશે નહીં, કે તેમાં ભાગ લઇ શકાશે નહીં. 


પરંતુ, આવી ચૂંટણીમાં મતદાન કરવા માટે યોગ્યતા ધરાવતો સરકારી 
કર્મચારી પોતાનો મતાધિકાર વાપરી શકશે, પણ તેમ કરતાં પોતે જે રીતે મત 
આપવા માગતો હોય અથવા મતદાન કરી ચૂક્યો હોય તેનું કશું સૂચન તેનાથી 
કોઈને કરી શકાશે નહીં. 


(20) ૦૦૨1૧111011 15 €0150॥॥લત 110 11015115 1પ 101 
[10૫1તાળટટ 1ઊા1તંડ 10 ૪૦૫૯1111101 €111[210)€€5 10 €01511101 11011" 
0071 101505. /€€01ા1૪ 10૦ પીલ 50011૦, ક 0૦૨1111011 ડ૯ા- 
૫દ્વા1 710 0115 11€ 5001100 11 છુટા પર €0૦1€€55101 દ્વા છેલા- 
લડ 500] દ્ર૬ (1) 0110111 1 ટલાઊાછટ 101050 ડિપાતાાટ #ત0દ્વા€ટ 
(1) 11101117 10 છુટા €૪૦૪૯1૧110011 1દ્વાતં દ5 હ્વળદ્વાદ01€ 10 (10 
0૦૯1૧111011 50171115 દ્વા 11 110 [1દ1105 દ્વા ૦511118105 દ્વ1.€ 10 
0૯ [01€દ૯ત, પા15 711 9૯ 0010 1*€€ 01 ૦૦51 ૯10. 7૦૦0૦1 તટ 


સુગમ ભાષાંતર ૧૯૫ 


111(€1"€51 15 [08)401€ 10 500 0૦1૧111011 50171115 01 (10 
[00515 116ઉંલ 01 પલાળ પાતરા પંડ 50101100, તા 1100111 017 
રિક,..352* 0711 0૯ 1હતૂપૉ[લત 101 પંડ [૫1[૦5૯ તા॥1ાટ 110 લાલા 
ળદ્યાલંદ્વં 0૯15. /€2€011૩ટ1), દ્ર 900[010110॥1દા 7 /0[00[011- 
[01 101 1૨5. ...... 15 1લતૂપ લત. 


(૨૦) સરકારે, સરકારી કર્મચારીઓ તેમનાં પોતાનાં મકાનો બાંધી શકે 
તે માટે નાણાં આપવા માટે આવાસન ત્તિધિની રચના કરી છે. આ યોજના 
અનુસાર જે સરકારી કર્મચારી આ યોજનામાં જોડાય તેને આ પ્રમાણે રાહત 
અને લાભ મળશે. (૧) મકાન બાંધકામ પેશગી મેળવવામાં અગ્રતા (૨) 
સરકારી કર્મચારીને પ્રાપ્ત એવી સરકારી જમીન મેળવવા માટે અગ્રતા અને 
નકશા અને અંદાજ તૈયાર કરવાના થાય તો આ વિના મૂલ્યે કરી આપવામાં 
આવશે વગેરે. તદનુસાર આ યોજના હેઠળ સરકારી કર્મચારીઓની થાપણો 
ઉપર તેમને વ્યાજ ચૂકવવાપાત્ર છે. ચાલુ નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન આ માટે 
સ કમર. ની રકમ જરૂરી બનશે. તદનુસાર, રૂ।. .................... નો પૂરક 
વિનિયોગ જરૂરી છે. 

(21) 110150-10111 ત110૫07810€0 118 00 તા'071 01 દ €૦૦૯111- 
11011 501'થ111 01 1€ 10 01 (૯11[011 1*8115[01' 11 (10 (101111- 
$111€€5 5[006૯01લ્તં 11 ઉદ્વ15૯ (દ) (1) 01 (0) (1) દ્વા (1) 01 [રરા1૯ 
339 5 1૯ €%50 118) 00; [01011તલત દ્વા ઊાટ ૦૦10105 ધાદ્વા ॥15 
[1૯૫10105 1દ્વાટ 0 ૯%૪0લાતાં॥ા1€ [01 ક 10૫50 ૦0111૫૯6 તા॥1ાઇ 
॥15 501000 દ્યાતં ઊઊદ્વાં 10 [2148€€5 115 10150, 1'€૯ 01 10111, દ્વરા પટ 
તાંડ[0051 0 11€ ૦૦૨1111011 5૯ા'પદ્વા1, 1 દ) 7010 03ીંવંદ્ા€ડ 
11 115 0051. 110 0૦11વંદ્ધળાછુ ૪૦૫૪૨111101 5૯1'૪દ્વા1 € 11101 11 
5૫01 દ €&5૯€ તાદ? 11૯ 1015€-1011 1100711020 દ્વ180ાલ્ત 10 પટ 
[051. 1 100700૯1 પ૯ 0૦11વંદ્વા1ટ €ઇ૦૪૯1111011 501"0લ111, 101 દ 
1€8501 71101 6૦૫11111011 €015ાંતલ" 10 00 ડા1લંલા1, 1€115€5 
11૯0 દ€€011006દ્વ1ં01 10140૯6 દ્વા ઊ15 તૉં$[00561, 10, દ્વાતં 101 010૯ 
050111 0૦૦૯1111011 5010111, ૫711 તાશ? પીલ 11017૮1100. 


૧૯૬ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
(૨૧) રજા અથવા હંગામી બદલી પર ગયેલા કર્મચારી યથાપ્રસંગ નિયમ 
૩૩૯ના ખંડ (ક) (૧) અથવા (ખ) (૧) અને (ર)માં દર્શાવેલા સંજોગોમાં 
ઘરભાડા ભથ્થું આકારી શકે છે. પરંતુ એ શરતે કે ઘર માટેના ખર્ચનું અગાઉનું 
ધોરણ પોતાની ગેરહાજરી દરમિયાન ચાલુ હોવાનું અને તેની જગ્યામાં કોઈ 
સરકારી કર્મચારી કામગીરી બજાવતો હોય તો તેને પોતાનું ઘર ભાડામુક્ત રીતે 
પોતે વાપરવા આપ્યાનું પ્રમાણપત્ર તે રજૂ કરે. આવા કિસ્સામાં, કામગીરી 
બજાવતા સરકારી કર્મચારીને જગ્યા સાથે સંલગ્ન ઘરભાડા-ભથ્થું મળી શકશે 
નહીં. પણ કામગીરી બજાવતા સરકારી કર્મચારી, સરકારને પૂરતું લાગે તેવું 
કારણ બતાવી પોતાને કરી અપાયેલ રહેવાની વ્યવસ્થા સ્વીકારે નહીં તો 
ઘરભાડા-ભથ્થું તેને મળશે. ગેરહાજર સરકારી કર્મચારીને મળશે નહીં. 
નરક 02524523 તંલ્લંદ્વા€ પઊૌાદ્વા 1 1410 101 દ્પ્દ્રા[હ્ત 
01 દ 1011 01 હ્વઉ૪દ11€€ 11 110 [051 1011 611) 5011100 01 તા'071 
11 દઉ010€€ 11 110 [051 1.011 211) 011 50110૯ 01 1166૯ ક 
પિ121 પ70તા'07દા 1011 11) 70પ1ાઉરણા 13116 110 €01100101 ૫70 


811 [0૫1[005€ 101 7110 દ્વા હ્વતંપદ્વા€€ 15 હઉ1155101€ પાતંલ' 101€ 
134 (1.) 


21205028255 21152 01220280. 52105250224 પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક એકરાર 


કરું છું કે મેં ભૂતકાળમાં કોઈપણ સાધનમાંથી લોન કે પેશગી લીધી નથી કે 
બીજા કોઈ સાધનમાંથી પેશગી ઉપાડી નથી કે નિયમ ૧૩૪ (ર) હેઠળ જે 
હેતુ માટે પેશગી મેળવાપાત્ર હોય એ કોઈપણ હેતુની બાબતમાં મારા 
ભવિષ્યસિધિમાંથી આખરી ઉપાડ કર્યો નથી. 


(23 વિિિક્ડિમ્મકડેટટડરમડટડ મનડા સટાક 101%€0 ૪21૯૯ ઊદ્વા 
11૯ 0૦૯11110011 31811 0૯ લા01૯ત 10 1૦૯૦0૫૯૨ પીટ 081૮1100 014 
110 દ્વં?દ્વા€૯€ પ1 11101€51 1011દ1111૪છુ ૫000 દાંત દ્વ પીટ પા1€ 01 
1€11લા1રા1 01 તંલદ્વ [1૯૦૯01૪ “૯'લા1લા1 1"011 ઉ1€ 071010 01 
11) 50૯૯11ંલ્ત [0૮11 ૦ 0૯ છાં!) પાદ્વા 118)7 9૯ 5110011010 10 
110. 


સુગમ ભાષાંતર ૧૯૭ 

[9 0 માઈક આથી સંમત થાઉ છું 
કે નિવૃત્તિના કે નિવૃત્તિ પૂર્વેના મૃત્યુના સમયે વણચૂકવાયેલી રહેતી વ્યાજ 
સાથેની પેશગીની બાકીની રકમ મને મંજૂર થાય તેવી ગ્રેચ્યુઇટીની સમગ્ર રકમ 
કે તેના કોઈ ખાસ ભાગમાંથી વસૂલ કરવાનો સરકારને હક રહેશે. 


[મરડી ટેટ ડડ કેડ રડ 1૯1૯0) પાતલાદ્ાત€ ઊત્વા 
11€ દ111001 017 (હર 1101050 3પ1તા1ટ 4તઉપદાલરટ 13. 
રારા (૨11[2€€5.....................01137) 5 દ્વા 7101 5 100- 


1010 (૦ 110, 5 11 9૯ €%0૯ાતલ્ત તા11 101 ઉ1€ [00110050 101 
071101, 1 15 દ51૮૯ત 101 દ્વાત પીદ્વા 11૦૯ €%€€55 11100111, 11 1) 
0૦0૯1 010 દ્વલપદ્વરા €%0લાતાંધા1€ 3111 0૯ 1001વલત 10 €૦0૨111- 
110111. 


ડામાર ઇડર આથી બાંયધરી આપું છું કે 
મને મંજૂર થાય ત્યારે અને તે પ્રમાણેની મકાન બાંધકામ પેશગીની 
222.55 22255322222238 (અંકે રૂપિયા........................ પૂરા)ની રકમ એ જે 


હેતુ માટે માગવામાં આવી છે એ હેતુ માટે યોગ્ય રીતે ખર્ચવામાં આવશે અને 
ખરેખર ખર્ચ ઉપરાંતની કોઈ વધારાની રકમ હશે તો તે સરકારને પાછી 
આપવામાં આવશે. 

(2 કાનન કટક 5010111111) તંલ્લદ્વા ઊદ્વા પટ 
11101111101 1૫11115106 0) 1100 11 10€[01) 10 પૌલ ૫1101૫5 1[€1105 


1 ાંલ્દ્યાટ્ત 001૯6 15 1૯ (0 ઉલ 0051 01 11) 1010૫0/ઉંછ્લ દ્વાત 
0૯૯; 

111 1111૪ 1€હ્વવં 11૯ 10૫105 1૯8101 110 છાદા11 01 હત- 
₹&110€૯€ 101 110105૯0 0111તા1છુ લ€., 10 ઉલટ €111/10)€€5 01 01૯ 
0૦૯1૧111011 01 011]દ', 1 10100 ત૪1€€ 10 હ્વં0ંતંલ 0) પલ (011115 
10 €0॥તૉાંપં015 510011દ્વાલ્ત પાટા]. 

1 “રામ માર પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક જાહેર કરું 
છું કે ઉપર્યુક્ત જુદો જુદી બાબતોના ઉત્તરમાં મેં આપેલી માહિતી મારી સંપૂર્ણ 
જાણ અને માન્યતા પ્રમાણે સાચી છે. વળી, ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓને 


૧૯૮ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


મકાન-બાંધકામ વગેરે માટે પેશગી આપવાનું વિનિયમિત કરતા નિયમો મેં 
વાંચ્યા છે અને તેમાં નનિયત કરેલ શરતોનું પાલન કરવા હું સંમત થાઉ છું. 

(26) 1ડ0ંલંત€5 દ્વા€ (0%10€ 010110 15, ૫1117 01 પ 101 105 
11 ઉલ! દ0110 10 1તૉ1 લલા1દ્ૉળ 02115115 1૦૪દ'તલવ 01 1101111711 
0લૉઊટુડ 25 પાઉંલા"118010. 30૯50૯5, €01 [૦500ંતર'ડ 50૯૦10 
01 દ્વ101 (101 ત€5110)1૪5 દ્ર [દ1011દ' [૦5 0 1દા'ુલા 01૪ક1- 
151105) 11010 15 દ્વ તાંકદ્ઞંપદ્વા1ત્વટટ દ્વા 110) 1૦50103 00 01૪1- 
15115 11૮1 [02515 (1011-્વા,૪€1 01૪1115115) 071101 1118૪11 00 11€€- 
€556/ 11 ઉલ €૦€010ઠ8ાં€દ્યાં 04141100. 1101018૪૯0 €%[00501€5 04 
11€5€ ર€ૌણા16તદ્વાંડ 11 110 110 ડિલન 2૮િત0110€5 85 011 5 11 
0[0૯॥1 1ંલાંતંડ દ્વાલ 11૮0107 10 0૯ 17015 10 ત 1તો1તડ 0 1પા1ાટ 
01૪1151105 11010તી1૪ 11 111]. 1110 1101[08015 01 [૦૩10ાંતલ ૫૩૦ 
11 001 €1111101110111 1181 ૪૯1 1"011 દ્વ 3101811 10 1/૦ 11તટા1- 
તલ દ્વાતં ૦4101 દ્ર પદ્વાંદ? 01 001૮110101 દ્વાતં 110605 0 ત૦- 
1101. 


(૨૬) જીવાતનાશક દવાઓ ઝેરી રસાયણો છે અને તેમની ઉપયોગિતા 
આપણે અનિષ્ટ ગણેલા કેટલાક જીવોને મારી નાખવાની તેમની શક્તિમાં રહેલી 
છે. દરેક જીવાતનાશક દવાની કોઈ વિશિષ્ટતા (લક્ષિત જીવમાં અમુક જીવાતનો 
નાશ કરવા માટેની) સાથે તેનો ગેરલાભ એ છે કે તે દવા જીવાત સિવાયના 
એવા બીજા જીવો (બિન-લક્ષિત જીવો)નો નાશ કરે છે જે પરિસ્થિતિવિષયક 
સમતુલા જાળવવા માટે આવશ્યક હોય. ઉત્પાદક કારખાનાઓમાં તેમજ ખુલ્લાં 
મેદાનોમાં આવાં રસાયણો લાંબો સમય ખુલ્લાં રાખવાથી તે માનવજાત સહિત 
તમામ પ્રકારના જીવો માટે જોખમકારક બની રહેવા સંભવ છે. આપણા 
આજના પર્યાવરણમાં જીવાતનાશક દવાઓના ઉપપોગની અસર ઓછાવત્તા 
પ્રમાણમાં રહેવાની અને અસર અને કામગીરી પણ ભિન્ન ભિક્ન પ્રકારે રહેવાની. 

(27) 1110 1050701 10 [0001011 01 [00૦0૯110 દ્વા ૫10011[2101/- 


110111 185 10 9૯0 20016 11 110 101 5૦૦101. 1115 11 (111 € 115 
101 દ્વ તલૉઇલદ્વાટ 311 11 110 ત€0010[00100॥1 11 ્િ?011* 01 (1€ 


સુગમ ભાષાંતર ૧૯૯ 


1011 ત્રાતં 0૮01૮07દ1'ત ત્વા'€દ5 દ્વાતં [0૦0101 01૮55€5. 00૪0061%01દ1 
8015 01 101 તંલર10[010011 ૯% લાત 0€0॥ત  દ્યાપંલા1દ્વા 9€૦- 
1015 દ્વા લા115ટ૪લત પીટ 11110106 [100ાળાંપ) દ્વાત છાલા 
110€011€5 101 (10 1દ"ુલા 210125 5 0711 5 1100 1111111011 20€- 
€૦001દ1૯ 1૯015 01 1006, ડારાધણ ૯ 0૯%ં0॥ દ્વા 1૯811 ડ૯લા- 
૫1€€5. 11 (૯11115 01 દ્વા 01101 [01ત11, ઉ15 110૮15 (ત્વાં, [011 1011 
કછુ1લાપા€ પ 10 15 ઉ1€ ॥ાદ્ા15ત 0 010 [૦0૦ 1€ 11 પ૦ 101 
1*€દ5, 1 15 10€€€556137 10 ત€€01લાહ્વાલ 11૦૯ 210071 0 દ્રાલૉ1[દ્ા”/ 
૦૦૨૫૪041015 દ્વયાતં 0 પ1દ્વટ્લ 1051105 દ્વાતં ૦01૦0100 01 
11૯ તંટ010[0100॥1 0૦1 €55૯ાપંદ્વાં 111510011૯ ઘ્વિત11€5. 


(૨૭) ગરીબી અને બેરોજગારીની સમસ્યાનો ઉકેલ ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં જ 
શોધવાનો છે. આ માટે ગ્રામ અને પછાત વિસ્તારો તેમજ ગરીબ વર્ગોની 
તરફેણમાં નિર્ધારિત સ્વરૂપે વિકાસ પ્રયત્નોને વાળવાની જરૂર છે. ગ્રામ 
વિકાસના કાર્યકારી લક્ષ્યો મુકરર ક્ષેત્રોને ટપી જઇ લક્ષ્યાંક જૂથો માટે સુધારેલ 
ઉત્પાદકતા અને વધુ આવક તેમજ ખોરાક, રહેઠાણ, શિક્ષણ અને આરોગ્ય 
સેવાઓના ન્યૂનતમ સ્વીકાર્ય ધોરણે પૂરાં પાડે તેવું વિચારાયું છે. કામગીરી 
યોજનાની બાબતમાં આનો અર્થ એ થાય કે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં લોકોના મુખ્ય 
આધારરૂપ કૃષિ વ્વવસાય ઉપરાંત આનુષંગિક વ્યવસાયો તેમજ ગ્રામ ઉદ્યોગોના 
વિકાસને વેગીલો બનાવવાનું તેમજ આવશ્યક એવી પૂર્વજરૂરી સવલતોની વૃદ્ધિ 
પ્રત્યે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું આવશ્યક છે. 


૨૦૦ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


અગત્યના વાક્યાંશોનો ગુજરાતી અનુવાદ 


£%1610૪005 €દ5€ 118) 0૯0 લત. 
£૫[20દ1'011 ૯11.01 11 પ1€ 1:€€01ત3. 


£૫[0[0700€66 દ5 દ્વ 50૯6૯ંદ્વાં ૮5૯, 
0૫1 ઊંડ 51001૫16 101 0૯ તૂ૫0૦1લત 
&5 દ [1€૦€૯લા1. 


13180110115 510116 0૯0 10૫1॥0ંલત 
0૦ર્ણિ 10 પૌલ 1€દ1'€51 વિંટપ1-€5. 


ળંદ્વા1ા1છુ 115181100€€5 0 
0પતંટ્લાદ્વા' 11.૯8૫1દ110€5 દ્વ" 
10110૯. 


01૯દ્વાટા' 1૯૪1૯૯ 01 11161તદ્વા 
€011101 દ્વા 8€01010) 11 
0તટ્લપા11૪ 15 € 11૯6 101... 


110€011€ 131011 1101-5011- 
૬0/0[00111છ 11૯1159 (0૦ 3૯0 
&5૯€૯1'દ્વા1લ૯ત. 


11 ૫100? 01 લૌીદ્વાટલ્ત [01100 014 
0૦૦011॥1110011 11 17111 101 0૯0 
[0551010 10 51001101 ત11)/ 
8111-1-દ્વાંત ઊ15 ૪૯. 


અનુરૂપ/સમાન દાખલો ટાંકી બતાવો. 
કાગળો જોતાં દેખીતી ભૂલ લાગે છે. 


ખાસ કેસ તરીકે મંજૂર, પરંતુ આને 
પૂર્વ-દૃષ્ટાંત તરીકે ટાંકી શકાશે નહીં. 


અપૂર્ણાકને તેની સૌથી નજીકના આખા 
આંકડામાં લખવા. 


અંદાજપત્રને લગતી અનિયમિતતાના 
ચોંકાવનારા દાખલા જોવા મળે છે. 


અંદાજપત્રનું ઘડતર વધુ પ્રમાણમાં 
નાણાકીય અંકુશ તેમજ ચોકસાઇ માગે 
છે. 


પોતાનું ખર્ચ ન કાઢી શકતી 
બાબતોમાંથી થતી આવક જાણી લેવી. 


સરકારની બદલાયેલી નીતિને કારણે 
આ વર્ષે કંઈપણ સહાયક અનુદાન 
આપી શકાશે નહીં. 


સુગમ ભાષાંતર 


11 11007 01 110 10૯6 101 ૫111051 
€€01॥00110/, 1૯૧૫૯૬1 110 111€0101 
101 10 [21€55 101 110 [010][005દ1. 


101 501010૯0 દ્વાર્ત 10110111. 


0૦૦૫૯1૧111011 01 ઊઊૉત્વ પ111 0૯ 
8[2[01/0016ત. 


1151110 1101 101 [210[005૮1. 


વાત 10001 [10€૯€6પ1૯€ 10 0૯ 
10110017૯6. 


1૫૦ તંલલાં5101 15 50 દ્રિ 0૯01 
1૮11 11 110 1161101. 


૦ 
હ્વપદ્યાદ્વં01૦. 


€%લ૯1 ॥[1€€૯6રા1! 15 


૦ 1116101દ્વા1 1 01111105 દ1*€ 
11101100 11 1115 50101100. 


0110૯6 દ્વા દ્વા €0[01€5 [0૫1 ૫0 
101 [020100 દ1 દ્વાત ડાંટ્ઠાત્વા1"€. 


૨૦૧ 
વધુમાં વધુ કરકસરની જરૂર જોતાં 
સિયામકશ્રીને પોતાની દરખાસ્તનો 
આગ્રહ ન રાખવા વિનંતી કરવી. 


(નોટિસ) બજાવીને પરત કરવા સારુ. 


ભારત સરકારને લખવામાં આવશે/ 
ભારત સરકારનો સંપર્ક સાધવામાં આવશે. 


દરખાસ્તનું વાજબીપણું/ઔચિત્ય 


ઠરાવેલી/નિયત કરેલી કાર્યપદ્ધતિને 
અનુસરવું. 


આ બાબતમાં હજી કોઈ નિર્ણય લેવાયો 
નથી. 


કોઈ યથાતથ પૂર્વ દષ્ટાંત ઉપલભ્ય 
નથી./અગાઉનો કોઈ એવો જ દાખલો 
મળતો નથી. 


આ યોજનાને લીધે કોઈ નાણાકીય 
જવાબદારીઓ આવતી નથી. 


ક્ચેરીપ્રત અને સાફપ્રતો અનુમતિ અને 
સહી માટે સાદર. 


ર૦૨ 


1115 ત5[0€01 01 110 11ત101' 1189 
0૯0 ૯€8દ્યા0110ત 1101૯0 €દ1:€1111)/ 
1€€6ં5 €હ્ા'લ11 €%દ્વા111૮11011. 


1115 100[0410110111 1૮5 110 
€0111101115 10 1161૮૯6. 


1115 15 [01111 111)7 110૯ €010€0111 
014 0૦0૨1૧11110011 01 ઊૉંત્ષ. 


/લ 100 (0૦ 101દ10ા1ંદ્વં [01 
1100105101 11 110 11011111 
10[0011. 110 #ત11111151181130€ 
૩૯૦1101 1181 [1085૯0 5€€ 101 
1110111611011. 


1દા11છુ 001101 9011015 ત01101 


૫/11 006 1દ૮૯11. 


(૦૫૨1૧111011 €0૦151તલ15 11ઊદ્ા 
॥લ€ા'€ 15 10 €850 101...... 


11€ 15 ત્વતપ15૯ત 10 €011€5[0016ં 
તાલ પપી..... 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


વિષય/બાબતનું આ પાસું વિશેષ 
કાળજીથી/ઝીણવટથી ચકાસવું/તપાસવું. 


આ વિભાગને આ સંબંધમાં કાંઈ 
કહેવાનું નથી./આ વિભાગે કોઈ ટીકા- 
ટિપ્પણી કરવાનાં થતાં નથી. 


આ મુખ્યત્વે ભારત સરકારને લગતી 
બાબત છે. 


માસિક અહેવાલમાં સમાવિષ્ટ કરવાની 
કોઈ સામગ્રી આપણી પાસે નથી. 
વહીવટી અનુભાગ/શાખા જાણ અર્થે 
જુએ. 


એમાં કસૂર કરશો તો ગંભીર પગલાં 
લેવાશે/એમ નહીં કરો તો ગંભીર પગલાં 
લેવાશે. 


કોઈ ભૂમિકા નથી. 


એમને..... સાથે સીધો પત્રવ્યવહાર 
કરવા સૂચવવામાં આવે છે. 


સુગમ ભાષાંતર 


1 તા1 લી€લલાલર્ત 10 111111210૯ (1૯0 
કઉ1111151111%0 ત[0[21011 01 
0૦૫1૧111101. 


10 ત111101[૮1101 01. 0૫1 
51101101 દ્વા [0[2100દ01. 


રિત્તૂપાં'૯તં 11101111101 118) 0 
૬001૯6 પ71101૫1 તલત). 


110 દ્િતડ &ાદ્વાવ દ્5 [10110૫73: 


1101 1૯001 11 11211150111. 


110૯ 1૯0૯1 11 તૂ૫€5001 15 
€110105૯€6 10 [દવૉ1દ્વાલ 70૫1 
11લૂપાં1). 


11115 011૮ 11 50€1171€૯€ 112 
1તા1ત1) 0€ ૦€૦॥1601૯ત. 


1/0૫ દ્41€ € 11૯0 [001 10 531007 
€&05૯ 071 ૧0101 35101૫16 101 
0૯6 11૮૯1 તટદ્રા151 0૫ 101... 


011 1€[01 પ1 9૯ €%[0૯૯1૯ત 0) 
11€ લાત ૦0 7૫0011. 


૨૦૩ 


આજ્ઞાનુસાર/સૂચનાનુસાર સરકારની 
વહીવટી મંજૂરીની જાણ કરું છું. 


આપની મંજૂરી તથા અનુમતિની 
અપેક્ષાએ 


માગેલી માહિતી વિના વિલંબે 
મોકલશો. 


આ સંબંધમાં ખરી હકીકત નીચે પ્રમાણે 
છે. 


હાથ-લખાણનો કાગળ; પત્રની હસ્તપ્રત 
તપાસની સુગમતા સારુ પ્રસ્તુત પત્ર 
સાથે બીડ્યો છે. 

નોકરીમાં આવતી આ તૂટને માફી/ 
જોડી આપવા વિનંતી. 

3 બદલ તમારી સામે શા માટે પગલાં 
ન લેવાં તેનાં કારણો દર્શાવવા તમને 


જણાવવામાં આવે છે. 


એપ્રિલના અંત સુધીમાં તમારો ઉત્તર 
મળી જશે એવી અપેક્ષા છે. 


૨૦૪ 
1 ૦1810 0૫1 11તા11છુટા€€ 171 
€&111001 ઠઠાં?૯ 511ંલંલા 1€૮5015 
101 110 5દ1100. 


1 5111 0૯ ૦01૪છુલત 1. 00૫ પ1 
[2019018119 1001૮ 1110 (1૯ 
1181101 ત્વાં 101 110 1011007 5 10 
101૯ 110 11611૯1 ડ1દ્વાતં5. 


ળા 0૯ [તાત ૫5૭૯ 000૫1 ૪૦૦૮ 
01[112€€5 દ્વા 50૯1111 110 
€011૯૯1 [0૩1001 ? 


ળા 0૫ [12850 €0॥11દા 71... 
01 [1010, &5 1૯૪દ્વાતડ (1૯ 
1181101 પ7€ તાં$01155૯6ં 00101 ? 


00 3101૫1ત ત01૯૯દ્વાલ 119 
તા(1 111105 
5100118૯ 01 5161. 


1૦૪દ્વા'તૉ॥ઇુ 


1:01 11101117101, ઠપાંતંદ્વા€€ દ્વાતં 
૬1101 €0111[2114110€૯€ 
10107દ1'તલત 101 
5311110 110€11€/281001010 
€015ાંતલ0011. 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
તે માટે પૂરતાં કારણો ન આપી શકું તો 
દરગુજર/માફ કરશો. 


આપ અંગત રસ લઈને આ બાબત 
ક્યાં સુધી આવી છે, તે જણાવશો તો 
ખૂબ આભારી થઈશ. 


સાચી પરિસ્થિતિ જાણવામાં મને 
મદદરૃપ થશો/મદદ કરવા વિનંતી છે. 


આપણે થયેલી વાતચીત સંબંધમાં કૃપા 
કેરા શી. કેસમા ને ટેલિફોન પર 
પૂછી જોશો ? 


અપૂરતા કર્મચારીવર્ગ અંગેની મારી 
મુશ્કેલી આપ સમજશો. 

માહિતી, માર્ગદર્શન અને કડક પાલન 
માટે 


ી પ્રતિ સાદર રવાના, સહાનુભૂતિથી 
વિચારવાની ભલામણ સાથે 


સુગમ ભાષાંતર 


10107દ1'તલત 10-પ10 દ્વ 1૯૧૫૯૬1 
10 0૩1 €0૦11110115 11 110 
1181101*. 


101071'તલ્ત પ0111 €0111[2111101115 
રસમ 7111 દ્વ 1૦૧૫૯૦૬1 10 ઠ્ા7€ 
તલ [૫૦10119 0) 155૫11૪ દ 
5૫11101૯ [01€55 11016. 


10107દ1'તંલ્ત 011 €0111[211101115 
10.... પ101 દ્વ 1૯0૫૯૦૭1 10 [00151 
111 11૯ ૪૦૦11111011 07૯1૦. 


[ર€101106ત 10 11૯ [૦૯૫001૯ 
07111 ઉ1૯€ 111111૮1101 11દ1 1100 
10€[01€5011દ1101 110 11૮ ૫71511 10 
1181૮0 10 11€ 6૪૦11101 111151 0૯ 
5૫01111૯ 1110૫81 11€ 511૯ 
0૦૨1૧111011. 


રેલાપ11૯ પ્ર1ા1 1106 1111211૮ 11તા 
11૯ 
1117011106 ત€૦€01 1૩1. 


11001100111 1181 0 


ર૦બ્પ 


પ પ્રતિ રવાના, આ બાબતમાં પોતાનું 
મંતવ્ય જણાવવાની વિનંતી સાથે. 


ક પ્રતિ નકલ સાદર રવાના, યોગ્ય 
અખબારી યાદી દ્વારા બહોળી પ્રસિદ્ધિ 
આપવાની વિનંતી સાથે. 


2 પ્રતિ નકલ સાદર રવાના, 
રાજપત્રમાં પ્રસિદ્ધ કરવાની વિનંતી 
સાથે. 


રાજ્યપાલશ્રોને મોકલવું હોય તે 
સનિવેદન રાજ્ય સરકાર મારફત 
મોકલવું જોઈએ એવી સૂચના સાથે 
અરજદારને પરત. 


સાદર પરત, પદધારીને તદનુસાર 
સૂચના આપવી. 


ર૦૬ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


(૨) પ્રકીર્ણ 


£1 $001 [૮101100115 510116 ૯ 
1€૪ુપાદ્વાલત 5 [001 11511011015 
11€ 01તરા' 0૦141 1॥10 
0૦૪૯1૧11101 0/૨ 1ૌઊતૉંદ્ 
€0॥1દ્11લ્ત 11 (લા 4000૯0 


111 


€011111૫110 11011. 


£ 01012 0015 1€૦લંપટ્ત પાલ લદાલા 
પ1 1101 00 દ્વાલાતલ્ત 10 


£5 111811 [010101૮૯ 5050101011 


£૫5 110811) દ5 € 11 00 85001 લ્ત 
1011 110 1€€01'. 


£5 0 11211. 


£૫5 ૫701૫16 તલ હિદ્વા 11૯ 11101111011 
01 1પ. 


7૫1 દ્વ 1€ 5016016 111105. 


7૫1 1 દ્યા. 


/%1-10011006. 


આવો બધી ચુકવણીઓ ભારત 
સરકારના ઉપરના લખાણમાંના 
હુકમની સૂચનાઓ અનુસાર 
વિનિયમિત કરવી. 


- ત્યાર બાદ મળેલી અરજીઓ 
ધ્યાનમાં લેવાશે નહીં. 


- શંકા જન્માવે તેવું/શંકાજનક 


- રેકર્ડ પરથી નક્કી કરી શકાય તેટલું 


- હક-દાવાથી, હકની રૂએ 


- કાયદાનો હેતુ નિષ્ફળ બનાવે તેવું 


- સર્વ યોગ્ય સમયે 
- હાથવગું 


- સ્વાગત સમારંભ 


સુગમ ભાષાંતર 


£૫ [01€501106ત 11101715. 


£11110111દ1101) 50૯ તો1છુ. 


32510 001૪0015 ત€૫૪01911૪ 


01 0€૦૫૨૦1૧1111011 5૦1"7૮1115. 


5િદડ1€ 1€૫15101 01 [21-52 10. 


3016110053. 


3 0101 દ્વાત 11 110 1110 01 


11૯ ૪૦૫1૧101. 


3 [001 ૪છુરલ 01 111[/010૫૯6 


11011005. 
€દ્યાલાઉંદ્વા' ત4/1101111. 


€દ્વા 10 01૯ (11 55011101). 


દ્યા ાવત્વાલ5 


8[[/0111૯ ઉલ 3100૫1ત 11061૮૯ 
11011501105 4દ્વા॥111દ 1 9011 (1૯ 


€.€.5.€. 


1€€01111)/ 


૨૦૭ 


ઠરાવેલા ગાળાએ/સમયાંતરે 
અધિકારીની રૂએ કહેતા 


સરકારી કર્મચારીઓને માથે આવતી 
મૂળભૂત જવાબદારીઓ. 


પગારધોરણની પાયાની/મૂળભૂત 
સુધારણા 
શુદ્ધબુદ્ધિ, સાફ દાનત 


"ગડ 


રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને 
તેમના નામે 


સુધારેલી બધી રીતોથી 


અંગ્રેજી દિવસ/માસ 


વ્યવસ્થા સ્થાપવી, વ્યવસ્થા 
જાળવવી (વિધાનસભામાં) 


તાજેતરમાં નિમાયેલા ઉમેદવારોએ 
ગુ. રા. સે. નિ. જાણી લેવા 


૨૦૮ 


(।1હાવંવદ્યાં ૯101. 


€૦11€0110 6 01 115 [11૫૮1૯ 
4€€0૫111. 


€૦1॥ઉંણરા11 11 110 51101૪2051 
1011105. 


170001૪ ૫]2011 110 


લૉ'લા॥151૮110€€5 01 €હ01 € 5૯. 


1૫111૪5 110 [1€ 501% 01 (100 
ળિ'ટડાંતલા1. 


101100 1૪ ૦0501100115 દ્વા 
તંલ્તંડ0115 1૮10 9૯૯11 ૦01૫0૯6. 


1011છુળ 5૦૯171€€. 


101 5[0૯૯દ્વાં 1૯5015 10 0૯ 
1€2€01૯ત 11 7101૪. 


101 110૯ €]1વંલા1 તાંડરલાદ્વા૪૦ ૦4 
તા00€5. 


11110101 01015 ૫011 1011007 11 
ઊ૯€ 1૪111 01 પાડ તટરંડ101. 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


કાર્કુની ભૂલ, લેખનચૂક 


ખાનગી રાહે સંકળાયેલ/સંબંધિત 


કડક શબ્દોમાં વખોડી કાઢવું 


દરેક કેસના સંજોગો અનુસાર. 


રાષ્ટ્રપતિની મરજી હોય ત્યાં સુધી 


નીચેનાં મંતવ્યો તથા નિર્ણયોની જાણ 
કરવામાં આવી છે. 
વિદેશ/રાજ્યેતર/અવર સેવા 
લિખિત ખાસ કારણોસર 
ફરજો/કામગીરી દક્ષતાપૂર્વક/કાર્યક્ષમ 


રીતે બજાવવા માટે 


આ નિર્ણયને અનુસરી બીજા હુકમ 
બહાર પાડવા પડશે. 


સુગમ ભાષાંતર 


0૦૨1૧111011 15 1[1€85૯6ત 10 
971. 


0૦૨1૧110011 11૮ 1તં1ત1) 0૯ 
110006 10 110061 ઉ1€ 1010 11 
વૃૂ૫€$1101. 


110ાત 11 દ0€1/8110€0€ 


11011000101) 10111૯ ઉં 11011 
0૦૦૫૯1૧1110111 5011710૯. 


11 ત €01લં1ત1017 દ્વા 1101011161 
11111101. 


11 ત 1તા1ંત્રા) 0110101" 

11 41 €લા॥ાત્વાંઉ€5, 110 [૦૦ [દ્યાંત 
0% 116 લહ્યાતાંતદ્વાટ 90111 51 તં 
1011ૉધલત 10 110 1000411101. 


11 ૦€ [11 1€1101%5. 


11 € 50, 11 31611 8[0€ 1 17011 
1€€01' 01 ૦01લા'પ715૯€. 


11 € 111051 દ્વા €01'તીંદ્વાં 11111101". 


ર૦૯ 


સરકાર પાછું ખેંચે છે. 


પ્રસ્‍તુત નિયમ સુધારવા સરકારને 
લખવા વિનંતી છે. 
સ્થગિત/મુલતવી રાખેલું 


સરકારી નોકરીમાંથી માનભેર 
નિવૃત્ત થયા. 


સમાધાનના અને અવિધિસર રાહે; 
સમાધાનકારી અને અનૌપચારિક રીતે 


વિશ્વાસપાત્ર અધિકારની રૂએ 
બધા સંજોગોમાં, ઉમેદવારે ભરેલી 
ફી વિભાગમાં જપ્ત થયેલી ગણાશે. 
મોટા અક્ષરોમાં 


રેકર્ડ પરથી કે બીજી રીતે એમ 
જણાશે તો 


સંનિષ્ઠા અને સૌજન્યથી 


૨૧૦ 


11 12101 25 પ1 દ5 53111. 


11 [0151૮100 01 110 01તર1*5/ 
[10૫1510105.. 

110 50 દ 5 110)  દ્1€ 
8[[211€દ10. 


10 &$31[00150€55101 ૦0 દ્4[1 
[21€110૫5 0115. 


11 11€ ૯%1ટલા ં€5 01 07011. 


11 71110€55 07101"€01, 10 115 
5છુા1૯ત 01 દ્રિં%લત 115 1101110 
111[21€551011. 


110 10111055 07101*€01, (10૯ 
11011૪8૪201 1દ5 5૯01 115 1દ્વાતં 
10110 1106 તત્વ દ્વા )૯હ્ઞા' 1151 
80016 ૫71. 


11101111 10010. 


11 1૮5 0€01 1€[01€5011૯ત 10 
0૦૯11110011 ઊૌદ્ઞા..... 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


ભાષા તેમજ ભાવમાં; અક્ષરમાં 
તેમજ આશયમાં 


ન 


કમો/જોગવાઇઓ અનુસાર 


શગ 


લાગુ પડે ત્યાં સુધી 


આ અગાઉના સઘળા હુકમો રદ કરીને 


કામની જરૂરત જોતાં 


જેની સાખરૂપે તેમણે સહી કરી છે, 
અથવા પોતાના અંગૂઠાની છાપ 
મારી છે. 


જેની સાખરૂપે ગીરો મૂકનારે, 
પહેલાં ઉપર લખેલા દિવસે અને વર્ષે 
આની ઉપર પોતાની સહી કરી છે. 


વચગાળાનો ઉત્તર 


સરકાર આગળ એવી રજૂઆત થઇ 


ન જ 


છેક 


સુગમ ભાષાંતર 


11 11217 00 5011 10 110 ત્વા1110111)/ 
11 111110. 


1.12011113 37111 00 ]0111 ત્વાં 
૬૦૫૯1. 


[71105 06818100, 11 11, 11 
€&્ાલા1દ્વ1ાટ 1૦3૫0 તા0૦. 


પળ 1000111011 01 110 
૭૯૦૯1દ્વાનંદ્વા €્ઞા 01101150 ત11) 


01ં૯1*૬. 


[૫0૦ 1€ાલા' ઊદ્વા 3011 ૮011. 


01 & પદ્ઢા1ંદ) 01 $0180]૯015. 
01 11110111010 1011010. 
000૯1 1101૮૯1 1૦૦1113. 


01૯1૬ 591001ત 0૯ હાત 1 
80€)/411€€. 


0 11 1પ 01101100. 


ર૧૧ 


સંબંધિત સત્તાધિકારીને સમયસર 
રવાના કરવું. 


જવાબદારી સંયુક્ત અને વ્યક્તિગત 
રહેશે. 


લેણી રજાનો હિસાબ કરતાં તેની 
બાદ સિલક, જણાય તો 


સચિવાલયનો કોઈ વિભાગ કોઈ 
હુકમ અધિકૃત કરી શકે નહીં. 
મોડામાં મોડું ૩૦મી એપ્રિલ સુધીમાં; 
૩૦મી એપ્રિલથી મોડું નહીં એ રીતે 
ભિન્ન ભિન્ન વિષયો પર 
અવિભાજ્ય સત્તા પ્રકારથી 


સીધી ભરતીથી નીમેલા (કર્મચારીઓ) 


હુકમનો અમલ સ્થગિત/મોકૂફ 
રાખવો 


નોટિસના બદલાનો પગાર 


ર૧૨ 


0021 €8011 1 110ાતરાલરટ 01 
1દ%દ001 01 1100 [2100011] 12%. 


ળ1દ્વવ્લટ પીલ 50111€૯€ દ્વ પીટ 
તાં$[005દ 01. 


ળણિા01|0 5૯10100. 


[૦૫1૦૯ 10 પ01115. 


[રેલ115૯6ં 1૯દ૫€. 


1[ર111€ 1દ111૪છુ 1૯ [01€0€ 01 107. 


૭10 11 દ્વા રા101'0100)/. 


૩૯1૫1૦૯ લૂપદ્યા!ળ11ાછટુ 201 
[2€1151011. 


9101૫1 9૯ 115011€6/01111૯/ 
910501 ૯ત. 


૭1011ત ૯€%૯01'ડ$€ ૬૪1૯૦1 
પ1ટા1દ10€૯. 


૩૦ &5 10 તાં5૦011%૪€ 11€ 1૯ લા” 
૦ ટાળ. 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


મિલકત વેરા પરનો માથાદીઠ 
કરભાર 


સેવા..... ને હસ્તક મૂકવી; સેવા...... 
ને સોંપવી; 


જાહેર સેવા/રાજ્ય સેવા/સરકારી સેવા 
લખાણમાં મૂકવું/ઉતારવું 

નકારેલી રજા 

કાયદાની સત્તા ધરાવતો નિયમ 
ક્ટોક્ટીની પરિસ્થિતિમાં હોય તે સિવાય 


નિવૃત્તિ વેતનપાત્ર સેવા/નોકરી; 
પેન્શનપાત્ર સેવા/નોકરી 


દાખલ કરવું/કમી કરવુંબદલીને મૂકવું 


વિશેષ તકેદારી/જાગરુકતા રાખવી 


ભેટ આપવાની વૃત્તિને ઉત્તેજન ન 
મળે તે માટે 


સુગમ ભાષાંતર 


૩૭1૦018 ૫0 0 લીવંલા€) દ્વંદ્વ 
1€0015 0 ત્વતા1111511 01011. 


૭૫8]€€1 10 પીલ 1111110111 01 
5૫0 1€વૃપાલા1ર€ા15 દ5 118) 00 
5[0૯01િલવ 110 1105૯0 10૫1€5, 


૭૫૬1દ11010 [010110011011. 
3૫1101૯ 01101 પ011 0૯ (દલા. 


૭૫0111[210દ1 ૧11007૮1100. 


1110 તંલ્તંડાં0ા1 0010 €01111111€€, 
તણ11૪ 101% ૯, 531611 101 0૯ 
લત 45 દ [1€૦૯તલા। 101 ઊ101€ 
૦૦૯&510115. 


111૯ તાડલા'૯1101 1€515 ૫/111 11૯ 
0110111). 


110 €%[00॥તાં॥11€ ૫701016 1દ1૯€ 
10 0૯0 001110 0] 11€ 1€5[0€0111૯€ 
1)20[0દ1110111 1011 ઉ1લાં1 1011171 
81115. 


૨૧૩ 
વહીવટની સઘળી કક્ષાએ 


કાર્યક્ષમતા વધારવી. 

તે નિયમોમાં નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવે 
તે આવશ્યક્તાઓના પાલનને 
અધીન રહીને 

પાકી જગ્યામાં બઢતી; પાકી બઢતી 


ઘટતાં પગલાં લેવામાં આવશે. 


હોદ્દા ખર્ચ-ભથ્થું; સત્કાર/આતિથ્ય 
ભુ 


કોઈપણ વર્ષ દરમિયાન, સમિતિનો 
નિર્ણય ભવિષ્યના પ્રસંગો માટે 
દાખલા/દષ્ટાંતરૂપે ટાંકી શકાશે નહીં. 


પોતાને યોગ્ય લાગે તેમ કરવા 
અધિકારીને સત્તા છે/અધિકાર છે. 


ખર્ચ જે તે ખાતાએ પોતાના ચાલુ 
અનુદાનમાંથી કરવાનું રહેશે. 


ચ૧૪ 


11૯ [0110071૪ [10€૯6તા11૯ 


9101૫1ત 0૯ 10110૫7૯. 


1110 101€5 ૪0૦૨1111૪8 110 ટા1115 


થ1'€ 2[0[0109૯ત. 
111101) ૧011011. 
110 €0110001 દ્વધલાઉદ્વા1૦€૦. 


10 €11501'€ 01110111 [20110). 


10 1150111૯ [10૦€૯૯તા1ટ 
10 101250 110 ટા 


10 1॥ંછુ1!લા (10 
ક્વલા1111511 1101 


11160111110 110 દ્વ વ।111151"011011 


1111€55 (|૯€1'€ દ્વા'€ 


1065015 


(11012559 1101*€ 15 દ્વ1)1111૪8 
12€[0છુ॥દ111 10 ઉ1€ 500]€€1 01 


€0110%1 


115૯61 


51701૪8 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


કાર્યપદ્ધતિ નીચે મુજબ રાખવી; 
નીચેની કાર્યપદ્ધતિને અનુસરવું. 


અનુદાન માટેના (નિયમો બહાલ 
રાખવામાં આવે છે. 


સમયસરનાં પગલાં 
હાજર રહેવા ફરજ પાડવી 


સમાન નીતિ માટે; નીતિની 
એકસૂત્રતા માટે 


કામ ચલાવવું; પગલાં લેવાં 
અનુદાન છૂટું કરવું 


ત્ગડ 


નાણાકીય વહીવટમાં કરકસર 
કરવી; રાજવિત્તીય વહીવટ ચુસ્ત 
બનાવવો 

વહીવટને કમજોર બનાવવો 
એની સામે સબળ કારણો ન હોય તો 


વિષય અથવા સંદર્ભથી વિરુદ્ધ કશું 
ન હોય તો 


સુગમ ભાષાંતર 


11111 11110 01૯15 
11111051 €હ"€ 


દ્વા 111 01 [૩01-૦૦૯ ઉ૨11૦€૯ 


1 દ્વં30૦૯ 1.011 તા11) 


300 લ હિલા 1011 1106 તંદ્વાલ 1૯ 


11૮૯5 ૦૫01' 


010૫ 01લંપતાંલટ 10 10105 


/01૬-લાદ્વાુલત દ્વાત 1011100113 


€518011311110111. 


(૩) 


£ $1€80) ૯105101 0૦1 10€5011:€€5 - 


15 કરાં 11. 


£5 હ 1€5111 0 ઉ તાં?લાટરા1 - 


11011065 


01111101 15 10€16લઉ1'લર્ત 1101€ 


તાળા. 


€110[/010%9૯6, ૦€૦- 


ર૧૫ 


બીજા હુકમો થતાં સુધી 
અત્યંત કાળજી 


આનુપૂર્વાં/અધિકારક્રમ-યાદી/ 
આદેશપતા;અગ્રતાક્રમ યાદો/ 
આદેશપત્ર 


ફરજમાંથી જાણીબૂઝીને ગેરહાજર 
રહેવું 
હાજર થાય/હવાલો સંભાળે તે 


તારીખથી 


સિયમોની વિરૂદ્ધ ન જાય તેમ; 
નિયમોને બાધ ન આવે તે રીતે 


કામ-ખર્ચિત અને હંગામી મહેકમ 


સાધન-સંપત્તિનો ક્ષય શરૂ થઇ ગયો 


છ. 


જુદી જુદી રીતે કામ લેવાયું હોઈ, 


સંકલન વધારે મુશ્કેલ બન્યું છે. 


૨૧૬ 
€દ્યાતાંતત્વા૨5 5100116 0૯ છાં?લા 10 
(લાં 
81[0[000101ણા॥1 €દ્વા 00 1011111દલ્ત 


પાઉં€1'51દ્વાત દ્વા 


ક દ1) 0110 711011 11001100. 


€દ્વા 3101૫16 0૯ 1૮011 10 રા1501€ 
દ્વા 11૯ €0111111551011'5 હ્વતપ1€૯ 
15 101 તાં590105૯ં, ૦૯%૦€૦[0૩1 10 પટ 
૯811 1€€€55દ"). 


101 11૯ 101"€5€0€01૯ 101૫1'€ 11૯ 
100 [00515 ૫011 1ઊ0દ્યાં1 પ11૯ત. 


0૦૨1૧111011 ત€511€5 (દ્વા 
૬$€૫૯1*€ દ€101 51101016 ૯ (1૮0110 
5151 0110015 90100 દ1"€ ટા1ં1): 
017 છુ.055 1115€016તં0૯1 દ્વા 
10€811ટુલા1૦૦ 0111€ 01 તા11). 
110-50171૯૯€ (1 હા111છુ દ્વા 
1€11€5101 €0૦૫1"5€5 દ1€ ક તૉ1 
10€€€5511) 10-તંદ્વ (0 111[0101૯€ 
૯11૯૦) 01 51દ13. 


1011 ત111€'5 દ્વ 010€€; 011 
1€ ૫૯૩૬1 101 €11€0111101 01 
(115101 ૦11101 00 ટ1(૯ત. 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


નોટિસ આપ્યા સિવાય કોઈપણ 
સમયે તેમની નિમણૂકનો અંત લાવી 
શકાશે, તે ઉમદેવારને જણાવી દેવું. 


આયોગની સલાહ જરૂરી જણાય 
તેથી વધુ પ્રમાણમાં જાહેર ન થાય 
તેની કાળજી રાખવી. 


નજીકના ભવિષ્યમાં ટોચ કક્ષાની 
જગ્યાઓ ભરાયા વિનાની રહેશે. 


ફરજ દરમિયાન ગંભીર ગેરવર્તણૂક 
અને બેદરકારી દાખવવા બદલ 
દોષિત ઠરેલા અધિકારીઓ સામે 
સખત પગલાં લેવાની સરકારી 
સૂચના છે. 


કર્મચારીવર્ગની કાર્યક્ષમતા વધારવા 
માટે નોકરી અંતર્ગત તાલીમ તથા 
ઓપ-અભ્યાસક્રમો આજે અતિ 
આવશ્યક છે. 


ફરજ પર તાત્કાલિક હાજર થઇ જશો; 
બદલી રદ કરવા અંગેની તમારી 
માગણી સ્વીકારી શકાય તેમ નથી. 


સુગમ ભાષાંતર 


$101૫1તં 
1161401) 0€ ત€5[04101૯તં 01 ઉ1€ 


101111છુ 10[0011 


તંદ્રા: 01લ્લા' 11૮05 ૦૪૯1 લૌદ્વા2૦. 


011115 1110 01 11815101 
€11101 00 &51૮«૯ 4 101 દ5 દ 
1181101" 01 118111. 


01101"5 01 0201૮17દ1'ત 0185505 
9101૫1ત 18૯0 [1€€૯તરા૦૦/0૯€ 
કઠા?લા [0110111 90110 શિ111ાટ, 
110 ૫૦11 [00515. 


1. 5[0€ 1૬૯1 511, પ1 11€5€ 
7015, 1 ૦€011110ાત 110 0પતંટ્લા 
10 110 1101150. 


૩1100 110 1.. /. 15 11 5055101 
110€5€ [04[001"5 116 0€ 3110171 10 
€. 1. 01010 1100 હ્વરત?11૦૦ 1011 
€. 12. 15 તા'071. 


૭0110€ 0૦૨11110011 50101115 11 
111 તંલદ્વા11ટ5 97111 11511013 
011 દ્વ 11 દ્વ 21105211 દં 
ઊ1811-ઊદ્વાતંલત 11૮11101. 


૨૧૭ 
અધિકારી હવાલો સંભાળે તે જ 
દિવસે ફરજ પર હાજર થયાનો 
હેવાલ અચૂક મોકલવો જોઇએ. 


બદલીના કિસ્સામાં હાજર થવાના 
સમય અંગેની માગણી અધિકારની 
ર્‌એ કરી શકાય નહીં. 


ખાલી જગ્યાઓ ભરતી વેળા પછાત 
વર્ગના ઉમેદવારોને અગ્રતા 
આપવી. 


અધ્યક્ષશ્રી, આ શબ્દો સાથે, 
સભાગૃહની વિચારણાર્થ અંદાજપત્ર 
સાદર ડરું છું. 


વિધાનસભાનું સત્ર ચાલુ હોઈ 
આકસ્મિકતા નિધિમાંથી પેશગી 
ઉપાડતાં પહેલાં આ કાગળો મુખ્ય 
મંત્રીશ્રીને બતાવીએ. 


કેટલાક સરકારી કર્મચારીઓ 
મુલાકાતીઓ સાથેના વ્યવહાર 
દરમિયાન ઘણી વાર ઉદ્ધતાઈથી 
અને તુમાખીભરી રીતે વર્ત છે. 


૨૧૮ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


5૫1112 6૦1101 5101૫1ત ઇટ - સંબંધિત વ્યક્તિને સાંભળવાની તક 
181૮ કછુદ્રાં15$ ઉલ [0૦15૦0 આપ્યા બાદ એની સામે યોગ્ય 
૮બાલ્લાલત ક્વીટા' છાંળાટુ તા પગલાં લેવાં. 

01000101111) 10 0૯0 1૯દ્વા'ત. 


116 00૯ 1૯વૃપાં1€10૦€॥15 દ્વ'€ - હવે પછી તેનું પૂરેપૂરું પાલન કરવા 
010૫૪1 10 1010૯ 101 501૯ સારુ ઉપરની શરતો પ્રત્યે ધ્યાન 
€0100110€€ 11 11111. દોરવામાં આવે છે. 


11૯ 03લ્લા' ૮૦0૯૯૧૯ 51101ત - સંબંધિત અધિકારીએ કર-ભારણનું 
5૯૯ાદ્યાં॥ 10 (૯ 0€51 01 ॥15 પ્રમાણ તેમની પૂરી શક્તિથી નક્કી 
4801111), ઉલટ 11લાંતંટાલટ 00 કરવું. 

1દ%811011. 


પ્રક્રણ-છ 


જોડણીના નિયમો 


શુદ્ધ લેખન માટે અગત્યની સૂચનાઓ 


સમાજમાં વસતી પ્રત્યેક વ્યક્તિ માટે, “ભાષા' પરસ્પરના વ્યવહારનું એક 
અત્યંત મહત્ત્વનું સાધન છે. એ સાધનનો પૂરેપૂરો અને ખૂબ જ ઉચિત ઉપયોગ 
થાય એ પણ એટલું જ જરૂરી છે. 

આથી આપણી ભાષા દોષ-રહિત હોય એ અત્યંત આવશ્યક ગણાય. આ 
માટે પ્રત્યેક ભાષકે અને એ ભાષક જ્યારે ભાષાને લેખિત સ્વરૂપે મૂકે છે ત્યારે, 
એનો કેટલી સાવધાનીપૂર્વક ઉપયોગ થાય એ માટે કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાં 
રાખવી જોઈએ. 


ક 


૧. વર્ણમાળાનો પૂરેપૂરો પરિચય : કેટલીકવાર વર્ણો જ અર્થનું ભેદકત્વ 
રચે છે. એટલે યોગ્ય સ્થાને યોગ્ય વર્ણ મૂકાય તે જોવાવું જોઇએ. 
વર્ણમાળામાં અલ્પપ્રાણ-મહાપ્રાણ વ્યંજનોની અદલાબદલીને કારણે 
અર્થભેદ થતો હોય છે. જેમ કે, 
ગામ-ઘામ, ગણ-ઘણ, જેર-ઝેર, જાડી-ઝાડી, રાની-રાણી, દાન-દાણ, 
વાર-વાળ, દર-દળ વગેરે 

૨. વર્ણોને જોડીએ ત્યારે જોડાતા વર્ણો કઈ રીતે લખાય તે પણ જાણવું 
જરૂરી છે. ખાસ તો શબ્દકોશમાં એમનો ક્રમ ક્યાં છે તે જાણીએ 
તો જ આપણે સાચી માહિતી ઝડપથી મેળવી શકીએ. 

નીચેના કેટલાંક જોડાક્ષરોમાં જોડાતા વ્યંજનોનો ક્રમ અને એમનાં લિપિચિહ્નો 

ઓળખી લો. 


૨૧૯ 


ર૨૦ 


ક્ષ 
ભ 
ડી 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
ક્નષ જ્ઞ-જ્-ગઞઝ, દ«્વ-દૂ-ધ ધક-ધૂક-કધ 
દૂ-મ. ક્ર-કૂક-ર.. કું-ક-ત્રક દૂ-ક્-કદ 
દૂ 4 વ. ધ-દૂતય.. ધડ-ધૂતડય. દ્ર-દ૬દત-ર 


ત્‌ શુ ત્‌ ૯ જ. દ જિ ન ણ જી કે 
કાય, નમદ, કમચારી, પૂવ, રિપોટ, આદિ શબ્દોમાં ર્‌ વ્યંજન પૂવ જોડાયો 


છે. આવા ર્‌ ના સંયોગને આપણે “રેફ'ના ચિહ્ન દ્વારા દર્શાવીએ છીએ. એટલે 
ર' અન્ય કયા વ્યંજન સાથે જોડાયો છે તે જાણીએ તો જ શુદ્ધ લેખાય. અન્યથા 
નર્મદમાંથી નમર્દ નીવડે. 


જે 


પ્રણામ, ક્રમ, ઉગ્ર, નમ્ર, તીવ્ર, ટ્રસ્‍ટ, ટ્રાફિક અને માત્ર જેવા શબ્દોમાં 
“ર' વ્યંજન પાછળ જોડાયો છે. એને ત્રાંસી રેખાથી દર્શાવાય છે. 
અમૃત, કૃત્ય, કૃપા, પૃષ્ઠ, મૃત્યુ, આદિમાં “ત્ર$શ' સ્વરનું જોડાણ છે. 
તદૂભવ સામગ્રીમાં રુ - ર્‌ 4 ઉ છે. જેમ કે ધ્રૂજવું, ક્રૂર, પ્રૂફ, ગ્રુપ, 
અશ્વ, વિશ્વ, શ્વેત, શ્વાસ, આદિ શબ્દોમાં શ 4- વ્‌ નું જોડાણ છે. તો 
નિશ્ચિત, નિશ્ચય, આદિમાં શ્‌ 4 ચ્‌ નું જોડાણ છે. 

જ્યારે શ્રાવણ, શ્રદ્ધા, શ્રમ, શ્રી જેવા શબ્દોમાં શ્‌ 4- ર્‌ જોડાયા છે. 
સ્રાવ, સ્રોત, સહસ, સગ્ધરા - માં સ્‌ ૩ ર્‌ છે. 

કેટલીક વાર સ-સ્ર નો ભેદ ન જળવાતાં લેખનદોષ થાય. જેમ કે, - 
સ્રોત | સ્રોત. સહસ | સહસ્ર (પહેલો શબ્દ સાચો.) 

'જા'માં સ્‌ ત્‌, ર્‌ - એમ જોડાણ છે તે નોંધો : જેમ કે; સ્ત્રી, મિસરી, વસ્ત, 
શસ્ર, શાસ્રી, ઇસ્રી, અસ્ર. 

તદન, મુદ્દલ, અદલ, મુદ્દો - માં છે “૬ નું જોડાણ છે. 

બુદ્ધ, શુદ્ધ - માં દ 4 ધ્‌ જોડાણ છે. તો દ્યુતિ, વિદ્યુત, વિદ્યા - માં દૂ 4 
યૂ નું જોડાણ છે. દશ્ય, દઢ, દષ્ટિ, - માં દ 4 ત્રદનું જોડાણ છે. 

“હ્ય' અને “હ્મ' આપણને ભૂલમાં નાખે એવા છે. “હ્ય'માં હૂ : ય્‌ અને 
“હ્મ'માં હ 4- મ્‌ સ્પષ્ટ છે : જેમ કે બાહ્ય, બ્રહ્મ. 


જોડણીના નિયમો ૨૨૧ 
“હૃદય'માં હ્‌ 4 ત્રદ છે. (દૃષ્ટપુષ્ટ, હૃષીકેશ, હૃધ, હૃત) 
જ્યારે ક્‌ 4 ષ્‌ અને જૂ 4 ગ નું જોડાણ તદન નવી જ આકૃતિ ધારણ 
કરે છે. 'ક્ષ' અને “શ' રૂપે (અક્ષ, ક્ષણિક, જ્ઞાન, પ્રજ્ઞા, વગેરે). 
વ્યંજન સાથે સ્વર મળી એક અક્ષરની રચના થાય છે. આથી કોઈ પણ 
શબ્દમાં જેટલા સ્વરો સંભળાય એટલા જ અક્ષરો ગણાય. 
“સ્રી' એકાક્ષરી : સ્‌ 4 ત્‌ 4 ર્‌ વજનો 4 ઈ સ્વર 
મિસ્રી બે અક્ષરો : મૂ -ઈ ક સ્‌ કત્‌ ર્‌ 4 ઈ વગેરે 

૩. જોડણી : 
સ્વર, વ્યંજન આદિ ઉચ્ચારણના એકમોને સંયોજી પ્રથમ આપણે “અક્ષર' 
બનાવીએ છીએ. “અક્ષરો'ને જોડી શબ્દ બનાવીએ છીએ. અક્ષરોને 
લખવા - જોડવાની ખાસ પદ્ધતિ હોય છે. એને “જોડણી' કહે છે. જોડણી 
પણ એક લેખન પદ્ધતિ છે. આથી એને માટે પણ જાણકારી મેળવવી 
જરૂરી છે. 


ન 


આગળ આપણે ઉચ્ચારણોને જોડવાની રીત જોઈ ગયા. અહીં મખ્યત્વે 


ષ્ડ 
ન 


હસ્વ-દીર્ઘ ઉચ્ચારણની બાબતમાં આપણને જે મુશ્કેલી પડે છે તે અંગે 
જોડણીના કેટલાક નિયમો સંદર્ભ 'જોડણી' જાણીશું. 
ગુજરાતીમાં જોડણીનો મુખ્યત્વે બે પ્રકારના શબદો સંદર્ભે વિચાર થયો છે. 
૧. તત્સમ ર. તદૂભવ 
એટલે આપણે પણ આ બે વિભાગો મુજબ જોડણી અંગે જાણકારી 
મેળવીશું. 

૧. તત્સમ શબ્દોની જોડણી : 


આવા શબ્દોની જોડણી અંગે એક નોંધપાત્ર િયમ છે કે, “તત્સમ 
શબ્દોની જોડણી મૂળ પ્રમાણે કરવી'. 


સંસ્કૃતના કેટલાક શબ્દો કશોય ફેરફાર પામ્યા વિના ગુજરાતીમાં ઊતરી 


૨૨૨ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
આવ્યા છે. આવા શબ્દો તે તત્સમ. તત્‌ એટલે સંસ્કૃત અને “સમ' એટલે 
જેવા. 
સંસ્કૃતમાં પ્રત્યયસિદ્ધિ શબ્દોની સમૃદ્ધિ નોંધપાત્ર છે. એમાંના કેટલાક 
પ્રત્યયો આધારવર્તી શબ્દની પૂર્વે લાગે છે. એમને “પૂર્વ-પ્રત્યય' અને 
કેટલાક પાછળ લાગતા હોવાથી એમને “પર-પ્રત્યય' કહ્યા છે. 

૧. પૂર્વ-પ્રત્યયો લાગી બનતા શબ્દો : (પ્રત્યય કૌંસમાં દર્શાવ્યા છે.) 
અતિજ્ઞાન, અતિશય, (અતિ); અધિકાર, અધિવેશન, (અધિ). 
અનુકૂળ, અનુભવ, (અનુ); અભિપ્રાય, અભિમાન, (અભિ). 
ઉદ્ઘાટન, ઉદ્બોધન, (ઉદ), ઉપક્રમ, ઉપસંહાર, (ઉપ). 
કુશંકા, કુસંપ, (કુ), દુષ્કર, દુર્બોધ, દુઃસહ, (દુસ). 
શિયમ, સિયોજન, (નિ), નિસ્તેજ, નિષ્કપટ, નિઃશંક, (નિસ્‌). 
પરિપત્ર, પરિસંવાદ, (પરિ), પુનર્જન્મ, પુનઃપ્રાપ્તિ, (પુનર). 

ર. પુરોગામી, પુરોવચન, (પુરસ), પ્રતિકાર, પ્રતિનિધિ, (પ્રતિ) 
વિજ્ઞાન, વિસ્મરણ, (વિ), સુયોગ, સુપ્રસિદ્ધ, (સુ). 

આવિષ્કાર, આર્વિભાવ, (આવિસ્‌) અને ઈતિહાસ, ઈત્યાદિમાં (ઈતિ). 

આ બધા પૂર્વ-પ્રત્યયો જોતાં એક સાર્વત્રિક નિયમ બનાવી શકાય કે, 


“સંસ્કૃતના બધા જ પૂર્વ-પ્રત્યયોમાં જ્યાં જ્યાં “ઈ' કે ઉ' આવ્યા છે. 
તે સર્વત્ર હસ્વ હોય છે.' 
(૨) પર-પ્રત્યાયો લાગી બનતા શબ્દો :- 
સંસ્કૃતમાં ઇક - ઇકા, ઇત - ઇતા, ઇની - ઇણી, ઇષ્ટ-ઇષ્ઠ 
- તિ અને ઇલ-ઇલા માં “ઇ' હસ્વ છે. 
૧. ઇક-ઇકા : દૈનિક, વાર્ષિક, સામાજિક, ગાયિકા, નાયિકા. 
ર. ઇત-ઇતા : સ્થાપિત, ગોપિત, કુંઠિત, અંકિતા, ઉપયોગિતા. 


૩. ઇની-ઇણી : કામિની, વિદ્યાર્થિની, પશ્ચિની, રાગિણી, રોહિણી. 


જોડણીના નિયમો ૨૨૩ 
ઇષ્ટ-ઇષ્ઠ : ક્લિષ્ટ, રોગિષ્ઠ, ધર્મિષ્ઠ. 
- તિ : પ્રીતિ, કૃતિ, શક્તિ, ભક્તિ. 
- નિ : હાનિ, ગ્લાનિ, મ્લાનિ. 
૬. ઇલ-ઇલા : જટિલ, કુટિલ, રમિલા, પ્રેમિલા, ઉર્મિલા. અહીં બધે 


જ “ઇ' હસ્વ છે. 
જ્યારે ઈય - અનીય, ઈન, ઈન્‌ - ઈ અને વિન્‌ - વીમાં “ઈ દીર્ઘ 
છે : જેમ કે; 


(૧) ઈય : રાષ્ટ્રીય, ક્ષેત્રીય, કેન્દ્રીય, વંદનીય, પૂજનીય, માનનીય, 
આદરણીય, ઉલ્લેખનીય, ગોપનીય. 


(૨) ઈન : પ્રાચીન, રંગીન, કુલીન. 

(૩) (ઇન્‌) ઈ : સ્વાર્થી, ત્યાગી, રોગી, જોગી, ભોગી. 

(૪) (વિન્‌) વી : માયાવી, તેજસ્વી, તપસ્વી, મનસ્વી, યશસ્વી. 
૫પ. (૧) તદભવ શબ્દોની જોડણી : 

(૧) શબ્દાંતે સાદો કે સાનુસ્વાર “ઈ' દીર્ઘ લખાય. 


નદી, ધણી, ધોબી, માળી, સસલી, કૂતરી, કડછી, ચમચી, નિસરણી, 
ગોઠવણી, આપવીતી, ગળથૂથી, મહીં, સાડી, અહીં, ક્યહીં, 
જ્યહીં, તહીં, દહીં, નહીં. 

(૨) શબ્દાંતે સાદો કે સાનુસ્વાર “ઉ' હ્સ્વ લખાય : 
કાજુ, ખેડુ, કમાઉ, વગડાઉ, લાડુ, વહુ, સહુ, બહુ, કાળું, ધોળું, 
ઊનું, ભીનું, કડવું, કૂતરું, પતંગિયું. 

(૩) એકાક્ષરે શબ્દોમાં સાદા ઈ - ઊ હંમેશાં દીર્ઘ હોય. 
ઘી, જી, પી, બી, ફી, છી, સ્તી. 
૪, જૂ, ર, લૂ, ઘૂ, ભૂ. 
સાનુસ્વાર “ઉ' હસ્વ : છું, તું, હું, શું, નું. 


એકથી અધિક અક્ષરોવાળા શબ્દોમાં 


ચ્ચ્૪ 


(૨) 


(૩) 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
છેલ્લાથી પૂર્વનો ઈ - ઊ દીર્ઘ : (બે અક્ષરો હોય ત્યાં) 
ખીલો, ચીલો, છીણ, ગીધ, મીણ, ખીણ, બીક, ભીખ, રીત, શીખ. 
કૂખ, ખૂબ, ગૂમ, ચૂક, જૂથ, ભુખ, લલ, લૂણ, કલ, ભૂલ, મૂલ, 


મૂઠ, ભૂરું, લખું, સૂકું. 
જોડાક્ષરો પૂર્વેના ઇ - ઉ હસ્વ : 

ઈસ્ની, કિસ્તી, ખિસ્સું, જિદ્દી, ફિક્કું, પિસ્તા, શિસ્ત, સિક્કો, 
હિસ્સો, ગુસ્સો, ચુસ્ત, જુસ્સો, જુટ્ઠો, પુષ્પ, બુઠ્ઠો, ભૂસકો, લુખ્ખું, 
લુચ્ચું, સુધ્ધાં. 


અપવાદ - ડિલ, જુદું, દુઃખ, સુખ, સુધી. 


ત્રણ અક્ષરોવાળા શબ્દો 


૧. 


છેલ્લાથી પૂર્વેનો (ઉપાન્ત્ય) સાદો ઈ કે ઉ દીર્ઘ, મુનીમ, ફકીર, 
પડીકું, લકીર, તાવીજ, ખરીદી, તારીખ, ઓશીકું. 

છેલ્લેથી ગણતાં પૂર્વનો ત્રીજો અક્ષર : ઈ કે ઊ દીર્ધ : કીંમત, 
ખીચડી, કીમિયો, ચીપિયો, દીકરો, નીકળ, લીમડો, ખીજડો, ચીતર, 
પીરસ, ધીરજ, ઊકળ, ઊપડ, ઊતર, ઊછળ, ઊધઈ, ઊપજ, 
કૂજન, ઘૂમટો, પૂજન, સૂરણ, સૂરજ, દૂષણ. 

શબ્દસિદ્ધિના પ્રત્યયો લાગતાં હસ્વ-દીર્થનો સ્થાનફેર કે (અક્ષરો 
વધતાં) જોડણીમાં થતો ફેરફાર. 


ઊઘડ,/ઉઘાડ, ઊતર/ઉતાર, શીખવ/શિખવાડ, છૂટકો/છટકારો, દૂધ/દુધાળું, 


મૂક/મુકાવું, મૂલવ/મુલવણી. 


ચાર અક્ષરોવાળા શબ્દો 

છેલ્લેથી ગણતાં ચોથા અક્ષરમાં ઇ-ઉ હસ્વ હોય, કિનખાબ, ખિસકોલી, 
શિસરણી, નિમણૂક, શિખામણ, ઇમારત, ઈકોતેર, ઇનકાર, ઇજનેર, 
ઇનસાફ, ઉગમણું, ઉકળાટ, ઉજાગરો, ઉતાવળ, ઉધરસ, ઉપલક, ગુજરાન, 
પુરવણી, પુરવઠો, છુટકારો, ભુલામણું, હુલામણું. 


જોડણીના નિયમો રરપ 
નિયમબાધ 
ત્રણ અક્ષરો : ઈ - ઊ પછીના અક્ષરમાં દીર્ઘ સ્વર હોય તો ઈ - ઉ હસ્વ. 
કિનારો, દિવાન, દિવાળી, શિકાર, બિલાડી, સુથાર. 
ચાર અક્ષરો : બે સ્વતંત્ર શબ્દોનું જોડાણ હોય ત્યાં મૂળની જોડણી કાયમ 
રહે - ભૂલચૂક, ભૂલથાપ, શૂરવીર, પૂર્વોત્તર, પૂર્વપક્ષ. 
(૩) ઉચ્ચારણ પર આધારિત જોડણી : (અંત્યાક્ષર સિવાય) 
ગુજરાતીમાં અનુસ્વારનું ઉચ્ચારણ બે જાતનું : 
૧. વ્યંજનની કોટિનું ર. સ્વરનું અનુનાસિકત્વ 
૧. સ્વરની કોટિનું ઈ, ઊ નું ઉચ્ચારણ ઈ, ઊ દીર્ઘ. 
ઈટ, ઈડું, ખીંટી, પીંછી, વીંછી, હીંચકો, સીંચણીયું, ઘૂંટણ, ચૂંટલી, 
ઘૂંઘટ, પૂંછડું, કૂંડાળું, ઊંચાઈ 
ર. વજનની કોટિનો તીવ્ર અનુસ્વાર : (અનુનાસિક વ્યંજનોનું જોડાણ) 
ઇ કે ઉ હસ્વ હોય 
કુંજ, કુંભ, ચિંતા, ગુંડો, ગુંદર, લુંગી, ચુંબક, ચુંબન, ગુંબજ, 
ગુંજાશ, કિંમત. 
(અહીં અનુસ્વારોને સ્થાને અનુનાસિક વ્યંજન મૂકી શકાશે.) 


અપવાદ : સ્વરોનું અનુનાસિકત્વ હોય તેવા શબ્દોમાં શબ્દ સિદ્ધિ 
થતાં મૂળનો દીર્ઘ સ્વર જળવાય છે. 


ચુંથવું - ચૂંથાવું - ચૂંથાવવું 
ઘૂટવું - ઘૂંટાવું - થૂંટાવવું 

અપવાદ :- 
મીંચવું - મીંચાવું - મીંચાવવું (મીચામણાં) 
નીંદવું - નીંદાવું - નીંદાવવું. (નીંદામણ) 


રેરૃટ્ટ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


ચૂંટવું - ચૂંટાવું - ચૂંટાવવું 
ખૂંદવું - ખૂંદાવું - ખૂંદાવવું 


તદ્‌ભવ પ્રત્યયોમાં ઈ - ઉ 


1. 


ઈલ્‌ અને ઈક્‌ - માં જ “ઈ” દીર્ઘ : 

ઘાટીલું, ઝેરીલું, વેગીલું, દાઝીલું, લાડીલું, રસીલું, પોતીકું, બાપીકું, 
મણીકું, પાંચીકો. 

ઉક્‌ અને ઉલ્‌ માં દીર્થ : 

બળકું, દંડૂકો, ઘડૂલો, (અપવાદ-મેહુલો) 


બાકી નીચેના બધા પ્રત્યયોમાં “ઈ” હસ્વ 

કોઈપણ ઠેકાણે “ઇય”' જેવું ઉચ્ચારણ હોય ત્યાં “ઈ” હસ્વ જ. 
નડિયાદ, ફરિયાદ, અગિયાર, અસલિયત, એકવડિયું, એશિયા, કઠિયારો, 
ચણિયારું, પાણિયારું, અડિયલ. 


૧; 


ઇય્‌ : કરોળિયો, કરંડિયો, બહારવટિયો, તારલિયો, નાવલિયો, 
મેહુલિયો, ગલુડિયું, અજવાળિયું, પ્રભાતિયું, પરોઢિયું, પરબીડિયું, 
- લુછણિયું, લુંટણિયું. 

ઇયલ : અડિયલ, કઢિયલ, દમિયલ. 


ઇયાળ : રમતિયાળ, અણિયાળું, ઓશિયાળું, કડિયાળી, રઢિયાળી, 
કજિયાળું. 

ઈયાત : આંગળિયાત, ફરજિયાત, મરજિયાત, કબજિયાત, લેણિયાત, 
ઉજળિયાત. 

સંધિજન્ય તત્ત્વોને કારણે જોડણીમાં ફેરફાર 

અનુ (હસ્વ) પણ અનુ 4 ઉદિત - અનૂદિત 

પરિ (હસ્વ) પણ પરિ - ઈક્ષા - પરીક્ષા 


શ" 


અધિ (હસ્વ) પણ અધિ 4 ઈક્ષક - અધીક્ષક 


હ 


નિ (હસ્વ) પણ નિ 4 ઈત 4- નીત - પરિણીત / પરિણીતા 


જોડણીના નિયમો ૨૨૭ 
અનસ્વાર 


અનુસ્વારને જાતિ અને વચન સાથે ઠીક સંબંધ છે, એટલે કે જાતિ અને 
વચન પ્રમાણે શબ્દોને, તેમ જ તેનાં વિશેષણ અને ક્રિયાપદનાં રૂપોને તે લાગે 
છે અથવા નથી લાગતો. આ સંબંધમાં આટલું ધ્યાનમાં રાખો : 

(૧) નરજાતિ (પુંલિંગ)ના શબ્દોને અને તેમની સાથે સંકળાયેલા વિશેષણ, 
સર્વનામ કે ક્રિયાપદોનાં રૂપોને અનુસ્વાર લાગતો નથી. દા. ત. “પહોળો રસ્તો, 
પહોળા રસ્તા, પહોળો રસ્તો બનાવ્યો, પહોળા રસ્તા બનાવ્યા, આ વિષયના 
કાગળો........ ક્ચેરીને મોકલવામાં આવ્યા છે. સભામાં નાણા-સચિવ તથા 
ઉદ્યોગ-સચિવ હાજર રહ્યા હતા.” 


(૨) નારી જાતિ (સ્રીલિંગ)ના શબ્દો માટે નીચેના દાખલા જુઓ : 
(અ) ફાઈલ મળી ગઈ, ફાઈલો કબાટમાં જ મૂકી હતી; 


(આ “................................. બેન...................... પંચાયતના પ્રમુખ 
ચૂંટાયાં. વિધાનસભાની આજની બેઠકમાં બધાં સ્ત્રી-સભ્યો હાજર રહ્યાં હતાં” 
આમ એકવચન કે બહુવચનમાં નારી જાતિના શબ્દો માટે “મળી ગઈ”, “મૂકી 
હતી” વગેરે જેવું એકવચનના રૂપનું ક્રિયાપદ વપરાય ત્યારે તેમાં અનુસ્વાર 
આવતો નથી પણ માનાર્થે કે ખરા બહુવચનમાં પણ જ્યારે આકારાંતનું 
બહુવચનનું રૂપ વપરાય ત્યારે તેમાં અનુસ્વાર આવે છે. 


(ઈ) નાન્યતર જાતિ (નપુંસકલિંગ) ના આકારાંત શબ્દોમાં અનુસ્વાર 
નથી હોતો પણ તેને માટેના સર્વનામ, વિશેષણ તથા ક્રિયાપદમાં અનુસ્વાર 
સાથેનો “ઉ” વાપરવો પડે જ છે. જેમ કે, “મારું ઘર”, ““નવું ટાઇપરાઈટર 
બગડી ગયું”. નાન્યતર જાતિના જે શબ્દો ઉકારાંત હોય છે તેમાં તો છેવટનો 
“ઉ” અનુસ્વાર સાથે જ લખાય છે; દા. ત. ઝૂંપડું, વાદળું, ગજું, બહુવચનમાં 
નાન્યતર જાતિના અકારાંત શબ્દોમાં પોતામાં અનુસ્વાર નથી આવતો તોપણ 
તેને લગતાં વિશેષણ, સર્વનામ ને ક્રિયાપદમાં ““ઉ”'ને બદલે “આં” થઈ જાય 
છે; ઉકારાંત શબ્દોની બાબતમાં તો તેમ થાય જ છે. જેમ કે, “વરસાદથી ઘણાં 


સરટં સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
ઘર પડી ગયાં'', “પૂરમાં ઘણાં ઝૂંપડાં તણાઈ ગયાં” આ થઈ પહેલી અને બીજી 
વિભક્તિની વાત - એ સિવાયની વિભક્તિઓના પ્રત્યયો લગાડતાં પહેલાં 
અકારાંત શબ્દોમાં તેના વિશેષણ અને સર્વનામમાં તથા ઉકારાંત શબ્દોમાં તે 
શબ્દોમાં તેમજ તેના વિશેષણ, સર્વનામમાં એકવચનમાં “ઉ'”નો “આ” થશે 
અને બહુવચનમાં “આં” જેમકે, તેના ઘરને-ના-માં (એકવચન) તેનાં ઘરને- 
નું-માં (બહુવચન);તેના ઝૂંપડાંને-નું-માં (એકવચન) તેનાં ઝૂંપડાંને-નું-માં 
(બહુવચન) 

(ઉ) એકથી વધુ શબ્દો કર્તા કે કર્મ તરીકે વપરાય અને તેને માટે 
બહુવચનમાં ક્રિયાપદ વાપરવાનું થાય ત્યારે - 

૧. બધા શબ્દો નરજાતિના હોય તો ક્રિયાપદમાં અનુસ્વાર મૂકાય નહીં. 


કિ 


જેમકે; “બધા કાયદા, પરિપત્રો અને નિયમો મેં જોયા છે.”” 


૨. આ શબ્દોમાં એકાદો શબ્દ પણ નારી કે નાન્યતર જાતિનો હોય 
તો ક્રિયાપદમાં અનુસ્વાર મૂકવો જ જોઇએ, જેમ કે, “રિપોર્ટ તથા તે સાથેની 
ફાઈલ મળી ગયાં છે, એ કાગળો તથા રજિસ્ટર ટેબલ પર મૂક્યાં હતાં.” 
“કચેરીના વડાએ પોતાનો અધિકાર તથા સત્તા એ પ્રસંગે વાપરવાં જોઇએ.” 


વિરામચિહનો 
વાક્યમાં કહેવાનું પૂરું થાય ત્યારે પૂર્ણવિરામનું ચિહ્ન મૂકવું જોઇએ, એ 


વિશે સૂચના આપવી ભાગ્યે જ જરૂરી હોય, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન વિશે પણ તેમજ. 
માત્ર મનમાં હોય અને તેને માટેનું રૂઢ ચિહ્ન મૂકવું ચૂકી જવાય. દા. ત. “એ 
તમારી જવાબદારી ન હતી?” ને બદલે “એ તમારી જવાબદારી ન હતી.” 
એમ લખાઈ જાય તો અર્થ કેવો ફરી જાય? એટલે એ બાબતમાં સાવધ રહેવું 
જોઈએ. ખરું ધ્યાનમાં રાખવાં જેવું તો અલ્પવિરામ ચિહ્ન છે. કાયદાની 
ભાષામાં તે બદુ ઓછા અથવા નજીવા પ્રમાણમાં જ વપરાય છે. એટલી હદે 
તેનો ઓછો ઉપયોગ કરવો જેમ ઇષ્ટ નથી, તેમ સરકાર, આથી ઠરાવે છે કે, 
“જેમ તેનો વધુ પડતો ઉપયોગ કરવો એ પણ સારું નથી. વળી, એ ખોટે સ્થળે 
મૂકાઇ જાય તો અર્થ-ફેર થઈ જાય, એટલે એ બાબતમાં સંભાળ રાખવી. 
અલ્પવિરામ સંબંધમાં નીચેની સૂચનાઓને અનુસરવું ઠીક થશે :- 


જોડણીના નિયમો ૨૨૯ 


ભ ક. 


(૧) વાક્યના આરંભમાં “અલબત્ત”, “તેમ છતાં”, “એ જોતાં”, 
“વળી”, “ઉપરાંત”, “દાખલા તરીકે”, “એના અભાવે” વગેરે શબ્દો 
વાપરવાના થાય ત્યારે તે શબ્દોની પાછળ અલ્પવિરામ મૂકાય તો ખોટું નહીં. 


[ર “5: કરવામાં આવે” અથવા “................ ?”' કરવામાં 
આવ્યું હોય જેવા વાક્ય પછી “તો”' મૂકવાનો થાય ત્યારે “તો””ની પહેલાંના 
શબ્દ પાસે (આ દાખલાઓમાં “આવે” તથા “હોયની”' પછી) અલ્પવિરામ 
મૂકાય; “તો” ની પછી નહીં. 

(૩) “કે”ની પછી આ ચિહ્ન મૂકવું જરૂરી કે યોગ્ય નથી; જેમ કે 
“તેમણે એમ જણાવ્યું છે કે.............. 23225. છે કે, એમ નહીં”) 

(૪) કોઈ કાર્ય થઈ ગયાનું સૂચવતા “હોઈ” શબ્દ પછી આ ચિહ્ન 
મૂકી શકાય; જેમ કે, ““આ સંબંધમાં સરકારે હુકમ કરી નાખ્યા હોઈ, અત્રેથી 
કંઈ થઈ શકે તેમ નથી.” 

(૫) “તે જોવું”'ની પહેલાં એ મૂકી શકાય; જેમ કે, “કર્મચારીઓ આ 
સૂચનાનું બરાબર પાલન કરે છે કે કેમ, તે જોવું.” 
કેટલીક બીજી ઉપયોગી સૂચનાઓ : 

(૧) અને-અથવા : કેટલાક શબ્દો પછી “અને” આવે અને તે પછી 
કોઈ શબ્દ આવે, ત્યારે તેને અંગે જે ક્રિયાપદ વાપરવાનું થાય તે હંમેશાં 
બહુવચનમાં જોઇએ. તેમાં અનુસ્વાર આવે કે નહીં, તે બહુવચન બનાવતા 
શબ્દોમાં નારી કે નાન્યતર જાતિના શબ્દો છે કે નહીં તે પરથી આગળ દર્શાવ્યું 
તે મુજબ નક્કી થાય. દા. ત. “સરકારી કર્મચારીએ આ સંબંધી બધાં અધિનિયમો, 
[નિયમો અને સૂચનાઓ વાંચી લેવાં જોઇએ.”' 

એ જ રીતે “અથવા” શબ્દ આવતો હોય ત્યારે ક્રિયાપદ હંમેશાં તેના 
પછીના શબ્દનાં જાતિ અને વચન પ્રમાણે વપરાય. દા.ત. “મેં એ કાગળ 


૦ 


અથવા ફાઈલ જોઈ નથી.” “મેં એ ફાઈલ અથવા કાગળ જોયો નથી.” 
(૨) “પ્રત્યેક”, “દરેક”, “હરેક”, “એકેએક” : આ શબ્દો પછીનો 
શબ્દ એકવચનમાં જ લખાય છે. “દરેક કર્મચારીઓ” એ ખોટું છે. “દરેક 


૨૩૦ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


કર્મચારીએ................... '”' એમ જ લખાય. અંગ્રેજીમાં [2૪13 અને 1201 દ્વાત 
ટ૯લ13/” પછીનો શબ્દ એકવચનમાં આવે છે; તે જ રીતે ગુજરાતીમાં થવું 
જોઈએ. 

(૩) “જ”, “ય” : વાક્યમાં બે શબ્દો વચ્ચે આવતો “જ” હંમેશાં 
છૂટો લખવો. દા. ત. “અધિકારીએ પોતે જ આ ચકાસી જોવું”, “ય” હંમેશાં 
આગલા શબ્દની ભેગો લખવો એ સારું છે. દા. ત. અધિકારીઓએ પણ આ 
ચકાસી જોવું. 

(૪) જો...... તો, જ્યારે...... ત્યારે, જેમ જેમ........... તેમ તેમ : આવા 
પ્રયોગો વેળા આ જોડકામાંના આગલા શબ્દો ન વાપરીએ અને એકલા પાછલા 
જ વાપરીએ તો ગુજરાતીમાં ચાલશે. અંગ્રેજીમાં જેમાં 1 પછી પઢા, 0/10લ૪લા 
પછી ઊલટા અને પલા પછી પોણા મૂકાતાં નથી. પાછલા આગલામાં આવી 
જ જાય છે, તેમ ગુજરાતે ભાષાની ખાસિયત પ્રમાણે પાછલામાં આગલાં આવી 
જાય છે. દા. ત. “કોઈ કર્મચારી આ કરશે તો તેની ગંભીર નોંધ લેવાશે.” 
“કોઈ કર્મચારી આમ કરે ત્યારે તે......””, ““જગ્યાઓ ખાલી પડતી જાય તેમ 


(૫) અમે-આપણે : આ બે સર્વનામ વચ્ચેનો ભેદ સમજી લેવો જોઈએ. 
“અમે” પહેલા પુર્ષનું બહુવચન છે. ““આપણે””માં સંબંધિત અથવા સાંભળનાર 
વ્યક્તિઓ પણ આવી જાય. “આપણે”' ગુજરાતી ભાષાની ખાસ વિશિષ્ટતા છે. 
સમિતિઓના અહેવાલોમાં “અમે” આવે એ સમજી શકાય. કારણ સમિતિના 
સભ્યો પોતાને માટે એ શબ્દ વાપરે છે. પણ જ્યાં મનમાં અર્થ સ્પષ્ટ રીતે 
“આપણે” કે “આપણા” નો હોય ત્યાં હિંદી અંગ્રેજી વગેરે બીજી ભાષાઓનું 
જોઈને (ઘણું કરીને તેના ગુજરાતી અનુવાદમાં) ગુજરાતીમાં “અમે” કે 
“અમારા” સર્વનામનો ઉપયોગ કરાય તો એ ભૂલ કહેવાય. 

(૬) હોઈ-હોય : આ બે શબ્દો ખોટી રીતે એકબીજાને બદલે વાપરવાની 
ભૂલ કરવી નહીં. “હોઈ” એ કોઈ ક્રિયા થઈ છે એ સૂચવી “તેને કારણે” 
કે “તેથી” જેવો અર્થ સૂચવવાનો હોય ત્યારે વપરાય છે. જેમ કે, “તમારી 
અરજી મુદત વીતી ગયા પછી મળી હોઈ, એ વિચારણામાં લઈ શકાઈ નથી.” 


જોડણીના નિયમો ૨૩૧ 


આ વાક્યમાં “હોય” ન લખાય અને “જો કર્મચારીએ નિયત પરીક્ષા પાસ 
કરી ન હોય તો....”' જેવા વાક્યમાં “હોય”'ને ઠેકાણે “હોઈ'' ન લખાય. 

(૭) જોઈએ છે - જોઈએ છીએ : આમાં પણ એકને બદલે બીજું 
લખવાની ભૂલ ક્યારેક થતી જોવામાં આવે છે. “જોઇએ છે” સામાન્ય રીતે 
જાહેરખબરોમાં અંગ્રેજીમાં (૫૪દ્વા1ટ્ત) હોય છે તે અર્થમાં એટલે “જરૂર છે'' 
ના અર્થમાં વપરાય છે., બીજો પ્રયોગ તેનો આ રીતેય થાય : “આ પાર 
પાડવામાં ઘણી સૂઝ અને હિંમત જોઈએ છે.” અહીં “જોઇએ” એ અર્થમાં 
“જોઈએ છીએ” એ શબ્દો વપરાય નહીં. “જોઇએ છીએ” તો “જોવું” 
ક્રિયાપદનું પહેલા પુરુષ બહુવચનના સાદા વર્તમાનકાળનું રૂપ છે, એથી વિશેષ 
કંઈ નહીં. 

(૮) કર્યે-કરે : “આમ છતાં સરકારી કર્મચારી એવી ભૂલ કર્યે જ રાખે 
તો તેની સામે પગલાં લીધે જ છૂટકો.'' આ વાક્યમાં “કરે જ રાખે” કે “લીધે 
જ છૂટકો'' એમ લખાય નહીં. એ જ રીતે “વગર જણાવ્યે” લખવું જોઇએ; 
“વગર જણાવે” ખોટું છે. “ઉપરી કહે તો રજાના દિવસે પણ કચેરીએ ગયા 
વિના ચાલે નહીં.”' એ વાક્યમાં “જવા વિના” લખીએ તો તે ખોટું ગૂજરાતી 
થાય. 


(૯) વેળાસર-વહેલાસર : આમાં “વેળાસર”' શબ્દ જ સાચો છે. એને 
ઠેકાણે “વહેલાસર”' લખાય નહીં, એ શબ્દ સાચો હોવાનો આભાસ ઉપજાવે 
છે તે છતાં 

(૧૦) ખાતાં-ખાતાઓ, કાયદા-કાયદાઓ : આ બેઉ સ્વરૂપો સાચાં છે. 
પણ બીજામાં “ઓ'”'થી બહુવચન બેવડાય છે. “છોકરો” નું બદુવચન “છોકરા” 
જ થાય પણ પાછો તેને બહુવચનવાચક “ઓ” લગાડી “છોકરાઓ” કરવામાં 
આવે છે. આમ બહુવચન બેવડાવીએ નહીં તો ખુશીથી ચાલે. 








5/93 સત/5 સન હોય, સ્વત્૧ને %% €/5કત) હોક અને 
અહજને અળગો કર ૬યું ૪૭૦ ૨૨/%/ ૫૭૨ /જેન/ જેકડક /જેર્ણય 
જઈ 2/5 હોય એ */%સ સર) ૬૭૧૬૮કત/ થઈ ડે. 








ર૩૨ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
(ક) પ્રૂફવાયન 


લેખન અંગેની સામગ્રી છપાવતાં પહેલાં તેનાં પ્રૂફ વાંચીને સુધારવાં પડે 
છે. હાથે લખેલા કે ટાઇપ કરેલાં લખાણના આધારે પ્રેસ તરફથી તૈયાર કરાયેલ 
છાપકામ માટેનું કાચું લખાણ પ્રૂફના નામે ઓળખાય છે અને જરૂર પ્રમાણે તે 
એક બે વાર કે વધારે વખત વાંચીને તેમાંની ભૂલો દર્શાવવી પડે છે. આ પ્રૂફમાં 
ભૂલો દર્શાવવા માટે નીચેની સર્વમાન્ય નિશાનીઓ પ્રચલિત છે. આ શિશાનીઓ 
પ્રૂફના જમણી કે ડાબી બાજુના હાંસિયામાં અનુકૂળતા પ્રમાણે દર્શાવવાની હોય 
છે અને મૂળ લખાણમાં પણ અનુરૂપ 1નિશાની કરવાની હોય છે. 


હાંસિયામાં નિશાનીનો અર્થ મૂળ લખાણમાં 
કરવાની કરવાની નિશાની 
નિશાની 
/ અક્ષર બદલીને મૂકો / 
ત. અક્ષર ઉમેરો ]. 
વ અક્ષર રદ કરો / 
સ. અક્ષર રદ કરી લખાણ ભેગું કરો દ 
જ અક્ષર વચ્ચેની જગ્યા દૂર કરી લખાણ ભેગું કરો. 5 
ત જગ્યા કરો/અક્ષરો છૂટા પાડો / 
ઊ'્વાક5 અક્ષરો કે શબ્દો અદલાબદલી કરો ળ 
ડાલા યથાવત્‌ રાખશોર ર ............ 


ન્‌ 


દો અવતરણ ચિહ્ન મૂકો ૫૪૫ 


હ 


જોડણીના નિયમો 
ઈ ડાબી બાજુ ખસેડો 


નુ જમણી બાજુ ખસેડો 
૫/1. ખરા ફાઉન્ટનો અક્ષર મૂકો. 
- લીટીઓ સીધી કરો 
11.[0. નવો ફકરો શરૂ કરો. 
[૫10૦0 અહીં નવો ફકરો રાખવાનો નથી. 


લખાણ સળંગ રાખો. 


/- હાઇફન કે ડેશ ઉમેરો 
પ/ માત્રા મૂકો. 

પ/ અનુસ્વાર મૂકો. 

6 પૂર્ણવેરામ મૂકો. 

ન જગ્યા ઘટાડો 


,/;/7 અલ્પવિરામ, અર્ધવિરામ કે ગુરુવિરામ મૂકો. 


મે. 


/0 


/॥1 


/ 


ર્ગ્ડ 


।॥ ।| અક્ષર કે શબ્દ નીચે ઊતરી ગયેલ છે તો તેને ઉપર લો.| ી 


પ 


| અક્ષર કે શબ્દ ઉપર ચઢી ગયેલ છે તેને નીચે ઉતારો. | 


અકથ્ય 
અકસીર 
અકાદમી 
અકિંચન 
અખિલ 
અગણિત 
અગાશી(-સી) 
અગિયારસ 
અગ્નિપરીક્ષા 
અગ્રણી 
અઘટિત 
અચિંત્ય 
અચૂક 

અછત 
અજીર્ણ 
અજુગતું 
અટ્ટલું 
અધીન 
અઠવાડિક 
અઠવાડિયું 
અઠંગ 


અડસટ્ટો 
અડિયલ 
અણિયાળું 
અણીદાર 
અતાગ 
અતિથિ 
અતિથિગૃહ 
અતિશય 
અતિશયોક્તિ 
અતિસાર 
અદ્ભુત 
અદ્વિતીય 
અધિક 
અધિકૃત 
અધિનિયમ 
અધિપતિ 
અધિપત્ર 
અધિવેશન 
અધીક્ષક 
અધૂરું 
અધ્યાપિકા 


(ખ) કેટલાક અગત્યના શબ્દોની જોડણી 


અનાદિ 
અનાધિકાર 
અનાવૃષ્ટિ 
અતિયત 
આતિયમિતતા 
અનિશ્ચિત 
અનિષ્ટ 
અનુકરણીય 
અનુકૂલન 
અનુકૂળ 
અનુક્રમણિકા 
અનુચર 
અનુપસ્થિતિ 
અનુભૂતિ 
અનુમતિ 
અનુલિપિ 
અનુલ્લંઘનીય 
અનુશિક્ષણ 
અનુષંગી 
અનૈતિક 
અનૌરસતા 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


અપકીર્તિ 
અપરાધિની 
અપરિપક્વ 
અપવિત્રતા 
અપીલ 
અપૂજ 
અપૂર્ણ 
અપૂર્ણાંક 
અપેક્ષિત 
અપ્રચલિત 
અફલાતૂન 
અબાધિત 
અભિનંદન 
અભિપ્રેત 
અભિરુચિ 
અભિવાદન 
અભિવૃદ્ધિ 
અભિવ્યક્તિ 
અભિષેક 
અમૂઝણ 
અમૂર્ત 


જોડણીના નિયમો 
અરુચિ 
અર્થશૂન્ય 


અલ્પકાલિક 


અવનતિ 

અવમૂલ્યન 
અવલંબિત 
અવિધિસર 


અવિભાજ્ય 


અવિલોપ્ય 


અવિવાહિત 


અશિષ્ટ 
અશ્મીભૂત 
અશ્લીલ 
અશ્લીલતા 
અશ્વશક્તિ 
અસંગતિ 
અસંબદ્ધ 
અસહિષ્ણુ 
અસ્ક્યામત 
અસ્તવ્યસ્ત 
અસ્તિત્વ 
અસ્થિ 
અસ્થિભંગ 


અસ્વીકાર 
અસ્વીકૃતિ 
અહર્નિશ 
અળવીતરું 
અંકિત 
અંકુશ 
અંગભૂત 
અંગીકરણ 
અંગુલિ-લી 
અંગૂઠો 
અંગ્રેજ 
અંજીર 
અંટસ 
અંતર્દશીય 
અંતરિ-(રી)ક્ષ 
અંતરિયાળ 
અંતર્ગત 
અંતિમ 
અંધાધુંધી 
અંધારિયું 
આઈસ 
આઈસક્રીમ 
આકર્ષિત 


આકસ્મિક 
આકાશવાણી 
આકુતિ 
આગંતુક 
આગામી 
આગોતરી 
આજીવિકા 
આજ્ઞાધીન 
આજ્ઞાંકિત 
આડતિયો 
આતિથ્ય 
આત્મપ્રશંસા 
આત્મશ્લાઘા 
આત્મીય 
આદરણીય 
આદિ 
આદિમ 
આદિવાસી 
આદેશમૂલક 
આધારભૂત 
આધાશીશી 
આધિદૈવિક 
આધુનિક 


ચ્ગ્પ 
આધુનિકતા 
આધુનિકીકરણ 
આધ્યાત્મિક 
આનંદિત 
આનુમાનિક 
આનુવંશિક 
આનુષંગિક 
આપખુદ 
આપત્તિ 
આપવીતી 
આપસૂઝ 
આફરીન 
આફૂસ 
આબરૂ 
આબેહૂબ 
આભિજાત્ય 
આભૂષણ 
આમંત્રિત 
આમૂલ 
આમૂલક્રાંતિ 
આયુર્વેદિક 
આરૂઢ 
આરોપી 


ર૩૬ 


આર્થિક 
આદ્રીંકરણ 
આલબમ 
આલંકારિક 
આલ્કોહોલ 
આવિષ્કરણ 
આવૃત્તિ 
આશિષ 
આશીર્વાદ 
આશ્ચર્યચકિત 
આશ્રિત 
આસક્તિ 
આસગિયું 
આસિસ્ટંટ 
આસ્તિક 
આહૃતિ 
આહલાદક 
આહલાદિત 
આંતરજ્ઞાતીય 
આંતરપ્રાંતીય 
આંતરરાષ્ટ્રીય 
આંતરવિગ્રહ 
આંતરિક 


આંદોલિત 
આંધી 
આંબાવાડિયું 
આંશિક 

ઇ 

ઈચ્છા 
ઈચ્છિત 
ઇજનેર 
ઇનકાર/ઇન્કાર 
ઇન્કમટેક્ષ 
ઇન્કિલાબ 
ઇન્જેકશન 
ઇન્ફલુએન્ઝા 
ઇન્સા4િયત 
ઈન્સાફ/ઈન્સાફ 
ઇન્સ્પેક્ટર 
ઇન્સ્ટિટ્યૂશન 
ઇમ્પીરિયલ 
ઇલકાબ 
ઇલેક્ટ્રિક 
ઇશારો 

ઇષ્ટ 
ઇસ્કોતરો 


ઇસ્પિતલા 
ઇંગ્લિશ 
ઇંચ 
ઇન્દ્રિય 
ઈ 

ઈશાન 
ઈશ્વર 
ઈસ્વીસન 
ઈટ 

ઈડુ 
ઈધણ 

ઉ 
ઉકાળવું 
ઉક્તિ 
ઉઘરાણી 
ઉઘાડું 
ઉચાપત 
ઉચિત 
ઉચ્છવાસ 
ઉછાંછળું 
ઉછીનું 
ઉછેર 
ઉજવણી 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


ઉજ્જડ 
ઉજ્જવળ 
ઉઝરડો 
ઉટાંટિયું 
ઉડ્યન 
ઉતરાણ 
ઉતરામણ 
ઉતારુ 
ઉત્કટ 
ઉત્કર્ષ 
ઉત્કીર્ણ 
ઉત્કૃષ્ટ 
ઉત્ક્રાન્ત 
ઉત્ક્રાન્તિ 
ઉત્તરદાયિત્વ 
ઉત્તરાધિકાર 
ઉપલકિયું 
ઉત્તીર્ણ 
ઉત્તુંગ 
ઉત્થાન 
ઉત્પત્તિ 
ઉત્પન્ન 
ઉત્પ્રેક્ષા 


જોડણીના નિયમો 


ઉત્સર્ગ 
ઉત્સાહ 
ઉથલપાથલ 
ઉદગમ 
ઉદ્ઘાટન 
ઉદ્દેશ 
ઉદબોધન 
ઉદ્યમી 
ઉદ્યોગપતિ 
ઉદ્યોગીકરણ 
ઉદીપ્ત 
ઉન્નત 
ઉન્નતિ 
ઉન્માર્ગી 
ઉન્મૂલન 
ઉપક્રમ 
ઉપનિષદ 
ઉપપત્ની 
ઉપયોગિતા 
ઉપરચોટિયું 
ઉપરછલ્લું 
ઉપર્યુક્ત 
ઉપલબ્ધ 


ઉપાધિ 
ઉપાર્જન 
ઉપાશ્રય 
ઉપોદ્ઘાત 
ઉભયપક્ષી 
ઉમંગ 
ઉમેદવાર 
ઉલ્લંઘન 
ઉસર 

ઊ 

ઊચક 
ઊગમ 
ઊગમસ્થાન 
ઊજળું 
ઊડઝૂડિયું 
ઊણપ 
ઊન 
ઊપજ 
ઊભું 
ઊમર 
ઊર્જા 
ઊર્ધ્વ 
ઊર્મિ 


ઊલટતપાસ 
ઊલટું 
ઊંચાઈ 
ઊંચાણ 
ઊંટ 
ઊંબરો 
ઊંધિયું 

ત્ર 

ત્રદગ્વેદ 
ત્ર્દ્ણ 
ત્રકણમુક્ત 
ત્રદણાનુબંધ 
ત્ર્ઘ્તુ 

ત્ર્દ્ષિ 

એ 
એકત્રિત 
એકત્રીકરણ 
એકદેશી 
એકપક્ષી 
એકાગ્ર 
એકીકરણ 
એકીકૃત 
એગ્બ્યુલન્સ 


૨૩૭ 
એરોપ્લેન 
એલર્જી 
એલારમ/એલાર્મ 
એલૌપથી 
એલ્યુમિનિયમ 
એવોર્ડ 
એંસોસિયેશન 
એંજિન 
એ 
એચ્છિક 
એતિહાસિક 
એશ્ચર્ય 
એહિક 
ઓ 
ઓક્સિજન 
ઓટોગ્રાફ 
ઓટોમોબાઈલ 
ઓડિટ 
ઓડિટર 
ઓનરરી 
ઓપરેશન 
ઓફિસ 
ઔંર્ડિનન્સ 


ર૩૮ 


ઔંવરસિયર 
ઓશી(સી)કું 
ઓળખીતું 

મ 
ઓ 
ઔચિત્ય 
ઔદ્યોગિક 
ઔદ્યોગીકરણ 


ક્જિયો 
કટુતા 
કઠિન 
કડાકૂટ 
કત્લેઆમ 
કદાચિત્‌ 
કદાપિ 
કનિષ્ઠ 
કબૂલાત 
કમિટી 
કમિશન 
કમુરત 


કમ્પાઉન્ડ 
કમ્પાર્ટમેન્ટ 
કરિયાણું 
કરિયાવર 
કર્તવ્યનિષ્ઠ 
કર્તુત્વ 
ક્લંકિત 
કલુષિત 
કવાયત 
ક્વિ 
કવીશ્વર 
કસૂર 
કસૂરદાર 
કંકાસિયું 
કંકોત્રી 
કંપાઉન્ડર 
કંપોઝીટર 
કાઉન્સિલ 
કાકલૂદી 
કાકાકીવો 
કાતિલ 
કાનૂન 
કાબેલિયત 


કામબંધી 
કારકિર્દી 
કારકુન 
કારીગ/ગીરી 
કાર્ડસૂચિ 
કાર્બન 
કાર્બાલિક 
કાર્બોનિક 
કાર્યકારી 
કાર્યક્ષમતા 
કાર્યપદ્ધતિ 
કાર્યપ્રણાલી 
કાર્યસૂચિ 
કાલ્પનિક 
કાળાબજારિયો 
કાળોતરિયો 
કિકિયારી 
કિનારો 
કિન્નાખોરી 
કિરણ 
કિલકિલાટ 
કિલોમિટર 
કિલોલિટર 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


કિલોવોટ 
કિલ્લો 
કિસાન 
કિસ્મત 
કિસ્સો 
કિંકર્તવ્યમૂઢ 
કિંડરગાર્ટન 
કિંમત 
ડિંવદંતી 
કિવા 
કીટવિજ્ઞાની 
કીડિયારુ 
કીમિયો 
કીર્તિ 
કુકર્મી 
કુખ્યાતિ 
કુટિ(-ટી)ર 
કુટુંબ 
કુતૂહલ 
કુદૃષ્ટિ 
કુલાધિપતિ 
કુષ્ઠ 
કુંડળી/કૂંડળી 


જોડણીના નિયમો 
કુંવારું 
કૂડકપટ 
કૂપન 
ર્ફ્ચી 


પૂ 
ત્ર 
કટિ 


કક” 
8 
ન 


/ 0% ત ત 8 
૮27 ૩)? 
ટડ 


કૌશલ 
કક્કાવારી 
ક્યારી 
ક્રમિક 
ક્રાંતિ 
ક્રિકેટ 
ક્રિયાત્મક 


ક્રિયાશીલ 
ક્રીડા 
ક્રોડાંગણ 
ક્રડઓઈલ 
ક્ર્સ 

ક્રોધી 
ક્લિનિક 
ક્લિયરિંગહાઉસ 
ક્લોરોફોર્મ 
ક્વચિત્‌ 
ક્વિનાઈન 
ક્વિન્ટલ 
ક્ષમાશીલ 
ક્ષિતિજ 
ક્ષીણ 


ચ્ગ્૯ 
ગ 
ગગનચુંબી 
ગજગામિની 
ગણિત 
ગરિમા 
ગરીબાઈ 
ગર્ભિત 
ગર્વિષ્ઠ 
ગલૂડિયું 
ગવર્નર 
ગળથૂથી 
ગંગોત્રી 
ગામઠી 
ગામડિયું 
ગાલીચો 
ગાંભીર્ય 
ગિયર 
ગિરદી 
ગિરનાર 
ગિરફતાર 
ગિરમીટ 
ગિરિધામ 
ગિરિમથક 


૨૪૦ 


ગિલોટિન 
ગીરો 
ગુજરી 
ગુડવિલ 
ગુણિયલ 
ગુનાહિત 
ગુપચુપ 
ગુરુત્વાકર્ષણ 
ગુંજાશ 
ગુંઠો 

ગૂઢ 

ગૂંચ 
ગૂંથણી 
ગૂંથવું 
ગૃહમાતા 
ગૃહસ્થ 
ગૃહિણી 
ગુહિત 
ગેઝેટિયર 
ગેરંટી 
ગેરકાનૂની 
ગેરવર્તણૂક 
ગેરહાજર 


ગેરીલા 
ગૈલન 
ગૅસ 
ગૌગલ્સ 
ગોઝારુ 
ગોદામ 
ગ્રામીણ 
ગ્રીષ્મ 
ગ્રેચ્યુઈટી 
ગ્રેજ્યુએટ 
ગ્લાનિ 
ગ્લિસરીન 
ગ્લુકોઝ 

ઘૂ 
ઘટસ્ફોટ 
ઘડભાંજ 
ઘડિયાળ 
ઘનિષ્ઠ 
ઘરેણાં 
ઘુઘવાટ 
ઘુમ્મટ/ઘુંમટ/ 
ઘુમટ 
ઘૂસણખોરી 


ઘ્રાણેન્દ્રિય 
ઘૃણાસ્પદ 
ઘૂંઘટ 

ઘૂંટણ 

ચ 

ચકચૂર 
ચક્રવૃદ્ધિ 
ચડ(ઢ)ઉતર 
ચઢિયાતું 
ચતુષ્કોણ 
ચતૃષ્પદી 
ચપ્પણિયું 
ચપ્પુ 
ચલચિત્ર 
ચલિત 
ચસમપોશી 
ચારિત્ર 
ચાંચિયાગીરી 
ચિકિત્સક 
ચિકિત્સાલય 
ચિટનીસ 
ચિઠ્ઠી 
ચિત્કાર 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


ચિત્તાકર્ષક 
ચિત્રમંજૂષા 
ચિત્રવિચિત્ર 
ચિરકાલીન 
ચિહ્ન 
ચિંગૂસ 
ચિંતવન 
ચીકાશ 
ચીડિયું 
ચીપિયો 
ચીવટ 
ચુકવણી 
ચુકાદો 
ચુપ/ચૂપ 
ચૂક 

ચૂક્તે 
ચૂકવવાપાત્ર 
ચકુ 
ચૂપચાપ 


જોડણીના નિયમો 


ચૈતન્ય 
ચોક્સાઈ 
ચોકિયાત 
ચોકી 
ચોક્કસ/ચોક્સ 
ચોખ્ખું 
ચોઘડિયું 
ચોપાનિયું 
ચોરાસી/શી 
છ 

છપ્પન 
છબી/છબિ 
છમાસિક 
છાણિયું 
છાત્રવૃત્તિ 
છાયાચિત્ર 
છિન્નભિન્ન 
છીછરું 
છીડું 
છુટકારો 
છટ 

છૂટકો 
છૂટાછેડા 


છૂતઅછૂત 
છેતરપિંડી 
છોભીલું 

જ 

જટિલ 
જડબેસલાક 
જડિત 
જડિયો 
જડીબુટ્ટી 
જથ્થો 
જન્મદિન 
જન્મોત્રી 
જપ્તી-(પતી) 
જમાબંદી 
જમીનદાર 
જયંતી 
જરૂખો 

જરૂર 
જરૂરિયાત 
જર્જર(-રિત) 
જવાંમર્દ 
જાગરૂક 
જાગૃતિ 


જાદુ(-દૂ)ઈ 
જાપતો/જાપ્તો 
જામીન 
જિજીવિષા 
જિજ્ઞાસા 
જિદી 
જિપ્સી 
જિરાયત 
જિલ્લાબોર્ડ 
જિલ્લો 
જિવાઈ 
જિંદગી 
જીર્ણોદ્ધાર 
જીગુષ્સા 
જુદાઈ 
જુનવાણી 
જુબાની 
જૂગટું 
જૂનાગઢ 
જૂનું 
જૈમિની 
જોરુ 
જોશીલું 


૨૪૧ 
જ્ઞાતિ 
જ્ઞાનકોશ 
જ્ઞાની 
જ્ઞાનેન્દ્રિયવિજ્ઞાન 
જ્યુબિલી 
જ્યેષ્ઠ 
જ્યોતિ 
જ્યોતિર્ધર 
જ્યોતિષ 
જ્યોત્સના 
જ્વાલા(ળા)મુખી 
ઝ 
ઝઝૂમવું 
ઝરૂખો 
ઝંઝાવાત 
ઝિંદાદિલી 
ઝુંબેશ 
ઝૃમખું 
ઝૂંટાઝટ 


ઈ ૬૨૧ 


કેપડી 


2 


દપ 


ટ્ચૂકડું 
ટાઈપરાઈટર 


ચ૪ર૨ 


ટાઈફોઈડ 
ટાઉનહોલ 
ટિકિટ 
ટિપ્પણ 
ટિફિન 
ટીકડી 
ટીપું 
ટુકડી 
ટુચકો 
ટુથબ્રશ 
ટેનિસ 
ટેલિગ્રાફ 
ટેલિપ્રિન્ટર 
ટેલિફોન 
ટેલિવિઝન 
ટોકીઝ 
ટોર્ચ 

ટોસ્ટ 
ટોનિક 
ટ્રાફિક 
ટ્રિબ્યુનલ 
ટ્રેક્ટર 
ટ્રેજિક 


ટ્રેડમાર્ક 


%૦ 
ત 


નિંગ 


ખન 


ટ્રેનિંગકોલેજ 
ઠં 


ઠિંગણું 
ઠિંગુંજી (-શી) 
ર્ટ્ડ 

ડં 

ડગુમગુ 
ડાઘાડૂઘી 
ડિક્ટેશન 
ડિગ્રી 
ડિઝાઈન 
ડિપાર્ટમેન્ટ 
ડિપો 
ડિપોઝિટ 
ડિપ્લોમા 
ડિમાન્ડ 
ડિલિવરી 
ડિવિડન્ડ 
ડિસમિસ 
ડિસેમ્બર 


ડૂબકો 

ડ્ડું 
ડ્ેસિંગ 

ઢૈ 
ઢચુપચું 
ઢાંકપિછોડો 
ઢિંગલી 
ઢીમચું 
ઢડડું 
હૂંઢવું 

ત 
તક(-ખ)તી 
તકદીર 
તકનિકી 
તકલીફ 
તખલ્લુસ 
તજજ્ઞ 
તજવીજ 
તટવતી 
તત્કાલીન 
તત્ત્વ 
તત્ત્વજ્ઞ 
તપાથિ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


તથાસ્તુ 
તદનુસાર 
તદપિ 
તદર્થ 
તદુપરાંત 
તન્મયતા 
તપશ્ચર્યા 
તપસ્વિની 
તપાસનીસ 
તફડંચી 
તબિયત 
તબીબ 
તરીકો 
તર્કવિતર્ક 
તર્જની 
તલસ્પર્શી 
તલ્લીન 
તવારીખ 
તસવીર 
તંદુરસ્તી 
તાકીદ 
તાગડંધિન્ના 
તાજુબી 


જોડણીના નિયમો 


તાત્કાલિક 
તાત્પર્ય 
તાદાત્મ્ય 
તાદશ 
તારીખ 
તારીખિયું 
તારુણ્ય 
તાલીમ 
તાસીર 
તાંત્રિક 
તાંબું 
તિજોરી 
તિથિ 
તિમિર 
તિલક 
તિલાંજલિ 
તિસમારખાં 
તીક્ષ્ણ 
તીખાશ 
તીર્થ 

તીવ્ર 
તીવ્રતા 


ન્‌ 


તુક્કો 


તુચ્છ 
તુસુલ 
તુલસી 
તુંબડું 
તૃતીય 
તૃપ્તિ 
તૃષિત 
તૃષ્ણા 
તેજસ્વિતા 
તેજસ્વી 
તેલીબિયાં 
તોતિંગ 
ત્રાહિમામ્‌ 
ત્રિકોણ 
ત્રિપુટી 
ત્રિરંગી 
ત્રિવિધ 
ત્રિશંકુ 
ત્રિશૂલ(-ળ) 
ત્રેવડ 
ત્રમાસિક 
ત્રલોક્ય 
ત્વરિત 


થ 
થરમૌમિટર 
થરમોંસ 
થિયેટર 
થીંગડું 
થોથવાવું 
થોરિયો 

દ 

દધીચિ 
દરમિયાન 
દરિદ્ર 
દરિયાઈ 
દરિયો 
દર્શનીય 
દર્શેની 
દલિત 
દલીલ 
દહાડિયું 
દહેશત 
દાઉદખાની 
દાક્ષિણ્ય 
દાગીનો 
દામિની 


૨૪૩ 
દારિદ્ર 
દારુણ 
દારૂડિયો 
દાર્શનિક 
દિગંબર 
દિન 
દિલગીર 
દિલરુબા 
દિલાસો 
દિવસ 
દિવાળી 
દિવ્ય 
દીકરી 
દીક્ષા 
દીક્ષિત 
દીદાર 
દીન(ગરીબ) 
દીપાવલી 
દીર્ઘસૂત્રી 
દીર્ઘાયુ 
દીવાદાંડી 
દીવાલ 
દીવાસળી 


ચ્૪્૪ 


ફટન 
દુન્યવી 
દુભાષિયો 
દુરસ્ત 


દષ્ટાંત 
દેદીપ્યમાન 
દ્યુતિ 
દિઅર્થી 
હ્િતીય 
દ્વિધા 
હ્વિપત્નીત્વ 
દ્વિપ(હાથી) 


ઠ્િરુક્તિ 
હિવાર્ષિક 
ઠ્દીપ (બેટ) 
ધ 
ધણીધણિયાણી 
ધનિક 

ધમનઞિ (-ની) 
ધરણાં 

ધરણી (-ણિ) 
ધર્મનિષ્ઠ 
ધર્મિષ્ઠ 

ધાત્રી 
ધામધૂમ 
ધારાશાસ્ત્રી 
ધાર્મિક 
ધિક્કાર 
ધિંગાણું/ધીંગાણું 
ધિંગામસ્તી 
ધીકધીકતું 
ધીરજ 
ધુમ્મસ 
ધુળેટી 
ધૂમ્રપાન 


ત 


ધૂત 
ધુળ 

ધૂંસરી 

ધૃતિ 

ધૃષ્ટ 

ધ્વંસ 

ધ્વનિ 

ન 
નકશાનવીસ 
નક્કર 
નગરપાલિકા 
નચિંત 
નજીવું 
નતીજો 
નધણિયાતી 
નમૂનો 
નવયુવક 
નવયુવતી 
નવલકિેો 
નવલોહિયું 
નવવધૂ 
નવાજિ(-જે)શ 
નવોઢા 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


નવોદિત 
નષ્ટ 
નસીબ 
નહિ/નહીં 
નાઈટ્રોજન 
નાગરિક 
નાચીજ 
નાણાંકીય 
નાદાનિયત 
નાદિરશાહી 
નામાંકિત 
નામીચું 
નામોશી 
નાવણિયું 
નાવકિ 
નાવીન્ય 
નાસ્તિક 
નાળિયેર 
સિકટવર્તા 
નિકદંન 
નિકુંજ 
નિદાન 
નિદ્રા 


જોડણીના નિયમો 


નિધિ 
સિપુણ 
સિમકહરામ 
નિમણૂક 
નિમંત્રણ 
નિમંત્રિત 
નિમિષ 
િયતકાલિક 
નિયમાવલિ 
નિયમિત 
નિયામક 
નિયુક્ત 
નિયુક્તિ 
નિરંકુશ 
નિરક્ષર 
નસિરપવાદ 
નિરપેક્ષ 
નિરાશ્રિત 
નિરીક્ષક 
નિરીક્ષણ 
નિરુત્તર 
નિરુદ્યમી 
નિરુપદ્રવી 


નિરુપયોગી 
નિર્ણાયક 
નિણીત 
નિર્દિષ્ટ 
નિર્દેશ 
નિર્દેશિકા 
નિર્ધારિત 
નિર્ભેળ 
નિર્માણ 
નિર્વાસિત 
નિશ્ચિત 
નિષ્ક્રિય 
નિષ્ઠા 
નિષ્ઠુર 
નિષ્પક્ષ 


અિસબત/નતિસ્બત 


નિસરણી 
નિસર્ગ 
નિસર્ગોપચાર 
નિહારિકા 
નિહિત 

નિંદક 
નિઃશબ્દ 


નિઃશસ્ત્ર 
નિઃશસ્ત્રીકરણ 
નિઃશુલ્ક 
નિઃસંદેહ 
નિઃસંશય 
નિઃસ્પૃહી 
નીકળવું 
નીડર 
નીતિ 
નીપજ 
નીરસ 
નીરોગી 


ઊકરિયાત 
નોકરી 
નોટિસ 
ન્યાયમૂર્તિ 
ન્યાયાધીશ 
ન્યૂનતમ 


૨૪પ 
ન્યૂનતા 
ન્યૂસપેપર 
પ 
પખવાડિક 
પગથિયું 
પગથી 
પગલૂછણિયું 
પચરંગી 
પડપૂછ 
પતિ 
પત્ની 
પત્રકારત્વ 
પત્રિકા 
પદચ્યુતિ 
પદવી (-વિ) 
પદ્ધતિ 
પદ્ય 
પનોતી 
પરચૂરણ 
પરળબીડિયું 
પરમિટ 
પરિક્ષેત્રીય 
પરિચિત 


ર૪ 


પરિણીત 
પરિત્યાગ 
પરિપત્ર 
પરિપાટિ(-ટી) 
પરિમાણ 
પરિમિત 
પરિવર્તન 
પરિવહન 
પરિશિષ્ટ 
પરિષદ 
પરિસ્થિતિ 
પરીક્ષક 
પરીક્ષણ 
પરીક્ષા 
પર્યાપ્તિ 
પર્યુષણ 
પવિત્ર 
પહોંચ 
પંક્તિ 
પંખિણી 
પંચાતિયું 
પંડિતાઈ 


પાઉડ 
પાકોટ 
પાક્ષિક 
પાટિયું 
પાણિ 
પાનબીડી 
પારલૌકિક 
પારિતોષિક 
પારિભાષિક 
પાર્થિવ 
પાર્લામેન્ટ 
પાર્સલ 
પાંડિત્ય 
પિક્ચર 
પિકેટિંગ 
પિચકારી 
પિછાણ 
પિપરમીટ 
પિરામિડ 
પિંજર 
પીલુ 
પુરબહાર 


પુરસીસ 
પુરાતત્ત્વ 
પુંલિંગ/પુંલ્લિંગ 
પુષ્કળ 
પૂજનીય 


પેમ્ફ્લેટ 
પોલિસી 
પોલીસ 
પૌરાણિક 
પૌષ્ટિક 
પ્રકાશિત 
પ્રકીર્ણ 
પ્રકૃતિ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


પ્રણાલી 
પ્રતિનિધિ 
પ્રતીતિ 
પ્રત્યુત્તર 
પ્રદર્શિત 
પ્રભાતિયું 
પ્રમાણિક 
પ્રયોજિત 
પ્રવૃત્તિ 
પ્રશસ્તિ 
પ્રસારિત 
પ્રસિદ્ધ 
પ્રસ્‍તુત 
પ્રાકૃતિક 
પ્રાચીન 
પ્રાણીઘર 
પ્રાથમિક 
પ્રાદેશિક 
પ્રાપ્તિ 
પ્રામાણિક 
પ્રાયશ્ચિત 
પ્રાયોગિક 


જોડણીના નિયમો 
પ્રારેભિક 
પ્રાસંગિક 
પ્રાસ્તાવિક 
પ્રિન્સિપાલ 
પ્રિસ્ક્રિપ્શન 
પ્રીતિ 
પ્રીમિયમ 
પ્રૂફ 
પ્રેક્ટિકલ 
પ્રેક્ટિસ 
પ્રોટીન 
પ્રોત્સાહિત 
પ્રોસિક્યૂટર 
પ્રોસ્પેક્ટસ 
પ્લાનિંગ 
પ્લાસ્ટિક 
પ્લેટફોર્મ 
ફ 
ફરજિયાત 
ફરમો 
ફરસબંધી 
ફરિયાદ 


ફર્નિચર 
ફળદ્રુપ/દ્રૂપ 
ફળિયું 
ફળીભૂત 
ફાટફૂટ 
ફિઝિશિયન 
ફફિઝીક્સ 
[ફિટકાર 
ફિરકો 
ફિરસ્તો 
ફિલસૂફ 
ફિલ્ટ 
ફિલ્ડીંગ 
ફીડું 
ફીવર 
ફુદીનો 
ફરસદ 
ફૂટપાથ 
ફેરિયો 
ફેરિસ્ત 
ફોર્મ્યુલા 
ફ્યૂઝ 


ફલોરિન 
બ 
બક્ષિશ(-સ) 
બજાણિયો 
બટાલિયન 
બદનક્ષી 
બદસૂરત 
બરબાદી 
બરાબરિયું 
બલૂન 
બહાદુર 
બહિર્ગમન 
બહિષ્કાર 
બહુદર્શી 
બહુભાષી 
બહુમાળી 
બહુમુખી 
બહુરાષ્ટ્રીય 
બહુસંખ્ય 
બહુસ્તરીય 
બાઈઇસિકલ 
બાઈનોક્યુલર 


૨૪૭ 
બાઈન્ડીંગ 
બાગાયત 
બાનાખત 
બાનુ(-નૂ) 
બારીક 
બાલિકા 
બાષ્પીભવન 
બાંયધરી 
બિનવારસી 
બિનશરતી 
બિરાજમાન 
બિલકુલ 
બિલ્ડીંગ 
બિસ્કિ-(સ્કૂ)ટ 
બિસ્તરો/બિસ્ત્રો 
બિસ્મિલ 
બિહામણું 
બિંદી 
બીભત્સ 
બુકસેલર 
બુઝુર્ગ 
બુનિયાદ 


ર૪૮ 


બુમરાણ 
બૂમાબૂમ 


બોઈલર 
બૌબિન 
બૌયકોટ 
બોર્ડિંગ 
બૌલિંગ 
બોંબ 
બ્યૂગલ 
બ્રિટિશ 
બ્રીફ 
બ્રેઈલપદ્ધતિ 
બ્રોડકાસ્ટ 
બ્લીચિંગ 


બ્લોટિંગ 

ભ 

ભજિયું 
ભયભીત 
ભરતિયું 
ભવિષ્ય 
ભવિષ્યવાણી 
ભસ્મીભૂત 
ભંડકિયું 
ભંડારિયું 
ભંડારો 
ભંડોળ 
ભાઈચારો 
ભાગીદાર 
ભાગ્યહીન 
ભાગ્યુંતૂટયુ 
ભાડૂત 
ભાડૂતી 
ભારતીય 
ભાવાનુવાદ 
ભાવાર્થ 
ભાષાવિજ્ઞાની 


ભિક્ષુક 
ભિન્નતા 
ભીતિ 
ભીષણ 
ભુલભુલામણી 
ભુસ્કો 
ભૂકંપ 
ભૂતપૂર્વ 
ભૂપૃષ્ઠ 
ભૂમિકા 
ભૂમિતિ 
ભૂસ્તરવિદ્યા 
ભોંયતળિયું 
ભૌગોલિક 
ભૌતિક 
ભૌમિતિક 
ભ્રષ્ટાચાર 
ભ્રાન્તિ 

મ 

મગદ્‌ૂર 
મજકૂર 
મજિયારું 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


મજૂર 
મતલબી 
મતાધિકાર 
મદદનીશ 
મનમોજી 
મનસ્વી 
મનીઓર્ડર 
મનોવૃત્તિ 
મમત્વ 
મરજિયાત 
મરજી 
મરહ્‌મ 
મર્દાનગી 
મર્યાદિત 
મલિન 
મલેરિયા 
મશહૂર 
મશાલચી 
મશીન 
મસ્જિદ 
મહત્ત્વ 
મહત્ત્વાકાંક્ષા 


જોડણીના નિયમો 
મહદંશે 
મહાત્મ્ય 
મહાનુભાવ 
મહિમા 
મહિલા 
મહેફિલ 
મહેસૂલ 
મહોરું 
મળતિયું 
મળસકું 
મંજિલ 
મંજૂર 
મંતવ્ય 


માઇક (-ક્રોફોન) 


માઈલ 
માથાકૂટ 
માથાઝીક 
માધ્યમિક 
માનનીય 
માનાર્હ 
મામૂલી 
મારફૂટ 


મારપીટ 
મારુતિ 
માર્ગદર્શિકા 
માલિક 
માલિશ(-સ) 
માલૂમ 
માસિક 
માહિતી 
માંગલિક 
મિકેનિકલ 
મિકેનિસ્ટ 
મિજબાની 
મિજાગરું 
મિટિંગ 
મિતાચાર 
મિતાહાર 
મિનિટ 
મિનિસ્ટર 
મિલકત 
મિશન 
મિશ્રિત 
મીઠાઈ 


મીઠું 
મીઢળ/મીંઢળ 
મીણિયું 
મીનાકારી 
મીમાંસા 
મીંચામણાં 
મુકદમો 
મુક્તિ 
મુખત્યાર 
મુચરકો 
મુઝવણ 
મુત્સદો 
મુદ્દામાલ 
મુદ્રણાલય 
મુદ્રાંકિત 
મુનીમ 
મુફસિલ 
મુલવણી 


જ 


મુસદો 


ઉત 
“5- 


મહરત 


9 9 
0૦65 “છૂ 
ટ 


૨૪૯ 
મૂડી 

મૂઢમતિ 
મૂર્ખતા 
મૂર્ચ્છિત 

મૂર્ત 

મૂર્તિ 

મૂલ્યાંકન 


મોન્ટેસોરી 
મોરથૂથું 
મોસમી 
મોહિની 
મોસૂઝણું 
મૌક્તિક 
મૌખિક 
મૌલિક 
મ્યૂઝિયમ 


ર૫૦ 


મ્યુનિસિપલ 
મ્યુનિસિપાલિટી 
ય 
યર્ત્કિચિત્‌ 
યશસ્વિની 
યહૂદી 
યંત્રીકરણ 
યાદગીરી 
યાદચ્છિક 
યુકેલિપ્ટસ 
યુક્તિ 
યુનિફોર્મ 
યુનિવર્સિટી 
યુરેનિયમ 

૨ 

રક્તપિત્ત 
રક્તવાહિની 
રગશિયું 
રચયિતા 
રજિસ્ટર 
રજિસ્ટ્રાર 
રજૂઆત 


રદિયો 
રફચક્કર 
રમણી 
રમણીક 
રમૂજ 
રવાનગી 
રવિ 

રશ્મિ 
રસાકશી/સી 
રસાયણી 
રસિક 
રસીદ 
રહીશ 
રહેમિયત 
રંગીલું 
રાચરચીલું 
રાજકીય 
રાજદૂત 
રાજપત્રિત 
રાજીનામું 
રાજ્યાભિષેક 
રાત્રિ(-ત્રી) 


રાશિ(ઢગલો) 
રાશી (ખરાબ) 
રાષ્ટ્રપતિ 
રાષ્ટ્રપિતા 
રાષ્રરિય/રાષ્ટ્રીય 
રાષ્ટ્રીયકરણ 
રાસાયણિક 
રિપોર્ટ 

રિફંડ 

રિફિલ 
રિવાજ 
રિવોલ્વર 
રિયાસત 
રિસીવર 
રીતરિવાજ 
રચિ 

રુશવત 

ર્‌િ 

રૂપરેખા 
રૂપાંતરિત 
રૃપિયો 

રબર 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
રેકેટ 
રેજિમેન્ટ 
રેડિયમ 
રેડિયો 
રેલવે 
રેસિડેન્ટ 
રોજિંદુ 
રોમિયો 
લ 
લક્ષાધિપતિ 
લક્ષ્ય 
લક્ષ્યાંક 
લઘુમતી 
લઘુલિપિ 
લઘુતમ 
લફંગું 
લલિત 
લવિંગ 
લશ્કર 
લહિયો 
લાક્ષણિક 
લાલિત્ય 


જોડણીના નિયમો 
લાવણ્ય 
લાંચિયું 
લાંછિત 
લાંબીટૂંકી 
લિખિતંગ 
લિજ્જત 
લિફાફો 
લિબાસ 
લિમિટેડ 
લીટી 
લુચ્ચાઈ 
લુટારુ(-રો) 
લુટાવવું 
લુપ્ત 
લૂગડું 
લૂગદી 
લૂંટાલૂટ 
લેખિકા 
લેટિન 
લેણદાર 
લેબોરેટરી 
લોકશાહી 


લોચનિયું 
લોટરી 
લોલુપ 
લોહીલુહાણ 
લૌકિક 

વ 

વકીલ 
વકીલાત 
વક્રીભવન 
વછૂટવું 
વજીફો 
વજૂદ 
વટેમાર્ગુ 
વડીલ 
વડીલોપાર્જિત 
વધુ(વધારે) 
વધૂ(પત્ની) 
વનરાજિ(-જી) 
વનસ્પતિ 
વરિયાળી 
વરિષ્ઠ 
વગીકરણ 


વર્ગીય 
વર્જનીય 
વર્તણૂક 
વર્તુલ(-ળ) 
વર્ષાસન 
વસતિ(-વસતી) 
વસિયતનામું 
વસૂલ 
વસ્તુવિનિમય 
વહીવટી 
વંચિત 
વંદનીય 
વાકચાતુરી 
વાડમય 
વાગ્યુદ્ધ 
વાચ્યાર્થ 
વાજબી 
વાણિજ્ય 
વાતચીત 
વાદવિવાદ 
વાર્નિશ 
વાર્ષિક 


૨૫૧ 
વાર્ષિકોત્સવ 
વાસણકૂસણ 
વાસ્તવિક 
વાહિયાત 
વાકુચૂક 
વાંઝિયું 
વિકસિત 
વિકાસ 
વિકૃતિ 
વિકેન્દ્રીકરણ 
વિક્રેતા 
વિક્ષેપ 
વિખૂટું 
વિખ્યાત 
વિગ્રહ 
વિઘટિત 
વિચક્ષણ 
વિચલિત 
વિચારણીય 
વિચારવિનિમય 
વિચિત્ર 
વિચ્છિન્ન 


રપર 


વિચ્છેદન 
વિજાતીય 
વિજ્ઞપ્તિ 
વિજ્ઞાપન 
વિટામિન 
વિદ્યાપીઠ 
વિદ્યાર્થિની 
વિદ્દાન 
વિધાન 
વિધ્યર્થ 
વિનવણી 
વિનંતિ(-તી) 
વિતિમય 
વિત્તિયોગ 
વિનિર્મિત 
વિનીત 
વિપરીત 
વિભિન્ન 
વિરોધાભાસી 
વિલક્ષણ 
વિલંબિત 
વિલાયત 


વિલીન 
વિલોપન 
વિવિધ 
વિવેચક 
વિશારદ 
વિશેષાધિકાર 
વિશ્રામ 
વિશ્વ 
વિશ્વસનીય 
વિસંગતિ 
વિસર્જિત 
વિસ્તરણ 
વિસ્ફોટક 
વિસ્મય 
વીજળી 
વીમો 
વીશી(-સી) 
વીંટી 

વૃત્તિ 

વૃદ્ધિ 
વેવિશાળ 
વૈકલ્પિક 


વૈજ્ઞાનિક 
વૈદકીય 
વૈદિક 
વૈધાનિક 
વૈમનસ્ય 
વૈયક્તિક 
વૈવાહિક 
વૈવિધ્ય 
વોર્ડર 
વ્યક્તિ 
વ્યતીત 
વ્યવહારુ 
વ્યુત્પત્તિ 
વ્યૂહ 

શ 
શકનિયાળ 
શક્તિહીન 
શતાબ્દી 
શબ્દાવલિ(-લી) 
શરતચૂક 
શરણાગતિ 
શરમિંદુ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
શાબ્દિક 
શારીરિક 
શાસ્ત્રીય 
શાંતિ 
શિકાયત 
શિકારી 
શિક્ષા 
શિક્ષિકા 
શિથિલ 
શિફારસ/સિફારસ 
શિબિર 
શિરચ્છેદ 
શિરસ્તેદાર 
શિરસ્તો 
શિરોબિંદુ 
શિલાલેખ 
શિશિર 
શિષ્ટાચાર 
શિષ્યવૃત્તિ 
શિસ્ત 
શીદ્ર 
શીર્ષક 


જોડણીના નિયમો 
શુચિ 


75૦ 


દ્ધ 


6 


શૃદ્ધિપત્ર 


6 


શુશ્રૂષા 
શૈક્ષણિક 
શૈલી 
શૈવલિની 
શોષિત 
શૌર્ય 
શ્રમોપાર્જિત 
શ્રાવ્ય 
શ્રેણિક/શ્રેણી 
શ્રેષ્ઠી 
શ્વાસોશ્વાસ 
ષ 

ષટકોણ 
ષડયંત્ર 
ષડ્રિપુ 

સ 

સકમી 
સક્રિય 
સખત/સખ્ત 


સગવડડિયું 
સગીર 
સચિવ 
સચિવાલય 
સજાતીય 
સજીવન 
સતિસપ્તમી 
સત્તાધિકારી 
સત્તાધીશ 
સદરહુ 
સદગતિ 
સદબુદ્ધિ 
સન્માનિત 
સમકાલીન 
સમજૂતી 
સમદષ્ટિ 
સમન્વિત 
સમર્થિત 
સમર્પિત 
સમશીતોષ્ણ 
સમાપ્તિ 
સમાવિષ્ટ 


સમિતિ 
સમીક્ષા 
સમુચિત 
સમૂહ 
સમૃદ્ધિ 
સમોવડિયું 
સરમુખત્યાર 
સર્કિટ 
સર્ક્યુલર 
સર્ચલાઈટ 
સર્ટિફેકેટ 
સર્વકાલીન 
સર્વસંમતિ 
સર્વાનુમતિ 
સર્વાગી 
સર્વિસ 
સર્વોત્કૃષ્ટ 
સર્વોપરી 
સહચારિણી 
સહધર્મિણી 
સહધર્મીં 
સહભાગિની 


ર૫૩ 
સહાધ્યાયી 
સહાનુભૂતિ 
સહિત 
સહિયારું 
સહીસલામત 
સંકલિત 
સંકુચિત 
સંક્રાતિ 
સંક્ષિપ્ત 
સંગઠિત 
સંઘટિત 
સંઘરાખોરી 
સંત્રી 
સંદિગ્ધ 
સંન્યાસી 
સંપત્તિ 
સંપાદિત 
સંભવિત 
સંમતિ 
સંમાર્જક 
સંમુખ 
સંયુક્ત 


રપ૪ 


સંયોજિત 
સંવર્ધક 
સંવર્ધન 
સંવાદિતા 
સંવિધાન 
સંશોધક 
સંસદીય 
સંસર્ગ 
સંસ્કારિતા 
સંસ્કુતિ 
સંસ્થાપિત 
સંસ્મૃતિ 
સંહિતા 
સાઇકલ 
સાઇક્લોસ્ટાઈલ 
સાક્ષર 
સાક્ષાત્‌ 
સાક્ષાત્કાર 
સાક્ષી 
સાગરીત/દ 
સાત્તિક 
સાદશ્ય 


સાનુકૂલ/ળ 
સાપ્તાહિક 
સાબિતી 
સામયિક 
સાર્મર્થ્ય 
સામાજિક 
સામાસિક 
સામીપ્ય 
સામુદાયિક 
સામૂહિક 
સામ્રાજ્ય 
સારજન્ટ/સારજંટ 
સારણિ/ણી 
સારથિ 
સાર્વજનિક 
સાર્વત્રિક 
સાર્વભૌમ 
સાલિયાણું 
સાષ્ટાંગ 
સાહજિક 
સાહસિક 
સાહિત્ય 


સાહિત્યિક 
સાંકેતિક 
સાંગોપાંગ 
સાંત્વન 
સાંનિધ્ય 
સાંપ્રદાયિક 
સાંસારિક 
સાંસ્કૃતિક 
સિકલ 
સિગ્નલ 
સિદ્ધિ 
સિનેમા 
સિમેન્ટ 
સિલસિલો 
સિવિલ 
સિસ્ટર 
સિંચન 
સિંહાવલોકન 
સીમંત 
સુઘટિત 
સુદર્શન 
સુધરાઈ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
સુનાવણી 
સુપરિચિત 
સુપરિન્ટેન્ડન્ટ 
સુફિયાણું 
સુભાષિત 
સુરક્ષિત 
સુરુચિ 
સુશિક્ષિત 
સુહાસિની 
સુ 
સૂક્ષ્મ 
સૂક્ષ્મદર્શકયંત્ર 
સૂચિ 
સૂચિત 
સૂર્યાસ્ત 


જોડણીના નિયમો 


સેવિંગ્ઝબેન્ક 
સૌલિસિટર 
સોવિયેટ 
સોસાયટી 
સૌજન્ય 
સૌરઊર્જા 
સૌષ્ઠવ 
સૌહાર્દ 
સૌંદર્ય 
સ્કાઉટ 
સ્કોલરશિપ 
સ્ક્રૂ 

સ્ટીમર 
સ્ટેડિયમ 
સ્ટેમ્પ 
સ્તબ્ધ 
સ્તુતિ 
સ્થગિત 
સ્થપતિ 
સ્થાનિક 
સ્થિતિસ્થાપક 
સ્થિર 


સ્નેહાધીન 
સ્નેહાંકિત 
સ્પર્ધા 
સ્પષ્ટીકરણ 
સ્પેશિયલ 
સ્પ્રિંગ 
સ્ફટિક 
સ્ફુરણા 
સ્ફર્તિ 
સ્મરણિકા 
સત 
સ્લીપર 
સ્વચ્છંદી 
સ્વદેશાભિમાની 
સ્વનિયંત્રિત 
સ્વયંભૂ 
સ્વર્ગીય 
સ્વાધીન 
સ્વાભાવિક 
સ્વાભિમાન 
સ્વાયત્ત 
સ્વાસ્થ્ય 


સ્વીકૃત 
સ્વેદબિંદુ 
સ્વૈચ્છિક 
સ્વોપાર્જિત 
હ 

હકીકત 
હકૂમત 
હડતાલિયો 
હમદદીં 
હમેશ/હંમેશ 
હરગિજ 
હરીફ 
હરીફાઈ 
હસ્તલિખિત 
હંગામી 
હાઈડ્રોજન 
હાઈસ્કૂલ 
હાર્દિક 
હાર્મોનિયમ 
હાસ 
હાસ્યાસ્પદ 
હિચકારું 


રપપ 
હિજરત 
હિતેચ્છુ 
હિમાયત 
હિમોગ્લોબિન 
હિસ્ટીરિયા 
હિસ્સો 
હિંદુસ્તાન 
હિંમત 
હીનતા 
હીંચકો 
હુન્નર 
હુલ્લડ 
હુંસાતુંશી-સી 
હૂબહૂ 
હૂંડિયામણ 
હેરાનગતિ 
હેવાનિયત 
હેસિયત 
હૈયાઉક્લત 
હૈયાફટું 


1૬દાર 


આ 


દા 


રપટ 
હોમરૂલ હોસ્પિટલ 
હોમિયોપથી હૉશ 
હોશિયાર હ્દ્સ્વ 


(ખ) થોડાક ફેરફારે અર્થભેદ 
અકસ્માત્‌ - એકાએક, ઓચિંતું 
અપેક્ષા - ઇચ્છા, આશા 
અફર --નિશ્ચિત 


અભિનય - વેશ ભજવવો તે 


અવર -બીજજું, ઊતરતું 
અવેજ - બદલો, નાણું 

અસ્ર - કેંકવાનું હથિયાર 
અહિ -સાપ 

અંશ - ભાગ 

આખું -બધું, ભાંગ્યા વિનાનું 


આગરો - નાણાભીડનો વખત 


આજ - આજે 
આર ક કાંજી, ખેળ, આહાર 
ઇનામ -બક્ષિસ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
દ્વાસ 
હ્ીયમાણ 


અકસ્માત - અણધાર્યો બનાવ 
ઉપેક્ષા - તિરસ્કાર, અવગણના 
અફળ - નિષ્ફળ 


અભિનવ - તદન નવું 


અવળ - અવળું, વાંકું 

હવેજ - દળેલી હળદર 

શસ્ર - હાથમાં ઝાલીને વાપરવાનું 
હથિયાર 

અહીં - આ સ્થળે 

અંસ -ખભો 

આખુ - ઊદર 


આગળો - ઉલાળો 


આજ - આ વિના કોઈ નહીં. 
આળ - તહોમત 
ઈમાન - પ્રામાણિકતા 


જોડણીના નિયમો 
ઉગાડવું - ઊગે તેમ કરવું 


ઉપહાર - ભેટ, બક્ષિસ 
ઉરુ - વિશાળ 


ઊખર - જેમાં કાંઇ પાકે 
નહીં એવી જમીન 


કઠોર - કઠણ, નિર્દય 
કુલ - એકંદર, કુટુંબ 
કૂંચી - કૂચડી 

કૃતજ્ઞ - નમકહલાલ 
કોશ(કોષ)- ભંડાર, ખજાનો 
ખચિત - જડેલું 


ખાધ -ખોટ, નુકસાન 


ગુણ - જાતિ સ્વભાવ, મૂળ 
લક્ષણ, અસર, ફાયદો 

ગ્રહ - પૃથ્વી, શુક્ર, વગેરે ગ્રહ 

ચારુ -સુંદર, મનોહર 

ચૂક - ભૂલ, કસૂર 


ચોમાસુ - ચોમાસામાં થતું, 
ચોમાસાને લગતું 


ર૫૭ 


ઉઘાડવું - ખોલવું 
ઉપાહાર - નાસ્તો 
ઊરુ - જાંઘ 


ઊખળ - ખાંડણિયો; બળદગાડાના 
બળદોનું ધૂંસરુ 


કઠોળ - દાળ પડે તેવું દ્રિદળ ધાન્ય 
કૂલ - કિનારો 

કૂંચી -ચાવી 

કૃતઘ્ન - નમકહરામ 

કોસ - ગાઉ, અઢી કિલોમીટર 
ખચીત - અવશ્ય, જરૂર 


ખાધ - ખવાય એવું, ખાવાનું 


ગૃણ - થેલો, કોથળો 

ગૃહ -ઘર 

ચારું - રેશમી વસ, ચોરી 

ચૂંક - નાની ખીલી, પેટમાં 
આવતી આંકડી 


ચોમાસું - વર્ષાત્રદતુ 


ર૫૮ 


જિત - જિતાયેલું 


જિન - કપાસ લોઢવાનું 
કારખાનું, જય મેળવનારું, બુદ્ધ, 
જૈન, તીર્થકર, વિષ્ણુ 


ડામ - ચચપકો, લાંછન, ટીકો 

તામિલ - એક દ્રવિડ ભાષા 

તૂટક - છૂટક, ખંડિત, 
છૂટું પડી ગયેલું 

દારુ - દેવાદારનું ઝાડ, 
લાકડું 

દિન - દિવસ 

દોશી - કાપડ વેચનારો 

દ્વિપ - હાથી 

નર -પરુષ, ચણિયારામાં 
ફરતો કમાડનો ખીલો, 
એ નામનો એક ત્રશ્દષિ 

નાસતો - દોડતો 

નિધન - મૃત્યુ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


જીત - ફતેહ, વિજય, સંગીતનો 
એક અલંકાર 

જીન - એક જાતનું ભૂત, ઘોડાનું 
પલાણ એક જાતનું કાપડ 

દામ ઝ- કિંમત, ધન, માળા 

તામીલ - હુકમનો અમલ, આશ્ઞાંક્તિતા 


તાલીમ - કેળવણી, શિસ્ત 


તૂતક -વહાણની અગાસી 

દારૂ - મદિરા, બંદૂક કે દારૂખાનાનું 
મિશ્રણ 

દીન - ગરીબ 

દોષી - અપરાધી 

ઠ્દધીપ -બેટ 

નળ - નળરાજા, એક જાતનું 
નેતર, મોટું આંતરડું, માટી 
કે ધાતુનો ગોળ પોલો 
ઘાટ, પાણીની ચકલી 

નાસ્તો - શિરામણ 

નિર્ધન - ગરીબ 


જોડણીના નિયમો 
નિંદવું 
પરમાણુ 
પાણિ 


પાશ 


પિતા 
પુરી 
પુંજ 
માલમ 
મિલ 
મિલન 


મૂડી 


હ 


યાર 
રાશિ 


લક્ષ્ય 


શરત 


- નિંદા કરવી 
- નાનો અણુ 


- હાથ 


- ફાંસો, ફસાવવાની 


યુક્તિ 
- બાપ 
- નગરી 


- ઢગલો 


- વહાણનો દોરનાર 


- યંત્રથી ચાલતું કારખાનું 


- મળવં તે 


ગડ 


- પુંજી, મોં કે 


માથાનો ભાગ 


- દોસ્ત, આશક 


- ઢગલો 


- લક્ષ આપવા 
દશ્ય, ધ્યેય, 


- વધારે 


- હોડ, કરાર 


જેવું, 
હેતુ 


રપ૯ 


નીંદવું - નકામું ઘાસ ખોદી કાઢવું 
પરમાણું- માપ, પુરાવો 
પાણી -જળ 


પાસ - સ્પર્શની અસર, રજાચિક્ઠી, 
પસાર (ઉત્તીર્ણ) 


પીતા - પાતળા કકડા, કાતળી 
પૂરી - તળેલી ખાધ વસ્તુ 

પૂંજ -મીડું, અનુસ્વાર 

માલૂમ - જાણેલું 

મીલ - પ્રતિપક્ષ, વિરોધી, જમાવટ 


મીલન - બંધ કરવું (બીડવું) તે 


મૂંડી -બોડી રુ, માથું 
યાળ -સ સિંહની ગરદનના વાળ 
રાશી - ખરાબ 

લક્ષ -લાખ, ધ્યાન, ઉદેશ 
વધૂ -વહુ, પત્ની 


સરત - નજર, ધ્યાન, સ્મૃતિ 


૨૬૦ 
શિલા - પથ્થરનો લાંબો 
પહોળો કકડો 
સામયિક - સમય સંબંધી, 
નિયત સમયે પ્રગટ 


પત્રિકા 
સાલ -વર્ષ 
સાર્‌ -માટે 


સુરત - કામ ક્રીડા 


સૂજ - સોજો 
હીન - તજી દીધેલું, 
અધમ, નીચ 


હોલી - હોલાની માદા 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


શીલા -ચારિત્યવાન સરો 


સામાયિક - સમતાપૂર્વક એકાગ્ર 
બેસવાનો નિત્યક્રમ થતી 


શાલ - ઓઢવાનું વસ, સાગનું ઝાડ 
સારું - સરસ 


સૂરત - ચહેરો, એક શહેરનું નામ 


ન 
પ્ર 


- સમજ 


હિના - મેંદી, હિમ 


હોળી - એક તહેવાર 








ક 








મહિનાનાં નામ 
કારતક વૈશાખ 
માગશર જેઠ 
પોષ અષાડ (ઢ) 
મહા શ્રાવણ 
ફાગણ ભાદરવો 
ચૈત્ર આસો 











પડ ન 


“તપ ““----ડડડડડડડડડતતત નિયમો ૨૪૬૧ 


























કતતસસતતતતતતતતત્તતત્તતતતતતતતતતતતતત્ત્ત્તઞ; 
(ઘ) ત્રશતુઓ 
શિયાળો ઉનાળો ચોમાસું 
હેમંત વસંત વર્ષા 
શિશિર ગ્રીષ્મ શરદ 
કડ -* 
(ભ ણે 





(ચ) અંગ્રેજી મહિનાનાં નામ 










જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી 
મ જ. 

માચ એપ્રિલ 

મે જૂન 

જુલાઈ ઓગસ્ટ 

સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર 


ડિસેમ્બર 














(છ) ભારતનાં રાજ્યો 


રાજ્ય પાટનગર 
અરુણાચલ ઈટાનગર 
આસામ દિસપુર 
આંધ્રપ્રદેશ હૈદરાબાદ 
ઉત્તરપ્રદેશ લખનૌ 
ઓરિસ્સા ભુવનેશ્વર 
કર્ણાટક બેંગ્લોર 


કેરળ ત્રિવેન્દ્રમ 


રેટ્ર 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
ગુજરાત ગાંધીનગર 
ગોવા પણજી 
જમ્મુ અને કાશ્મીર શ્રીનગર 
તમિલનાડુ મદ્રાસ 
ત્રિપુરા અગરતલા 
નાગાલેન્ડ કોહિમા 
પશ્ચિમ બંગાળ કલકત્તા 
પંજાબ ચંડીગઢ 
બિહાર પટણા 
મણિપુર ઇમ્ફાલ 
મધ્યપ્રદેશ ભોપાલ 
મહારાષ્ટ્ર મુંબઈ 
મિઝોરમ એઝવાલ 
મેઘાલય શિલોંગ 
રાજસ્થાન જયપુર 
સિક્કિમ ગંગટોક 
હિમાચલપ્રદેશ સિમલા 
(જ) કેટલાક સંખ્યાસૂચક શબ્દો 

અગિયાર ચાળીસ ઇકોતેર 
ઓગણીસ તેંતાળીસ સિત્તોતેર 


વીસ ચુંમાળીસ અઠ્યોતેર 


જોડણીના નિયમો ૨૪૩ 


એકવીસ પિસ્તાળીસ ઓગણ્યાએંશી 
બાવીસ છેતાળીસ એંશી 
ત્રેવીસ સુડતાળીસ એક્યાશી 
ચોવીસ અડતાળીસ/ઉડતાળીસ બ્યાશી 
પચીસ ઓગણપચાસ ત્યાશી 
છવ્વીસ છપ્પન ત્રાણું 
સત્તાવીસ સત્તાવન ચોરાણું 
અઠ્ઠાવીસ અઠ્ઠાવન પંચાણું 
ઓગણત્રીસ ઓગણસાઠ છથ્ઞું 
ત્રીસ સાઠ સત્તાણું 
એકત્રીસ ઓગણસિત્તેર અટ્ટાણું 
ઓગણચાળીસ સિત્તેર નવ્વાણું 

(ટ) શુદ્ધ-અશુદ્ધ 
શુદ્ધ અશુદ્ધ શુદ્ધ અશુદ્ધ 
અગત્ય અગત્યતા ઉઠાઉગીર ઉઠાવગીર 
અદ્‌ભુત અદભુત ઉપયોગી ઉપીયોગી 
અધમાધમ અધમોધમ કનિષ્ઠ કનિષ્ટ 
અંતર્ધાન અર્તધ્યાન કલ્લોલ કિલ્લોલ 
અંત્યજ અત્યંજ ખાતરી ખાત્રી 
આહ્લાદ આલ્હાદ ગોષ્ઠિ ગોષ્ટિ 
ઇલમી ઇલ્મી ચિહ્ન ચિન્હ 


ઇલકાબ ઇલ્કાબ છીંક છિક 


ચ્ક્૪ 


જ્યોતિ 
જ્યંતી 
જિંદગી 
ડાબું 
તત્ત્વ 
નરક 
નસ્તર 
નહિ 
નહીં 


જ્યોતી 
જયંતિ 
જીંદગી 
ડાભું 
તત્વ 
નક 
નસતર 
નહિં 
નહી 


નિદ્રા 
નિરભિમાની 
નુકસાન 
નેત્ર્દ્ત્ય 
પત્તો 
પત્રકારત્વ 
રેલવે 

હપતો 
હિસાબનીસ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
નિંદ્રા 
નિરાભિમાની 
નુકશાન 
નૈત્રશૃત્ય 
પતો 
પત્રકારિત્વ 
રેલ્વે 
હપ્તો 
હિસાબનીશ 


પ્રકરણ ૮ 


સારલેખન 


સંક્ષેપીકરણ અથવા સારાંશલેખન એટલે જે વિગતો વિસ્તૃતપણે કહેવાઈ 
હોય તે આપણા પોતાના શબ્દોમાં ફરીથી ટૂંકાણમાં લખવી. ઘણીવાર ભાષામાં 
શબ્દાડંબર, અલંકારો, પુનરુક્તિ, સમર્થનરૂપે વિસ્તૃતીકરણ એમ વિવિધ 
કારણોસર લંબાણ થતું હોય છે. ભાષાને કરકસરથી વાપરવી આવશ્યક છે, 
કેમ કે તેનાથી વક્તવ્ય સચોટ, ચોક્કસ અને અસરકારક બને છે. તેમજ અગાઉ 
જણાવ્યા પ્રમાણે સમય પણ બચે છે. માટે જ ભાષા કરકસરથી વાપરવાની 
તાલીમ માટે આ જાતનો સ્વાધ્યાય જરૂરી છે. 


સારલેખન એટલે કે સંક્ષેપીકરણમાં મૂળ લખાણની વિશેષતા જાળવીને 
તેમાંથી મુખ્ય મુખ્ય મુદ્દાઓ તારવીને ખૂબ ટૂંકાણમાં અને સરળ ભાષામાં રજૂ 
કરવામાં આવે છે. તેમાં બીજાઓની વાતનો મર્મ સમજી લેવાની જરૂર પડે છે. 

મુદાસરનું વાચન, જરૂરી અને બિનજરૂરી હકીકતો વચ્ચે તફાવત પારખવાની 
શક્તિ અને સારગ્રહણ કરવાની કળા સંક્ષેપીકરણ માટે આવશ્યક છે. 
સારલેખન માટે નીચેના મુદ્દા ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા. 

(૧) આખો ફકરો ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક વાંચી જવો. એક વાર અર્થ ન 
સમજાય તો બે-ત્રણ વાર વાંચી જવો અને કયા વિષયની વાત કરવામાં આવી 
છે તે પૂરેપૂરું સમજી લેવું. 

(૨) મહત્ત્વની અને બિનમહત્ત્વની બાબતો અલગ તારવીને જુદી પાડવી, 
જેથી સારલેખનમાં બિનમહત્ત્વની વિગતો દૂર કરી શકાય. 

(૩) સંક્ષેપીકરણ એટલે મૂળ કરતાં ત્રીજા ભાગના શબ્દો ધરાવતું 
લખાણ. અલબત્ત, એને ચુસ્તપણે પકડી રાખવાની જરૂર નથી. 


રક્ષ 


ર૬૬ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 

(૪) લખાણમાં આવતી ઝીણીઝીણી વિગતો તારવવી. એમાં વપરાયેલા 
શબ્દસમૂહો માટે કોઈ એક શબ્દ, પારિભાષિક શબ્દ કે સમાસ હોય તો એવા 
શબ્દસમૂહો જુદા તારવવા. જુદાં જુદાં વાક્યોમાં એકની એક વાત કહેવાઈ હોય 
તો એવાં વાક્યો ભેગાં કરી પુનરુક્તિ દૂર કરવી. વધારાનાં વિશેષણો, 
ક્રિયાવિશેષણો કે ક્યારેક ક્રિયાપદો દૂર કરી શકાય એમ હોય તો દૂર કરીને 
વાક્યો ભેગાં કરી લેવાં. 

(૫) અંતે આખાય પરિચ્છેદનો આપણા શબ્દોમાં માત્ર સાર આપી દેવાં. 
બે વાક્યો અહીંથી ને બે વાક્યો તહીંથી ઉપાડીને થીગડાં દીધે સારો સંક્ષેપ 
લખી શકાય નહીં. 

ટૂંકમાં, એ આપણા શબ્દોમાં હોવો જોઇએ. એ સળંગ સુશ્ષિષ્ટ સ્વરૂપમાં 
હોવો જોઈએ અને સારાંશ વાંચીને મૂળ વક્તવ્યનો અર્થ વાચકને બરાબર 
સમજાય એવો પરિપૂર્ણ હોવો જોઈએ. આ કેવળ સંક્ષેપ છે, વિવરણ કે 
સમજૂતી નથી. એમાં મુદ્દાસર ટૂંકમાં વાત રજૂ કરવાની હોય છે. આથી 
પુનરુક્તિ, વાગ્વૈભવ, ઘરગથ્થુ ભાષાપ્રયોગો કે સ્થાનિક બોલીને સ્થાન ન હોવું 
જોઇએ. તેમાં કોઈ અગત્યનો વિચાર કે મુદ્દો ભુલાઈ જવો ન જોઇએ તેમજ 
આપણા તરફથી કોઈ વધારાનો વિચાર કે મુદ્દો ઉમેરવો નહીં. 

ટૂંકમાં, સાદી, સરળ, શુદ્ધ, સચોટ અને અસરકારક ભાષામાં સારાંશ હોવો 
જોઇએ. એમાં તારવેલા મુદ્દાઓની સળંગસૂત્રતા જળવાવી જોઇએ. 

(૬) અલંકારપ્રચુર ભાષા ન વાપરવી. 


મે જૂ 


(૭) સારાંશ લખતી વખતે એનું શીર્ષક પણ આપવાનું હોય છે. આ 
ખૂબ કઠિન કામ છે. લખાણના સમગ્ર વિષયને પ્રતિપાદિત કરે એવું શીર્ષક 
શબ્દમાં, શબ્દસમૂહમાં કે કોઈ કાવ્યની પંક્તિમાં પણ આપી શકાય. આ શીર્ષક 
વાંચનારને ગમી જાય એવું હોવું જોઇએ. આ મુદ્દાઓને સમજાવતાં થોડાક 
ઉદાહરણો આપ્યા છે. 


સારલેખન ૨૬૭ 
સંક્ષેપીકરણ 


(૧) 

લોકતંત્રના અનેક આધારો છે. એ બધામાં જો કોઈ એક મુખ્ય અને 
મહત્ત્વનો આધાર હોય તો તે પ્રત્યેક વ્યક્તિએ વિશાળ લોકસમુદાયના હિતમાં 
પોતાના અંગત સ્વાર્થ અને લાભ મેળવવાની દૃષ્ટિને જતી કરવી તે છે. જો 
આપણે આપણા સમગ્ર ઈતિહાસના વિશાળ ફલકનું ઊડતી નજરે અવલોકન 
કરીશું તો એ જણાયા વિના નહીં રહે કે આપણા દેશમાં સારા-નરસાનો વિચાર 
કર્યા વિના બીજાંનાં હિતોના ભોગે સ્વાર્થ સાધવાની વૃત્તિએ હંમેશાં સર્વનાશ 
નોતર્યો છે. આજે પણ આપણે શું જોઇએ છીએ? નાનામોટા અમલદારો પોતાની 
જવાબદારી પ્રત્યે બેપરવા છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં ઓછું કામ કરવાની ભાવના છે. 
કેળવણી પામેલા લોકોમાં પણ બીજાનું હિત વિચારવાની કે સમજવાની વૃત્તિ 
ક્યાં દેખાય છે? આ બધું આખરે આપણને ક્યાં દોરી જશે? આપણે ત્યાં લોકોનું 
રાજ્ય સ્થપાયું છે પણ એને માટેનો મજબૂત પાયો નંખાયો નથી એ એક 

વિવાદથી પર એવું સત્ય છે. 
- પંડિત સુખલાલજી 


નીચે આપેલા શબ્દસમૂહો માટે કોઈ એક વિકલ્પ પસંદ કરી સંક્ષેપ કરો : 


મુખ્ય અને મહત્ત્વનો આધાર : મુખ્ય આધાર/પ્રમુખાધાર, મૂલાધાર 
વિશાળ લોક્સમુદાયના [હિતમાં : લોકહિતમાં/માનવહિતમાં 

ક” ૦ દ ક દ 

પોતાના અંગત સ્વાથ અને લાભ : સ્વાથદષ્ટિ/લાભદષ્ટિ 


મેળવવાની દષ્ટિ 
સમગ્ર ઇતિહાસના વિશાળ ફલકનું : ઇતિહાસનું વિહંગાવલોકન 
ઊડતી નજરે અવલોકન 


સારા-નરસાનો વિચાર કર્યા વિના : વિવેકશૂન્ય 
બીજાનાં હિતોના ભોગે સ્વાર્થ : સ્વાર્થવૃત્તિ 


સાધવાની વૃત્તિ 


૨૬૮ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


પોતાની જવાબદારી પ્રત્યે બેપરવા : બેફિકર/બેજવાબદાર 


ઓછું કામ કરવાની વૃત્તિ : કામચોરી 
કેળવણી પામેલા : શિક્ષિત 
બીજાનું હિત વિચારવાની વૃત્તિ : પરહિતવૃત્તિ/લોકહિતવૃત્તિ 
લોકોનું રાજ્ય : પ્રજાતંત્ર/લોકતંત્ર 
વિવાદથી પર એવું : નિર્વિવાદ 

સંક્ષેપ 


લોકતંત્રના અનેક આધારો પૈકીનો મૂલાધાર છે : લોકકલ્યાણાર્થે પોતાની 
અંગત સ્વાર્થવૃત્તિનો ત્યાગ. ઈતિહાસનું વિહંગાવલોકન કરતાં જણાય છે કે 
ભૂતકાળમાં વિવેકશ્‌ન્ય સ્વાર્થવૃત્તિએ જ આપણા દેશમાં સર્વનાશ નોતર્યો છે. 
આજે પણ આપણા અમલદારો બેજવાબદાર છે અને કર્મચારીઓમાં સર્વત્ર 
કામચોરીની જ દાનત દેખાય છે. શિક્ષિતજનોમાં પણ પરહિતચિંતનની વૃત્તિ 
દેખાતી નથી. લોકતંત્ર સ્થપાયું હોવા છતાં આપણે ત્યાં એને માટેનો મજબૂત 
પાયો નંખાયો નથી એ એક નિર્વિવાદ સત્ય છે. 


(૨) 

આપણું જીવન જુદા જુદા પ્રકારના અનેક ભયથી ભરેલું છે. બાહ્ય ભય 
તો છે જ. તે સાથે કામ, ક્રોધ, વગેરે આંતરિક ભય પણ ખરા. તેથી મનમાં 
જરા પણ ભય ન હોય તેવી વૃત્તિ કેળવવી પૂરેપૂરી શક્ય નથી. તે જ બધા 
ભયથી સંપૂર્ણ મુક્તિ પામી શકે છે કે જેણે આત્માને ઓળખી લીધો હોય કે 
જેને આત્માનું જ્ઞાન થયું હોય. ભય વિનાની સ્થિતિ એટલે જરા પણ મૂર્છિત 
નહીં એવી સ્થિતિની પરાકાષ્ઠા. એવી સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવા માટે નિશ્ચયની 
અત્યંત જરૂર છે. તે માટેના પ્રયત્નો હમેશાં ચાલુ રહે તો ભયની વૃત્તિ ઓછી 
થઈ શકે છે. આત્મા પર શ્રદ્ધા વધારવાથી પણ ભયવૃત્તિને ઓછી કરી શકાય 
છે. અત્રે એ ન ભૂલવું જોઈએ કે જેટલા ભય છે તેમના મૂળમાં આપણો દેહ 
જ છે. દેહ પ્રત્યેની મમતા-આસક્તિ દૂર થાય તો ભયરહિત અવસ્થાને સહેજે 


પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. 


સારલેખન ૨૬૯ 
સંક્ષેપ 
મનુષ્યજીવન બાહ્ય-આંતરિક અનેક ભયથી ભરેલું છે. નિર્ભયતા કેળવવી 
સરળ નથી. ભયહીન સ્થિતિ પ્રગટ કરવા આત્મજ્ઞાન અને નિશ્ચયશક્તિની 
જરૂર છે. ભયનું મૂળ દેહ છે. આથી દેહભાવ જતાં નિર્ભય અવસ્થા સહજ રીતે 
પ્રાપ્ત થાય છે. 


(૩) 
આખો ફકરો વાંચી, તેનો સાર સમજી નીચે મુજબના પ્રશ્નો મૂકી તેના 
પ્રત્યુત્તરરૂપે પણ સંક્ષેપ કરી શકાય. 


સ્વામી રામદાસ રામાયણ લખતા ને લખાતું જાય તેમ તેમ શિષ્યોને વાંચી 
સંભળાવતા. મારુતિ પણ તે સાંભળવા ગુપ્નરૂપે આવીને ત્યાં બેસતા. સમર્થે 
લખ્યું હતું કે, “મારુતિ અશોક વનમાં ગયો. ત્યાં તેણે ધોળાં ફૂલ જોયાં.' એ 
સાંભળતાંવેંત મારુતિએ છતા થઇને કહ્યું, “મેં ધોળાં ફૂલ જરા પણ જોયાં નથી. 
મેં જોયેલાં તે ફૂલ લાલ હતાં, તમે ખોટું લખ્યું છે. તે સુધારો.” “મેં લખ્યું છે 
તે બરાબર છે. તેં ધોળાં જ ફૂલ જોયાં હતાં.” મારુતિએ કહ્યું, “હું જાતે ત્યાં 
જનારો ને હું કહું તે ખોટું ₹| છેવટે તકરાર રામરાજાની પાસે પહોંચી. રામચંદ્ર 
કહ્યું, “ફૂલ ધોળાં જ હતાં. પણ મારુતિની આંખ તે વખતે ક્રોધથી લાલચોળ 
થઇ ગઇ હતી, તેથી તે ધોળાં સફેદ ફૂલ તેને લાલ લાલ દેખાયાં.” આ મીઠી 
વાતનો સાર એટલો કે દુનિયા તરફ જોવાની આપણી જેવી દષ્ટિ તેવી દુનિયા 
આપણને દેખાશે. 


- વિનોબાજી 


મેઃ ક. 


૧. મારુતિએ જે ફૂલ જોયાં હતાં એનો રંગ કેવો હતો ? 


કઃ ક ક 


ર. મારુંતિને એ રંગ કેવો લાગ્યો 
૩. એમ શા માટે બન્યું ? 


ગડ 


૨૭૦ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
સંક્ષેપ 

સ્વામી રામદાસ હંમેશની જેમ લખેલ રામાયણનો કેટલોક ભાગ શિષ્યો 
સમક્ષ વાંચી સંભળાવતાં બોલ્યા કે, મારુતિએ અશોકવનમાં જઈને ધોળાં ફૂલો 
જોયાં. ગુપ્રવેશે આવીને કથા સાંભળતા મારુંતિએ પ્રગટ થઈ તેનો વિરોધ કરતાં 
જણાવ્યું કે એમણે જોયેલાં ફૂલ લાલ હતાં. ઝઘડો રામચંદ્ર પાસે પહોંચ્યો. 
રામચંદ્રે જણાવ્યું કે મારુતિની આંખ ક્રોધાતુર હોઈ ફૂલો લાલ દેખાયાં હતાં. 
“જેવી દષ્ટિ એવી સૃષ્ટિ.” 


પરિશિષ્ટ - ૩ 


વહીવટમાં ઉપયોગી કેટલાક અંગ્રેજી શબ્દોના ગુજરાતી અને હિન્દી પર્યાય 


અંગ્રેજી 
/0દ્વા1ઉં01 


/0દ્વાલા10ા1 


£૫001૯€1૫1દ11011 


#0તાવદ્વાટ 


£૫00)10€€ 


&01તંલ 0) 


૫011૯૪1૯ 


૫011011161 


#011તંછુટ 


ગુજરાતી હિન્દી 
(કા.) છોડી દેવું, ત્યાગ કરવો, (જ.) ત્યામ જરા, પરિત્યામ 
તજવું, બીજાના અધિકારમાં જરા, ટૂસરેજે ગધિજારમેં સોંપ 


સોંપવું ટના 

(૧) (કા.) બંધ પડવું તે, (૨) (જા.) સમાલિ, ર જરા 
સમાપ્તિ, રદ કરવું તે. (૪ ઘયવ, જમી, દાસ 

(૨) ઘટાડો 


સંક્ષેપ, સંક્ષેપાક્ષર, સંક્ષિપ્ત રૂપ, સંક્ષેપ, સંક્ષેપાક્ષર શજ્ટ-સંક્ષેષ 
શબ્દ-સંક્ષેપ 


(પદ, અધિકાર વગેરે) છોડવું, (પટ, ર્માંધિજ1ર₹, ઝાર) 


છોડી દેવું, ત્યાગ કરવો ત્યામના/ છોડ હેના 
મોકૂફી, સ્થગિતતા પ્રાસ્થમન, મોજ 
- નું પાલન કરવું - જા પાતન જરા 


અસ્વીકાર કરવો, ઇન્કાર કરવો, ગસ્વી1₹ જ રતા, ફેતજાર 
ત્યાગ કરવો, તજવું જરા, ત્યાગ જરા 


(૧) અપસામાન્ય, િયમબાહ્ય (૨) ઝપસામાન્ય, ઞતિયમિત, 
(૨) વિકૃત સિયમવાણા 
(ર) વિજ, વિસ્પ 


ટૂંકાવવું, સંક્ષિપ્ત કરવું, સંક્ષેપ સંક્ષેપળ જસતા, સંક્ષિત જસ્તા, સક્ષેષ 
કરવો, ઘટાડવું, ઓછું કરવું જતા, ન્યૂન કરતા, જ જતા 


૨૭૧ 


૨૭૨ 


£૫010૪દ્વા 


£૫052€0ાતં 


૫05૯11૯૯૩11 


£0501010 દ્વ૫110111)/ 


૫0501૫10 101૯ 


4૫03501001 


4૫051001 011 


£૫805€ 01 દ્વ1110110)/ 


£૫€€૯તઢ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


રદબાતલ/નાબૂદ કરવું, વિલોપન રટ જરતા, વિતોપન જરા, 


કરવું 


બેપતા થઈ જવું, ફરાર થવું 


(૧) અનુપસ્થિતિવાદ 


(૨) ગેરહાજર રહેવાનું વલણ, 
ગેરહાજર વૃત્તિ 


પરમસત્તા 


(૧) તિરપવાદ નિયમ 
(૨) નિરંકુશ શાસન/રાજ્યવહીવટ 


(૧) સમાવેશ, સમાસ 
(૨) (રસા.) શોષણ, ચૂસણ 


ઊચક બિલ 
સત્તા/અધિકારનો દુરુપયોગ 


(૧) સંમત થવું, માન્ય રાખવું 

(૨) પદ-અધિકાર ગ્રહણો કરવો 
(૩) સામેલ થવું 
(૪) પ્રવેશ કરવો 
(૫) 


૫) જવાબદારી સંભાળવી 


સિરજરળ જરા 


પતાયન જરા, પ્રપતાયન 
રના, ૫૨૨ હોના 


(૨) અતુપસ્થિત્તિ, 


ઝઅતનુ૩પસ્થિતતા, ઞન્યત્રવાસિતા 
(૨) ઝઅનુપસ્થિત/મેરહાગિર રને 


જાસ્જ્વ 
પરમ પ્રાધિજાર પરમ સત્તા, 


(૨) સિરપવાજ, સિયમ 
(ર) સિસુશ શાસન 


(૨) સમામેલન, સમાવેશ 
(ર) (રસતા.) ગમવશોષળ, 
ઝવત્તૂસળ 


પ્રાધિજાર જા હુરપયોમ 


(૨) માન તેના, સઇમત હોના 
(ર) ૫ઢ્‌-ગધિવજાર પ્રહળ જરા 
(ર) શામિત દોના, સમ્મિસિત દેના 
(૪) પ્રવેશ જતા 

(૫) જાર્યમાર સંમાતના 


પરિશિષ્ટ - ૩ 


£2€૯૯લ૯દ્વાલ્ત [1100101011 


£૫€€€55 


£€€€551012 


£૫€€0111106ંદ11011 


£€૦0૦1તા॥ટ્ઠાં) 


£2€€0111 1૯દ્યતંડ 


£€01તા1દ્વ1ં01 


£01010171તંછુલા1ણા! 


“તવૃપા'ટ 


£&લ૯0ા1૪ટ 


૨૭૩ 


ક્રમ બહાર બઢતી, પ્રવેગી બઢતી ત્વર્તિ પહ્ેન્નતિ 


(૧ 
(૨ 
(૩ 
( 


૪ 


પ્રવેશ 

પ્રવેશ-હક 

વૃદ્ધિ 
પ્રવેશમાર્ગ/ રસ્તો 


પ 85. 


ન કાઈ, 


(૧) સુગમ, સુલભ 
(૨) પ્રવેશ-સુલભ 


(૧) આવાસ, સ્થાન 

(૨) સગવડ 

(૩) અનુકૂલન, સમાયોજન 
તદનુસાર, તે મુજબ 


હિસાબનાં સદર 


અધિકૃતિ, અધિકાપત્ર 


(૧) પહોંચ, પાવતી, સ્વીકુતિ-જાણ 


(૨) સ્વીકૃતિ, સ્વીકાર 


(૧) પ્રાપ્ત કરવું 


(૨) સંપાદન કરવું, સંપ્રાપ્ત કરવું 


કાર્યકારી 


(૨) પછુંત્, પ્રવેશ, પેઠ 
(ર) પ્રવેશ અધિજાર 
(ર) વૃદ્ધિ, વલેતરી 
(9) પ્રવેશમાર્મ/રસ્તા 


(૨) સુમમ, સુલભ 
(ર) પ્રવેશ-સુનભ 


(૨) આવાસ, ગમદ, સ્થાન 


(ર) સુવિધા, સટૂસિયત 
(ર) ગનુજૂલન, સમાયોઞન 


તલ્નુસાર 
સેજ્વા-શીર્ષ 

પ્રત્યાપન અધિતતિ, ઞધિવા₹-પત્ર 
(૨) પાવતી, પ્રાશિ-સૂત્તના, 
પ્રાતિ-સ્વીજતિ 

(ર) સ્વીજતિ, સ્વીવાર 

(૨) પ્રા જરા, ૩પાગિત જરા 
(ર) ગસિત જરા, ગર્ગન સતા, 


ઝપિપ્રણળ જરા, સંપ્રાત જસ્તા 


સ્ર્યજાર્ી 


૨૭૪ 


૫0101 


41101610 07701૪ 


£ત01દ0011 


£ 00૯ 


“ા111151"81101 


“11551010 


#ત10€હાણાત111 


#ત1ઊાા 


તં પદ્વાંળ'લાળ 


“પવંપદ્વા€€ 011011 


દગ 


(૧) કાર્ય, કામ, ક્રિયા 
(૨) પગલું, કાર્યવાહી 
(૩) મુકદમો, દાવો 


દાવાપાત્ર અપકૃત્ય 


(કા.) અનુકૂલન 


તદર્થ 
વહોવટ, 


સંચાલનતંત્ર 


(૧) ગ્રાહ્ય, મળવાપાત્ર, સ્વીકાર્ય, 


અંગીકાર યોગ્ય 
(૨) પ્રવેશ્ય, અનુજ્ઞેય 


વધુ વિચારણાર્થે 
(કા.) સહેતુક, હેતુસર 
કિંમત પ્રમાણે, યથામૂલ્ય 


અગ્રિમ પગલાં, પૂર્વ પગલાં 


વહીવટીતંત્ર, 
વ્યવસ્થાતંત્ર, સરકાર, સંચાલન, 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
(૨) જાર્ય, જમ, કિયા 


(ર) જાર્યવાદી, જારવાર્ડ 
(ર) વાર્‌, ઝાબયોમ, તવા, 


નાતિશ, મુજ્ર્મા 


સ્યવણાર્ય તેષ/ ઞપજૂત્ય, ગુર્મ, 
વાવ્યોમ્ય 


(જ1.) ₹પાંતઇ ગનુજૂલસન, 
અતુર્પળ 


ત્ત્ટ્થ 
પ્રશાસન, શાસન, સર જાર પ્રવંધ, 


(૨) પ્રવેશ, રર્વ્િના, ગંટ્‌ર 
ઝના 

(ર) પ્રવેશ્ય, અનુસ્નેય 

ઝાધિજ વિત્તાર જે સિયે 

(જ%.) ઝહેશ્ય સે, 

થથાપ્‌લ્ય, મ્‌્યાનુસાર્‌ 


ઝપ્રિમ જાર્યવાહી/જારવાર્ડ 


પ્રતિકૂળ, વિરુદ્ધ, ઊલટું, વિપરીત પ્રત્તિજૃ લ, (વિરુદ્ધ, વિપરીત, 


છાનિજર ઝલ 


પરિશિષ્ટ - ૩ 


“૪૪1૯૪દ્વાર 


4૫1115 દ્વાતં 00]૯૯15 


41૯ ૦0110€ 


&1લાળદ્વ19€ 10106) 


શકવા) 


£00લાતાં% 


£૫00112€દ1101 


£૫[0[00110111011 


£૫001દ5011011 


41' (લતા 


(૧) કુલ, સમસ્ત, એકંદર 
(૨) સમૂહ, સમષ્ટિ 


હેતુ અને ઉદ્દેશ 
સંલગ્ન કચેરી 
વૈકલ્પિક/બીજો. ઉપાય 
આનુષંગિક, ગૌણ 
(૧) પરિશિષ્ટ 


(૨) (ત.) અંત્રપુચ્છ, ઉપાંત્ર 


(૧) અરજી 


(૨) (નિયમ વગેરેની બાબતમાં) 


લાગુ થવું/પડવું તે 


વિભાજન, હિસ્સા પ્રમાણે 


વહેંચણી 
મુલવણી, મૂલ્યાંકન 


સ્થપતિ 


૨૭૫ 
(૨) સમસ્ત, સામૂદિજ, જુ, 
રાશિજૃત, ફજટા 
(૨) પૂર્ળયોમ, સમુત્ત્તય, સપૂછ, 


સક્ષ ગૌર ઝરેશ્ય 

સંવંધ જાર્યાતય/જત્તદરી 
વૈજ્પજ/ટ્સરા ૩પાય 
(૨) પરિશછ ઝઞનુવંધ 


(ર) (સ્તિનિઝિ. ૩ળ્ડુજ) ૩પંત્ર, 
ગાંત્રસ્છ 


(૨) ગાવેસ્નપત્ર, અરગ, 
પ્ાર્થના-પત્ર 
(ર) (નતિયમ ગાઢ જે સલંધષ 


પ્રભાગન, ઞનુભાગન, બંટન, 
“દિસ્સા-વાંટ સંવિભાગન, ગાવન્ન 


મૂલ્યાંકન, મૂલ્યાનિર્ધારળ 


તાસ્તુતિર, વાસ્તુશિસ્પી, 
વાસ્તુવિશારર 


૨૭૬ 


4૫011105 


શતા 


£0દ્વા1દ્વ01૯€ 


4071 ૦5૯ 


£%1011 


3601૮ 1૯ હા'રા1૦૯ 


3િક્વાંદ્વંટ 01તા110€€ 


3િદ્વાદ્વા૯લ્તં 00તંછ્લા 


3િત્' 01111811011 


43850 દ્વા" 


30 (01લૉહ્ત 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


(૧) દફતરખાનું, દફતર-ભંડાર, (૨) ઝમિલેદ્ધામઇ પુરાલેજ્ર- 


દફતર-સંગ્રહ 


(૨) પુરાણા કાગળ, પુરાણું દફતર 


હિસાબ તપાસણી, એડિટ 


ઉપલભ્ય, પ્રાપ્ય 


“પછી” કેસ, પ્રતીક્ષિત કેસ 


ગૃહીત, સ્વયં પ્રમાણિત સિદ્ધાંત, 
સ્વયં સિદ્ધ સિદ્ધાંત, સ્વતઃ સિદ્ધ સત્ય 


આગળના લખાણ/પાછલી હકીકત 


સંબંધી પુછાણ, પૂર્વ-સંદર્ભ 


(કા.) જામીન પર છોડી શકાય 


ન નુ 


ગુના 


ષ્ડ 


તે 


ક 


સમતોલ અંદાજપત્ર, સંતુલિત 


અંદાજપત્ર 


(કા.) મુદતનો બાધ, મુદતબાધ 


આધાર-વર્ષ 


સરકાર જપ્ત થવું, ખાલસા થવું, 


સરકાર દાખલ થવું 


સંપ્રહ, ૬૫તર-સમ્રદ 

(ર) અભિલેજ્ર, પુરાલેન્ર, પુરાને 
સામજ્ઞાત, રેજોર્ડ 

તેજ્ધા પરીક્ષા 


પ્રીપ્ય, ડપલમ્ય, સમ્ય, સુલમ, 


મૌગુદ્‌ 


પ્રતીક્ષિત જેસે 


સ્વયંસિદ્ધ, મમિમૃદીત, સવત: 
સિદ્ધ સત્ય 


પિછતા વાલા, પિછતા સિર્ટિશ, 
પૂર્વ સિર્ટેશ 


(જ1.) ગમાનતી ગઞપસધ, 
માનત થોમ્ય અપરાધ 


સતુસિત આયવ્યયજ/બગટ, 


સંતુસિત ઞાયવ્ય પત્ર 


(જ.) જાલવાધા, ગર્વાધ- 
તાધા, ગવધિ-રધ 


આધાર-વર્ષ 


અવ્ત દોના, રાગ્યસાત છોના, 
ઝપવૃતત હોના 


પરિશિષ્ટ - ૩ 


13011011101 'દ% 


301611૯તં 


130106ંલતં 181001૫1 


1301૯ 110 €5૯€ 


31115 11151 


310૮1૮ પ7ટ્વાલા' 


ડિ'લ્ટ્તા1ટ 


31€111)/ 


31080 ૦0૫1110 


131'001101'€ 


1101૮01 5૯110૯ 


1151110055 10111"5 


સુધારણા કર 


૨૭૭ 


સમુન્નતિ જર 


(કા.) ખરું, સાચું, વાસ્તવિક, (જ1.) વાસ્તાવજ, ઞસસી, 


વિશ્વસનીય, 
પ્રામાણિક, શુદ્ધબુદ્ધિપૂર્વકનું 


બંધણી મજૂર/મજૂરવર્ગ, વેઠિયો 


સીમાવર્તી કેસ 


તજજ્ઞ મંડળ, વિશેષજ્ઞ મંડળ 


(ઇજ.) પાણી ખાળવાનો પાળો, 
પાળબંધ, જળરોધક દિવાલ, પુસ્તો 


સંવર્ધન, પાલન, ઉછેર 


સંક્ષેપ, ટૂંકાણ 


સામાન્ય રૂપરેખા, વ્યાપક રૂપરેખા 


પુસ્તિકા, ચોપાનિયું 
ખંડિત નોકરી/સેવા 


કામકાજનો સમય 


વિશ્વાસપારા, સઢ્ભાવનાપૂર્વજ, સઢ્‌માવી, 


ચથાર્થ 


તંધપત્રિત શ્રમિજ/જામમાઇ 
મગહર વંધપત્રિત શ્રમિજ વર્મ 


સીમાવર્તી જે 


વિજ્ત મંડ્ત, વિશેષજ્ઞો જા «લ, 
વિશેષત્મંડત્ત 


(ર્ગી) તરન સેધ, પનજ 
સીવાર વોંધ, વંટ્‌ 


સંક્ષેપ, સંક્ષિક્તતા, છોનર્્‌ 


મોટી સપરેદ્ધા, સામાન્ય ₹પરેદ્યા, 
સ્થૂત સુપરેજ્રા 


વિવરખિજા, ત્ોપાસિયા, પુસ્તિજા 
ર્વરિત સેવા 


સ્ર્ય-સમય 


૨૭૮ 
33 


801100#1૯છુલા0ણા તં0€ 


“૯૪ા51લા'૯ત 10051 


€દ્યળા1લા 11115101" 


€દ્યતા'€ 


€દ્યધા11ટ દ્વરા1101 1011200 


€દા1-[4 


€વ1000111૪૦ 


€લ110દછુા 


€લ્વા1[0 0॥ (0101 


€&11015 01 1ાદ્ઞાલંકા [૩1'0- 


[11€1) 


€&દ11) 


€ ૬011 


રસીદી રજિસ્ટર ટપાલથી, 
પહોંચવાળી રજિસ્ટર ટપાલથી 


મંતીમંડળ દરજ્જાના મંત્રી, 
કેબિનેટ દરજ્જાના મંત્રી 


સંવર્ગ, કાડર 

ધ્યાન ખેંચતી નોટિસ 
હાજરી-વેતન 

ઢાંકપિછોડો, છલાવરણ 
ઝુંબેશ, પ્રચારણ્-અંદોલન, 
અભિયાન 

મુકામ 

નાણાકીય ઔચિત્યના નિયમો 
(૧) ક્ષમતા, શક્તિ, સામર્થ્ય 
(૨) હેસિયત 

(૩) સમાસ-શક્તિ, સંગ્રહશક્તિ, 


ધારણશક્તિ, સમાવેશ શક્તિ 


(૧) મૂડી, થાપણ, ભંડોળ, પૂંજી 
(૨) પાટનગર, રાજધાની, મુખ્ય શહેર 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


રસીવી રગિસ્ટ્રી કાજ સે 
નંત્રિ-મંડ્ત મંત્રી, જાવિનેટ મંત્રી, 
મંત્રોમંડસ સસ્થ 

સંવર્મ, જાર 

ધ્યાન હત્તનેવાલી સૂત્રના/નોટિસિ 
હાઝિર વેતન 

ઇછત્તાવ(ળ, છત 

ગોરતર ગાંત્ેસન, વ્યવસ્થિત 


ઝામિયાન 


પુ૧1મ, પડાવ 


વિત્તીય ગૌસ્ત્ય જે સામાન્ય 
ત્િયમ 


(૨) ક્ષમતા, શરિછ, સામર્થ્ય 
(ર) સૈસિયત 

(ર) ધારતા, સમાર્ડ, મુંગાર્શશ, 
સમાવેશ શસ્છિ 


(૨) પૂંગી, મૂલ, મૂલધન 
(ર) રાઞઝધાની 


પરિશિષ્ટ - ૩ 


€&011દ ૦રિલા1૦૦ 


€ ૬0111 ૦૫1દ્) 


€૬011દ1001 1% 


€દ્વા'લાદ્વાવ્લા' ૪૦૫૯1111101 


€દ11:01 દ્વાત 5101૬ [૦110)/ 


€૬ડ111૪ુ ૪01૯ 


€દ્યડાદ્વા 


€લડ૫દ્વાં ટ10[2710)/€૯€ 


€દ્વાર111011 વ્વા'લક્ 


€લ્લાહ્ટ017/ 


€ધ્વ15૯ 01 81101 


દેહાંતદંડને પાત્ર ગુનો, મોતની મૂત્યુટ્ટપાત્ર 


ચ્૭્૯ 


ઝપરાધ, 


સજાને પાત્ર ગુનો, મૃત્યુદંડને પાત્ર પ્રાળહ્ટપાત્ર મપરાધ 


ગુનો 


મૂડી ખર્ચ-જોગવાઈ 


માથાદીઠ કર, માથાવેરો 


પૂંગી પરિવ્યય, પૂંગી અર્ત, સમી 
પૂંગી 


પ્રતિવ્યત્િવ્યસ્છિવાર જર 


રખેવાળ સરકાર, કામચલાઉ જામત્તતાડ સરજાર 


સરકાર 


દામ અને દંડની નીતિ 


નિર્ણાયક મત 


સામ ગૌર તડ જો નીતિ, માઞર- 
તજડી ન્યાય 


સિર્ળાયજ મત 


પ્રાસંગિક, પરચૂરણ, અનિયત, ઝાજસ્મિજ, તૈ1મિત્તિજ, 


છૂટક 


ઝત્તિયત, સામચિજ 


પ્રાસંગિક કર્મચારી, અનિયત સૈમિત્તિજ જર્મત્તારી, અતિયત 


કર્મચારી 


આવરા-ક્ષેત્ર, આવ-ક્ષેત્ર 


વર્ગ, કક્ષા, પ્રકાર 


દાવાનું કારણ 


જમત્ઞાર્સૈ 


અપવાદ-ક્ષેત્ર, સ્રવળ-ક્ષેત્ર, 
ઝલપદ-ક્ષેત્ર 


વર્મ, જોટિ શ્રેળી, પ્રજાર જક્ષા 


તાવ્મૂલ, વાવ્રેતુ, વાટ્જારળ 


૨૮૦ સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


€ત0001 110016) બાંયધરી રકમ ઝઅવધાન દ્રવ્ય/સઞશિ/ધન, 
માનતી રમ 
€૯ા15011"€ 11011011 ઠપકાની દરખાસ્ત તેના પ્રસ્તાવ 


€ટા॥ળાં 3િપા'ટક 0[10051- કેન્દ્રીય શોધ તપાસ કાર્યાલલ વજેનદ્રીય ગાસૂવના સ્યૂરે, તેન્દ્રીય 


580011 રુષિયા/નુધત્તઇગઞાસૂયી વિભામ, 
વેન્દ્રીય ગાંત્ત બ્યૂરો 
€ટાદ્વા 19૯5છુળ મધ્યસ્થ આલેખનતંત્ર, મધ્યસ્થ જેન્દ્રીય સિજ્ઞાર્ટ્ન સંગઠન 
0૪ટદ્વા15ટ101 ડિઝાઈન તંત્ર 
ઊદ્યા લા અધ્યક્ષ, ચેરમેન સભાપતિ, ગધ્યક્ષ, ચૈર્મૈન 
ઊાદ્વાંદ્વાટુલત 101૯ તકરારી મત વિવાવી મત 
0ઊદ્વા।1૦૦ 118]0111) આકસ્મિક બહુમતી સાંથોમિજ વદછુમત 
(111101 01 ૦૮011€5[0001- પત્ર-વ્યવહારની પ્રણાલી પત્રવ્યવહાર સરળી/પ્રળાલી 
તંલા૯૯ 
ઊ॥દ્ાટુટ (૧) હવાલો (૨) જાર્યભાર 
(૨) (કા.) તહોમત, આરોપ (ર) (જ%1.) આસેપ, લેષાસેપ, 
(૩) ખર્ચ-બોજો તોઇમત 
(૪) ભાડું, દર, કિંમત, મૂલ્ય, (ર) પ્રમા? છર્ત્, વ્યય, વ્યયમ[ર 
દામ, લાગત (૪) ભાડા, શુભ્જ, રામ, મૂલ્ય 
ઊઊદ્વા-૪૯ત 18%]0૯ાતાં॥ા€ બિન-મતપાત્ર ખર્ચ પ્રભારિતિ વ્યય/જર્ત્ત, ઞમતહેથ 
ત્યય/અર્ત્ત, 19નત- 


મતવનવાનાશ્ર્ત્ત 


પરિશિષ્ટ - ૩ 


ઊાદ્વા(£ટ€ 1૦[0૦11 


ઊલ વ્વાઉ0110 


પ॥ઊઢાં/ €૦15૯1'થ।01 0 101- 


€515 


€1હંદ્વા' 0'તળ* 


વાપ 


([લદ્યા' દ્વા 8૦૦૦૫111 


€[લદ્વા'વ્વા1૦૦ ૦૯1111061૯ 


€103૫1'€ 1101101 


€૦દ્યા1101 6૦૫૨1111101 


€૦૮૯૦ 110111001' 


€૦૮૯ 01 ૦0ા1ઉંપતા 


હવાલા-રિપોર્ટ/અહેવાલ 
મુખ્ય સત્તાધિકારી 


મુખ્ય વન સંરક્ષક 


પરિપત્ર હુકમ/આદેશ 


(૧) નાગરિક, મુલકી, બિન- 


લશ્કરી, રાજ્ય, સિવિલ 
(૨) (કા.) દીવાની, સિવિલ 
(૩) (ઇજ.) સિવિલ બાંધકામ 


હિસાબ ચૂક્તે કરવો 


પરવાનગી પત્ર, મંજૂરી પત્ર 


ચર્ચાબંધીની દરખાસ્ત 


મિશ્ર/સંયુક્ત સરકાર 


સંકેત સંખ્યા/સંકેતાંક 


ચ્ટ્૧ 


જર્યભાર રિપોર્ટ 
મુચ્ પ્રાધિજારી/સત્તાધિજાર્સી 


મુ વન સંરક્ષજ 


પરિપત્ર-આહેશ/ઇુજમ 
(૨) વ્યવછાર વિષયજ, તાપરિજિ, 


(૨) (જા.) હવાની, સિવિસ 
(૨) (ગી) સિવિત 


તેજ્વા-શોધન, દિસાવ બુમતાન 
જ્્સ્તા 


મંગૂર્સ-પત્ર 


સમાપન પ્રસ્તાવ, બદસનંણી 
પ્રસ્તાવ, વિવાવાન્તજ પ્રસતાવ 


મિશ્ર/વદુલ્લીય/સંયુત્છ રર 


સંજેતાંજ, સંજ્ત-સંછ્યા 


આચાર-સંહિતા, આચાર-મર્યાદા, ગાત્રા(-સંર્તા, આાત્તાર- 


આચાર-નિયમાવલિે 


સિયમાવલી 


રહરે 


€૦૯1'પ૯ 116૯511105 


€બાટલા૯ 125[001510111) 


€૦111101 €હ્યતા'€ 


€૦01111૫10દ્1 


€૦11૧1111૫110811011 


€૦1111101૮1101 


€૦1111૫1૯0તં 1૯1૯ 


€૦111[061૯111 દ્વ૫110111) 


€૦110011દ001॥1 


€૦11[01101 €૯111વહ્વાટ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


સખ્તાઇનાં પગલાં, સખ્તીનાં અવપીડજ ૩પાય/જારવાર્ડ, 


પગલાં, જરબદસ્તીનાં પગલાં તતપ્રયોમ ઞવરટ્સ્તી 

સામૂહિક જવાબદારી સામૂછિજ ૩્તરણયિત્વ/ગિપ્નેલરસી 
સમાન સંવર્ગ/કાડર સમાન સંવર્મ/જાછ 

(૧) કોમી (૨) સાંપ્રાયિજ, જોમી 

(૨) સામુદાયિક (ર) સામુઢાયિજ 


(૧) સંચાર, સંદેશા-વ્યવહાર, (૨) સંત્તારુ સંત્તારળ 


વ્યવહાર (ર) સંસૂતવના, સંહેશ, સૂત્રના 
(૨) સંદેશ સમાચાર, માહિતી (રૂ) પાર્મ 
(૩) માર્ગ (૪) પત્ર-વ્યવહા; સંપ 


(૪) પત્ર વ્યવહાર, સંપર્ક 


(૧) બદલો, ઘટાડો, ફેરફાર, (૨) વવ્ત રૈના, જામ જર રેતા, 


રૂપાંતર રુપાંતરળ 

(૨) દિશા પરિવર્તન (૨) રિજ પરિવર્તન 
રૂપાંતરિત રજા રપાન્તરિતિ છુટ્ટી 

સત્તા ધરાવતા અધિકારી/ સક્ષમ પ્રાધ્રિજાસ/સમર્થ 


પ્રાધિકારી, સક્ષમ અધિકારી/ પ્રાધિજાર્સ 
પ્રાધિકારી 
સંકલન, સંપાદન સંજ્લન, સંત્રયન, સમેજિત ₹૫ 


રના 


કામ પૂરું થયાનું પ્રમાણપત્ર, પૂત્તિ પ્રમાળપત્ર, પૂ્ળત્તા 
પૂર્ણતા-પ્રમાણપત્રા, સમાપ્તિ પ્રમાળપત્ર, સમાત્તિ પ્રમાળપત્ર 
પ્રમાણપત્ર 


પરિશિષ્ટ - ૩ 


€૦111011611€€ 


€૦110[051101 તંલલ્ત 


€૦11[10ૌણાડાં૪૯ 


€૦1૦૯011૯€ત દ્વ૦૫011 


€૦1૧૦€૨55101 


€૦0ાળાઇડાં૫૯ 


€૦10ા1 


€બાતીંઉ01 01 5૯10€૯€ 


€૦1601 1101 01 01'€81૮ 11 


50110૯ 


€0બાતાપણ દ્વા॥।તં તાંડ 0101100 


€0૦1 લા'તંલા'1011 


અનુપાલન, પાલન 


પતાવટ-ખત, પતવણી ખત 


વ્યાપક, સર્વગ્રાહી 


સંયુક્ત/એકત્રિત કાર્યવાહી 


છૂટછાટ, રાહત, સવલત 


નિર્ણાયક, નિર્ણયાત્મક, અંતિમ, 


આખરી, છેવટનું 


(૧) સંમત/સહમત થવું, સંમતિ 


આપવી 
(૨) એક સાથે થવું/બનવું 


નોકરીની શરત, સેવાની શરત 


નોકરી/સેવામાંની તૂટની માફી 


શુ જઃ 
વતણૂક અને શિસ્ત 


(૧) રાજ્યસંઘ 
(૨) મહામંડળ 


૨૮૩ 
ઝનુપાલન, પાન 


સમતૌતા-પત્ર, સમાધાન-૫ત્ર, 
સિપનર પત્ર, પ્રશખન-પત્ર 


સર્વાનીળ 


સમિસિત/સંયુસુ/સમક્ત/ 


પજત્રિત જાર્યવાહી/જારવાર્ફ 
ર્યાયત, છૂટ સુવિધા 


[નશ્યાલ્મજ, િસ્ત્રાયજ, 
સિર્ળાયજ, સિર્ળયાત્મજ, ઝસ્તિમ 


(૨) સઇમતિ હેના, સહમત દોના 
(૨) "જ સાથ હોના 

તોજરી જી શર્ત, સેવા જી શર્ત 
સેવા મેં વ્વવધાન જો માપે, 
તૌજ્સી/સેવા મંમ વ માજી, 
તોજ્રી/સેવા વિસ્છેટ જો માખી 


ઝાત્રરળ ગૌર ઝતનુશાસન 


(૨) રાગ્યમંડત્ત 
(ર) મહદાપંડલ 


૨૮૪ 


€૦11હિા' 


€0૦11[હ1'લા1€€ 


€૦1111111611011 


(૦1115૯ 


€૦111011111)/ 


€૦01૧15૦૦1૫૫110 5૯4ત્વાં 1111001 


€૦ાડણા! તંટ૦1€૯ 


€૦15૦ાંતત્વા101 01 10તા1૪ડ 


€૦15૫10010€) 


€૦015111011011 


€૦011€%1 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


(૧) આપવું, એનાયત કરવું (૨) પ્રજઞન જરા 

(૨) મસલત કરવી, વિચારવિમર્શ (ર) પરામર્શ જરા, વિત્તાર 
કરવો, સાથે મળીને વિચારણા વિમર્શ જરા સતાઇ-મશવર 
કરવી જરા, વિત્તાર મોછી જતા 


સંમેલન, અધિવેશન, પરિષદ સમ્મેતન 


(૧) સમર્થન, પુષ્ટિ (૨) પુષ્ઠ પુષીજરળ 
(૨) (નોકરીમાં) કાયમ કરવું તે (૨) (સેવા મેં) સ્થાયીજરળ 


જપ્ત કરવું, સરકારમાં દાખલ કરવું સધિદ(ળ જરા, ગજ જરતા, 
રાગ્યસાત જરા 


મેળ, સુસંગતા, સંવાદિતા, ઝતનુરુપતા, 


સરખાપણું સંમતિ, સમનુફ્પતા, (૧૨ મિતા 
અનુક્રમાંક, અનુક્રમ નંબર ઝનુજમાંજ 
સંમત હુકમનામું સંમત સિત્મો/દુજમનામા 


જમીનખાતાનું એકત્રીકરણ ત્તજવંવ્‌ી 

મતદારમંડળ, મતદાર વિભાગ સિર્વાત્તન ક્ષેત્ર, ત્તુનાવ ક્ષેત્ર 
(૧) રચના, સંઘટન, નિર્માણ (૨) સત્રના, ઠન, સંઘટ્ન, 
(૨) શરીરનું બંધારણ, બાંધો, પ્રકૃતિ સિર્માળ 

(૩) (કા.) સંવિધાન, બંધારણ, (૨) શર્સીર ૫૮, ષટ્ન, પ્રજુતિ 


રાજબંધારણ (ર) (જા.) સંવિધાન 


સંદર્ભ, પૂર્વાપર સંબંધ સંર પ્રસ, પ્રજરળ, પૂર્વાપર સવથ 


પરિશિષ્ટ - ૩ 


રત્પ 


€ભાપંછુલાલંટ5/€૦॥1ંછુટાર આકસ્મિક, ખર્ચ, પ્રાસંગિક ખર્ચ ગાજસ્મિજ વ્યય, ળૂ વ્યય, 


12%[00ાતાંપાટ 


€૦111181/0110€ 


€૦11101 


€૦ાપણાલા* 


€૦॥1૫ંતા 


€૦011.0001'811011 


€૦૫11011હાા 


€૦૫૯૧1૪ 1ટાલ' 


€11ાલંદ્ાં 


(11111૫1દ1110€ 


1211): ૧11017૮11€€ 


પ્રાચંમિજ વ્યય 


ઝત્તંધ્ન જરતા, મંમ જરા, 
ઝતિજ્મળ જરતા,તોડના 


ઉલ્લંઘન કરવું, ભંગ કરવો 


અંકુશ, નિયંત્રણ, કાબૂ, ફનિયમન -સિયંત્રળ, સિયમન, રોજ્થામ, 
ઝંજુશ, જાવૂ 


નિમંત્રક, આવાહક સંથોગજ, ગામંત્રજ, આયોગજ 


(૧) ગુનેગાર ઠરેલ વ્યક્તિ, સજા (૨) ઝપરધી, સેષી, મુગરિમ, 
પામેલ કેદી જહ્‌ 
(૨) ગુનેગાર ઠરાવવું, ગુનેગાર (૨) ઝપરધી ૦રરના, લેષી સિદ્ધ 


સાબિત કરવું જરા, તદર સવિત જરતા 


સમર્થન, પુષ્ટિ, ટેકો, અનુમોદન, પુછ, પરિપુષિ, સંપુષ્િ, સમર્થન, 


પુષ્ટીકરણ પુછ્ટીજરળ, ઞઅનુમોટ્ન 
નકલી, બનાવટી, ખોટું તાની, આરોન, તજી, બનાવટી, 
સાથપત્ર સઇપત્ર, પ્રાવ(ળ પત્ર 
નિર્ણાયક, અતિ મહત્ત્વનું સિર્ળાયજ, મત્ત્તવપૂર્ 


સંચિત, એકત્રિત, ઉત્તરોત્તર વધતું સંત્રયી, સંત્રિત, સમ, છ્વાત્રિત 
જતું 


દૈનિક ભથ્થું રૈસિજ પત્તા 


રટ 


દાદ 


128) 5010" 


1)લદ્યવં 51001૮ 


12€811-0€011 1€111:0€110111 


ટાદ્વાપાં!)/ 


12001 1૯તંલા11[21011 


1€2€01118117દ1101 


1)૯તંડા01 


12001111011 


12€€011101 


1ેલ્લ્તં 


120 દ્િત0 


120 દ્વિં૦દ્ધ1ં0॥1 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


આધાર-સામગ્રયે, માહિતી, «તત સામમ્રી, માધાર સામી, 
આંકડા ઝાંજ્ડે 


બિન-નિવાસી વિદ્યાર્થી ઝતિવાસી છાત્ર, હ્વા-છાત્ર, 
[રિવા વિઘાર્થી 


(૧) અસબાબ, સરસામાન, (૨) ગસવાવ, સરસામાન, કેડ 
ડેડસ્ટોક સ્યેજ 
(૨) વેચાય નહીં તેવો માલ (૨ર) ઝવિજેય માળ, રઇતિયા માત 


મૃત્યુ-નિવૃત્તિ ઉપદાન/ગ્રેચ્યુઇટી મૃત્યુ-સિવૃત્તિ ૩૫ણન/મ્ેગ્યુર્ટટી 


ત્રણમુક્તિ ત્રરળ-સિર્મોત્રન, ત્રદળ-પ્રતતિણન 
વિકેન્દ્રીકરણ વિજેન્દ્રીજરળ 


(૧) નિર્ણય, નિશ્ચય, નિર્ધાર (૨) વિનતિશ્ત્રય, સિસ્ત્રય 
(૨) નિવેડો, ફેંસલો (ર) જેસા, સિપટાર 


એકરાર, જાહેરાત, નિવેદન ઘોષળા, વ્યૌરા, તાન, ફેજરર્‌ 


અંકુશ-નાબૂદી, અંકુશ નાબૂદ ૧િનિયંત્રળ, સિયંત્રળ દનના 
કરવો/ઉઠાવી લેવો 


ખત, ખતપત્ર, દસ્તાવેજ, લેખ વિલેસ્ર, ર્સ્તાવેગ 
વસ્તુતઃ, હકીક્તે, ખરેખર, વાસ્તવમાં વસ્તુતઃ, વાસ્તવમેં 


નાણાકીય ગોટાળો, નાણાકીય મવન, વ્યપઇરળ, મોલતમાલ 
ઘાલમેલ, ઉચાપત 


પરિશિષ્ટ - ૩ 
1લદ્વિપ1ા 


1લાંતોા 


12€81તંટ 


1)€]પ1-€ 


121૯૪001 01 [2૦07015 


1209) 


1લહા11-011ંદ્વાં 1લાલા" 


120[2૫1૯ 


12€50દ10 


1ઞલિ'ા1૦૯ 01 0[0311101 


12152[2[2101€ 


૨૮૭ 


(૨) ત્તૂજ, વ્યતિજમ, ઝભાવ 
(૨) વાવો, વજાયા 


(૧) કસૂર, ચૂક, અભાવ 
(૨) બાકી 
ખાધ, ખોટ, ઘટ, ખૂટતી રકમ ઘાવ, જમી, ઘટ યેય, નુજ્સાન 


નીચે ઉતારવું, નીચેની પાયરીએ ૫જ/મ્ે્રગા ધટના, ૫૯ નીત્તા 


ઉતારવું જતા, પહટ્ત્યુત જરા, 
ઝવજમિત જરા 
કાયદેસર વિધિતઃ, વિધિવત્‌, જાનૃનન 


સત્તાની સોંપણી, અધિકારીની ્શારયોં જા પ્રત્યાયોઞન, 
સોંપણી સત્ત/અધિજાર સૌંપના 


(પત્ર, માલ વગેરે બાબતમાં) (પત્ર, માળ ઝારઢિમિં) સુપુર્ટમી, 
સોંપણી, વહેંચણી, વિતરણ, વિતરળ, પ્રહાન, પરિજઞન 
ડિલિવરી 


અર્ધસરકારી પત્ર, નીમસરકારી પત્ર ગર્ધ સરજાર્સી પત્ર 


(૧) પ્રતિનિયુક્ત કરવું, નિયુક્ત (૨) પ્રતિતિયુત્છ જરતા 


કરવું 


(૨) પ્રતિનિધિ તરીકે મોકલવું (ર) પ્રતિનિધિ વના જર મેગના, 
પ્રતિનિધિ સિયુત્ઠ જરા 

રવાનગી પ્રેષળ, રવાનમી 

મતભેદ મતમેટ્‌ 


નામંજૂર કરવું, અસ્વીકાર કરવો, તામંગૂ? જતા, ગસ્વીવાર જરા, 
નાપસંદગી દર્શાવવી ઝનુત્તિત સમગના, નાપસંદ વસતા 


૨૮૮ 


121500૫15૦ 


1ઞડલાત્વા£ટુટ 


1215201 


12150101૮1 


1215311155 


1215[2010€ 


121511101111011 


ચૂકવવું, ચુકવણી કરવી, ખર્ચવું, 
ખર્ચ કરવું 


(૧) છૂટકારો, મુક્તિ 

(૨) (નોકરી, ફરજ, હોદ્દા પરથી) 

છૂટા કરવુ, (જવાબદારી 
ગેરેમાંથી) મુક્ત/છૂટા કરવું 


છ 


(૧) વિસંવાદ, વિસંગતિ, કુમેળ, 
વિરોધ, મતભેદ 
(૨) ઝઘડો, કલહ, અણબનાવ 


વિવેકાધીન 


બરતરફ કરવું, રુખસદ આપવી, 
કાઢી મૂકવું 


(૧) તકરાર, ઝઘડો, વાંધો 
(૨) વાદવિવાદ, વિવાદ 


(૧) વહેંચણી, વિતરણ 
(૨) વિભાજન 
(૩) વર્ગીકરણ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 
સંવિતરળ જરા, રશિ-વિતરળ 


ત્યય/જ્ર્ત્ત જરા 


(૨) મુર છુઝઝાર, રણા ડમોત્તન 


(ર) સેવાવિનુસિ, પહ્ત્યુતિ, 
તૌજર સે ₹ટના 

વરત્રાસ્તમી, જયિત્વ-મુસ્છિ 
(ર) પાળન, સિર્વાઇ સિમાવ 
(૪) ત્ુજાવ, ઞઝવાયમી 

(૫) ગવતારળ 

(૬) જમના, પ્રક્ષેપળ 


(૨) વિસતિ, વિસંવાઇ વિસેધ, 
મતમેર્‌ 
(૨ર) જ્ઞષડા, જલઈ, અનવન 


વિવેજાધીન 


પહ્ત્યુત જરતા, બર્રાસ્ત જરા, 
સ્રાસ્તિ જસત 


(૨) જ્ઞનડા, જતઇ, તજ રર 
(ર) વાજ્‌-વિવાર્‌, વદસ 


(૨) વિતરળ, વંટ્ન, વાંટ 
(ર) વિભાઞન 
(ર) શ્રેળોજરળ 


પરિશિષ્ટ - ૩ 


1ળિપ1ડ101 


1201110112 


ળતા 


121210711૪ 011લ્લા 


121 [21011011011 


12001015 


15 111111૮ 


*દ્વા1ણ્તં 


૨૮૯ 
(૧) પ્રભાગ, ડિવિઝન (૨) મંડ, પ્રમામ, અંડ સિવીજ્ઞન 
(૨) વિભાજન, ભાગલા, ભાગ, (ર) વિભાગન, વિમા, વંટ્વાર, 
ખંડ, હિસ્સો સ્સ્સિ 
(૩) ભાગાકાર (ર) ભામ, ભાગન 


(૪) સૈન્યદળ, લશ્કર/સેનાના (9) ત્રમૂ, જોગ 
વિભાગ, ફોજ 


અધિવાસ, વતન, સ્થાયી/કાયમી ગાધિવાસ, સ્થાયી તિવાસ, વતન 
વસવાટ/રહેઠાણ 


(૧) મુસદો, ખરડો (૨) મસૌહ, પ્રાસ્ષ, મસવિતા 

(૨) રૂપરેખા (ર) સપરેજ્ા,આ્રાજા, લત્તા 

(૩) હૂંડી, ડ્રાફટ (ર૨) ડ્રાપટ ઇુળ્ડી 

(૪) લશ્કરી કુમક (૪) પગી જુમજ 

(૫) ફરજિયાત લશ્કરી ભરતી (૫) તાગઝમી "ૈતી મર્તી 

ઉપાડ અધિકારી ઝાઇરળ ઝધિજારી, ગાર્હ્તા 
ઝઅધિજારરી 

લાભ વિનાની બઢતી સિર્લામ પવેન્નતિ 


શંકાસ્પદ, સંદિગ્ધ, અનિશ્ચિત, સંરિમ્ધ, સરેઇપૂર્ણ, સંશયાત્મજ, 
અસ્પષ્ટ, અવિશ્વસનીય ઝસ્પછ ગ્તિસ્ત્તિત 


અંકિત કરવું, નિર્ધારિત કરવું, ત્ચિજ્નિ જરતા, સિર્ધાર્તિ જરા, 
નિશાની કરવી, અલગ રાખવું, ૩ર જરતા, અલમ સે રતના, 
અલગ કરવું ઝતમ જરા 


ઉપાર્જિત, કમાયેલ, પ્રાપ્ત કરેલ ૩પાગિત, અસિત, પ્રાત, જમાયા 
છુઞા 


૨૯૦ 


15201011150 


1લાંરા€) 0દ' 


11181012 


1511010111 


1901 


15180 5111101111 


1)11001"5€ 


131101૯0 


1111110 


ખર્ચ ઓછું કરવું, ખર્ચ ઘટાડવું, 
ખર્ચમાં કાપ મૂકવો, કરકસર 
કરવી 


લાયકી-આડ, કાર્યક્ષમતા-બાધ, 
કાર્યક્ષમતા અંતરાય 


પાત્ર, યોગ્ય 
પ્રતીક, ચિહ્ન, મુદ્રા 


અધિનિયમ કરવો/ઘડવો, કાયદો 
કરવો/ઘડવો 
(ચેક, હૂંડી, બિલ વગેરે 
બાબતમાં) વટાવવું તે, રોકડનાણું 
લેવું/આપવું 


(૧) શેરો કરવો/મારવો, પાછળ 
સહી કરવી 
(૨) સમર્થન કરવું 


અમલમાં લાવવું/મૂકવું અમલ 
કરવો/કરાવવો 


(૧) હકદાર હોવુ, હકદાર 
બનાવવું/કરવુ, હક/અધિકાર 
આપવો. 
(૨) (પુસ્તક વગેરેને) શીર્ષક/નામ 
આપવું 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


1મતવ્યય રતા, મિતવ્યથી હોના, 
ઝત્પ વ્યપ જરા, અર્ત્ત ધન 
સેના, જમ અર્ત જસતા 


ર્‌ક્ષતા રેધ, રક્ષતા સેજ 


પાત્ર, યોમ્ય 
પ્રતી૧) ત્તિટ્ન સંપ્રતીજ 


્ોધત્તિયમ વનતાના/જરના, 


૧ુનાના, તુડાના, તજ્‌ સપને 
તેને/રેને જ જાર્ય 


(૨) પીછે ₹સ્તાક્ષર જ રના, 
પૂષાજન જરા 

(ર) ઝતુમોહ્ન જરતા, સમર્થન 
જ્સ્ના 


પ્રવર્તન જરતા/જરના, તાનૂ 
જ્સ્તા 


(૨) ઇજા? છોના, ઇજરાર 
જરતા/બનાના, ગાધિજાઇઇજ 
રના 

(ર) (પુસ્તજ ગાર ૧10) 
શીર્ષજ હેના, નામ સત્રના 


પરિશિષ્ટ - ૩ 


1પ115દ૪€ 


1િવપક્યા7દ101 11 


પ્ત્‌પાં! 


1'ટ્વલા૦દ્વ1ં01 


111015 દ્વાતં 01115510115 


15518011511110111 


1%લત્વાુટ 


1%01પ5101 


1%-011010 


ર૯૧ 


(૧) વિચારવું, કલ્પના કરવી, (૨) વિત્તાર જરા, સમજ્ઞના, 


ધ્યાનમાં લેવું રેજ્રના, જ૯૫ના જરા 

(૨) સામનો કરવો, મુકાબલો (ર) સામના જરતા, મુજાવભા 
કરવો જ્સ્તા 

સમકારી નિધિ સમજારી સિધિ 


ન્યાયોપણું, ન્યાય સંગતતા, સ્યાયપરતા, ન્યાયસંમતતા, 
ન્યાયનીતિ, ઔચિત્ય, નિપ્પક્ષતા ન્યાયનીતિ, સિષ્તક્ષતા, ગૌસ્તત્ય 


નાબૂદી, અિવારણ, ઉન્મૂલન, ૩મૂલન, મૂલોસ્કેલ્ન, વિધ્વંસ, 
ઉચ્છેદ, નાશ તાશ 


ભૂલચૂક ખૂન 


(૧) મહેકમ, કર્મચારીવર્ગ (૨) મણ, વમત્ર વર્ય સિવ્નત્‌ી 
(૨) સ્થાપના (૨) સ્થાપના, સંસ્થાપન 
(૩) વેપારી સંસ્થા/પેઢી (ર) વ્વાપર-1ઇ ગધિણાન પ્રતિણાન 


(૧) વિનિમય, અદલાબદલી, (૨) વિતિમય, ઝલ્લા-વવ્લી, 
બદલો, અદલોબદલો, સાટુ, ઝાહનપ્રહન 
આદાન-પ્રદાન (ર) જેન્દ્ર, મંકી, વિનિમય 
(૨) મથક, પીઠ, બજાર જેન્દ્ર, વાગાર 


બાક્ત રાખવું તે, નિષેધ, કાઢી અપવર્ગન, નિષેધ, સિજાલ તેના 
નાખવું તે 


હોદાની રૂએ પહેન, ૫૯ જે નાતિ 


રહરે 


1£2%[0તા1ટ 


1%01દ1દ11011 


1)%-[0051 1દ્વિત0 


1)%1ણા15101 


1% -01તાાત્ા/ 


1))/€-07101€55 


18011011011 


1્વલ ઊ1તો1ાછ €0૦01110€€ 


111) 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


જલદી કાર્યવાહી કરવી, જલદી શીધ્ર જાસ્વાર્ફ જરા, શીધ્ર 
થાય તેમ કરવું, તાકીદે કરવું, ઝટ સિવયના, શીધ્રતા/ ઞભ્તી જરના 
ઉકેલ લાવવો, વેગ લાવવો, 

ઉતાવળ કરવી. 


સ્પષ્ટીકરણ, સમજૂતી, ખુલાસો સ્પછીજરળ, વિવરળ, વ્યારા, 


કાર્યાત્તર સર્યોત્તર્‌ 


વિસ્તરણ, વિસ્તાર, વૃદ્ધિ વિસ્તા; વિસ્તરળ, વિસ્તારળ, 
વૃદ્ધિ 


અસાધારણ, અસામાન્ય ઝસાધારળ, ઞસામાન્ય 


પ્રત્યક્ષ સાક્ષી, નજર-સાક્ષી, પ્રત્યક્ષ સાક્ષી, ત્રશ્મહીટ્‌ મવાઈ 
નજરોનજર જોનાર સાક્ષી 


(૧) રચના, 4િર્માણ (૨) સંસ્ત્રના, વિસ્ત્રના, સિર્માળ, 
મહાર, મરન 

(૨) બનાવટ, ઉપજાવી કાઢવું તે, (ર) જપટ સત્રના, છ સ્તરના, 

ખોટું ઊભું કરવું તે ગાનસાગી 


હકીકત-તપાસ સમિતિ, હકીકત તથ્ય-ગાંત્ત સમિતિ, તથ્યાન્વેષી 
શોધ સમિતિ સમિતિ 


(૧) શક્તિ, સામર્થ્ય, ક્ષમતા, (૨) શરિ, ક્ષમતા, સામર્થ્ય, 
માનસિક શક્તિ જાર્યશસ્છિ, માનસિજ શતિ 
(૨) વિદ્યાશાખા (ર)સંજાય, વિમામ 


પરિશિષ્ટ - ૩ 


1285101111) 


1પ1દ્ા 


1પાદાલંતા 


1પ1'€ 


1311-51 111[0111181101 10][0011 
(વાર) 


1પડલ્ટ્યા 


1351 211111૪ 


11% 


11011૪ ૦0111 


11006 દ્વા હ્તિલત દ્વા 


111115 ડવૂપક્ષવત 


શક્યતા, 
વ્યવહારક્ષમતા 


આખરી, અંતિમ, છેવટનું, નિર્ણાયક 


નાણાકીય, નાણાવિષયક 


(૧) (ક) આગ, અગ્ર 
(ખ) ગોળીબાર/તોપમારો 
(૨) ગોળીબાર/તોપમારો કરવો 


પ્રથમ માહિતી અહેવાલ 


રાજવિત્તીય 


મત્સ્ય-ઉછેર 


ઠરાવવું, [નિયત કરવું, નક્કી કરવું, 


સ્થિર કરવું, સ્થાયી કરવું 


છૂટી મૂડી, તરતી મૂડી 


પૂરગ્રસ્ત વિસ્તાર 


નો 


શૌદ્રકાર્ય ટુકડી, ત્વરિત ટુકડી 


સંભવિતપણું, સંભાવના, 


૨૯૩ 
સંભાવ્યતા, 


વ્યવણાર્યતા, સાધ્યતા 
(૨) (૧ ઝમ, ગમ્તિ 
(૨) મોતાવારી, મલી ત્રતાના 


(ર) મોલીવારી જરા, મોતી 
ત્તરતાના 


પ્રથમ સૂત્તના રિપોર્ટપ્રતિવેલ્ન 
રાઝવોષીય, રગઞસ્વ સમ્વન્ધી, 
વિત્તીય/ રગઞવિત્તીય 
મત્સ્યપાતન 

સિયત જતા, સિસ્ત્તિત જરના, 
સમાના, સ્થિર જરા, સ્થાયી 


જ્સ્ના 


ત્રસ પૂંગી, પ્સવમાન પૂંગી, 


વાઢપ્રસ્ત/પૂતસ્ત વિસ્તાર 


૩ડન વસ્‍તી, ડડાજ વલ, 


દુતમામી હત 


ચ્લ્૪ 


11) 1૯ 


101100 00 00૪1111110 


1001 101૯ 


10101111101" 


101:€51દ11011 


1'01€51 1€5011:0€€5 


1'0111દ 


101116 ૯0૯01 


10107દ્વા'ત 


1પ 


131€0€ 101 1દ્વાત 


1120 1દ્વા તં 


કોરું પાનું 
અનુવર્તી કાર્યક્રમ 
પાદ ટીપ, પાદ-નોંધ 


પૂર્વગામી, પુરોગામી, અગ્રગામી, 
અગ્રદૂત 


વનીકરણ, વન-સંવર્ધન 
વનસંપત્તિ 
(૧) ઔપચારિક 


(૨) વિધિસર, 
પદ્ધતિસર 


સિયમસર, 


શાલેય શિક્ષણ 


રવાના કરવું 


કપટ, છળકપટ, પ્રપંચ 


પૂર્ણ સ્વામિત્વવાળી જમીન, 
સંપૂર્ણ હકની જમીન 


(૧) અઘાટ જમીન 
(૨) ગોચર જમીન, પંચાયતી 
જમીન, 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


પોસ્તીન, જોર પત્તા 
ઝનુવર્તી જાર્યજમ 
પાહ્ટ્પ્ખળી 


ઝપ્રહૂત 


તન સંવર્ધન 

તન સંસાધન 

(૨) ગૌપત્તારિજિ 

(ર) વિધિવત્‌, સિયમાનુસારુ 
ચથાનિયમ 


શાલેય શિક્ષા 


ઝમેષિત જરતા, ગામે બેઝના, 
ઝમ્રેષળ 


%પ૫ટ ગાલસાગી, છત, છતવ૫ટ 


પૂર્ળ સ્વામિત્વવાતી બૂમિ 


(૨) ઝઘાટ બૂમિ 
(૨) મોત્તર ભૂમિ, પંત્તાયતી ભૂમિ 


પરિશિષ્ટ - ૩ 


1111૪છુલ 00110111 


13'07ણા 8550515 


11111 તા'€55 તંલ0દ્વાલ 


1111011011 


11110110161) 


0ટ્ટ7લાલ્ત 


ઉલાલદ્વાં 010૯૯0૦ 


ઉલા1દ્વાં 81011તલણા 1પ॥ત 


ઉ10૦ડ૩ડદ્ઞા 


0ળ૦દ્યા 


0૦૦ દ્વાંપી 


0૦ 31007 5011૮૯ 


ર૯પ 
અનુષંગી લાભ ઝનુષંમી હિતતામ 


સ્થગિત અસ્કયામત/સંપત્તિ/પુંજી ઝવરુદ્ધ પરિસમ્પત્તિ/પૂંગી 


સંપૂર્ણ ચર્ચા, વિસ્તૃત ચર્ચા સવિસ્તાળવિસ્તૃત વદસ 

(૨) જાર્ય, જમ, જિયા, જીત્ય, 
સ્યાપાર 

(૨) સમારંભ, સમારોહ, ઉત્સવ (૨ર) સમાસેઇ, ૩ત્લવ 


(૧) કાર્ય, કામ, કર્તવ્ય, ક્રિયા 


કર્મચારી, અધિકારી તમત્રારી, અષિજારી, અદતવાર 


રાજપત્રિત રાઞપત્રિત 
સામાન્ય કાર્યપદ્ધતિ સામાન્ય પ્રજિવા/જાર્યવિધિ 
સામાન્ય ભવિષ્યનિધિ સામાન્ય ભવિષ્ય સિંધ 


શબ્દાવલિ, શબ્દસંગ્રહ, શબ્દસૂચિ શવ્યવતિ શજ-સંળઇ શજ્ડ્જોશ 


(૧) લક્ષ્ય, સાધ્ય, ધ્યેય, મુકામ, (૨) સક્ષ્ય, ધ્યેય, ડહેશ્ય, 
પહોંચવાનું સ્થાન, ઉદ્દેશ મત્તવ્ય, મંગિત 

(૨) (ફૂટબોલ, વગેરે રમત (ર) (જુટ્વોલ ગાઢ મેં) મોલ 
બાબતમાં) ગોલ 


શુદ્ધબુદ્ધિ, સદભાવ, સદ્ભાવના, સહ્‌માવ, સહ્માવના, સહ્ત્છા, 
શુભ આશય સત્ત્વ સિયત 


મંદકામ હડતાલ, ધીમેકામ મહ્‌ જાર્ય ઇડતાન, ધીરે જામ 
હડતાલ ઇડતાત 


ર૯દ્દ 


0૦011110111 ક ડ્રિં15 


0૦૪૨1૧૧1101 11801111101')/ 


01-ક્વંદ્વા1ં01 


દ્વા 50019 5૦લા1૯ 


0-્વા1-11-દ્ાંતં 


01્વા1-01-8€€0111 


01551001 [11111૪ 


01'ટ્વાપા1015 


011૯0 દ10€€ 11011101 


01:055 


0॥ંતલા11૯ 


1120085 
€૦1૪00૩ 


સરકારી કામકાજ 


સરકારી તંત્ર 


ક્રમ, ક્રમનિર્ધારણ, ક્રમ-સ્થાપન, 
વર્ગીકરણ 


અનાજ પુરવઠા યોજના 
સહાયક અનુદાન 

આગ્રિમ અનુદાન 

પાયામાંથી આયોજન 

(૧) મફત, વિનામૂલ્ય, વણમાગ્યું 
(૨) અકારણ, વચિર્હેતુક, 
સ્વયંપ્રેરિત 

ફરિયાદ-નિવારણ તંત્ર 

(૧) એકંદર, કુલ 

(૨) ભારે, ગંભીર, બહુ મોટું 
(૩) ગ્રોસ-(બાર ડઝન) 


માર્ગદર્શક સૂચન/સૂચના 


હેબિયસ કોર્પસ, કેદીને અદાલત 
સમક્ષ હાજર કરવો 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


રાઝજાઞ, સર્જરી જાર્થ, 
સરજારી મામલે 


2, સ્થાપન, વર્માજરળ 


ઝનાગ સસ યોગના 
સછાયજ અતુલન 


પૂર્વાનુહાન, ઞમ્રિમ મનુદન 


ઝાધાર-સ્તર સે ઞઆાયોઞન, 


મૂનાસમી આયોગઞન 


(૨) મુપતત, સિઃશુ્ન, વિન માંગા, 
(ર) ગજારળ, 4નિદેતુજ, 
સિષ્જારળ 


શિજાયત-તિવારળ વ્યવસ્થા 
(૨) સજલ, જુલે 

(ર) પો? મારી, ગર્ત્યાધજ 
(ર) ગ્રોસ (વાર રગન) 
સિર્ટેશજ રેસા 


ઈગયસ જર્પસ, બણ 


પ્રત્યક્ષીજ્ર્ળ 


પરિશિષ્ટ - ૩ 
11011૫1 


11ત11તા€ [0 


11 દાતા ૦૦૯ તરાપ 1િલદ્ાટ 


1દાતં૦પા 


11લ્હ્વં 01 8૦૦૦૫11 


11૯111 10૯05 


1લ્હ્યાં1 1૦5૦11 


11૯111 પ151101' 


11€ાત 11 0011૯0 


11લ1€હલા 


1લાલૉળ॥ 


11લા'લા1 90€101'€ 


11€1'€ 10 0001*€ 


૨૯૭ 
(૧) રોજિંદું, રોજનું, નિત્યનું (૨) રઝ જો, સિત્ય જા 

(૨) રીઢું (ર) ઞપ્યસ્ત, ગાહીં, સ્વમાવતઃ 
અવરોધ, મુશ્કેલી, નડતર, અંતરાય વાંધા, ₹્જાવડ ઞવરેધ, રોજ 


હવાલા-સોંપણી પ્રમાણપત્ર સ્ર્યમાર સોંપે જે પ્રમાળપત્ર 


વક્તવ્ય-અહેવાલ (વર્તમાનપત્રો વસ્વ્ય-વૃત્તાત (સમાત્તારપત્રો, 
વગેરે માટે તૈયાર કરેલો) ઝાર જે સિણ તેયાર જિયા મયા) 


હિસાબનું સદર, હિસાબી સદર ત્તેજ્ધા-શીર્ષ 

આરોગ્ય જરૂરિયાતો સ્વાસ્થ્ય આાવશ્યજતાઉ્‌ 
આરોગ્યધામ, હવા ખાવાનું સ્થળ સ્વાસ્થ્ય વિહાર ઞાસેન્યધામ 
આરોગ્ય તપાસનીસ સ્વાસ્થ્ય પરિટિશવજ/વિસ્િટ્ર 
સ્થગિત રખાયેલું, મોકૂફ રખાયેલ પ્રસ્થામિત વિત્યા છુઞા રેજ સત્ર ગયા 


હવે પછી, ભવિષ્યમાં રસજે વાજ ભવિષ્યને, ગાર્ડન્રા, 
ઝામે ત્રત જર 


આમાં, આની અંદર, અહીં રસે, યહાં, ફય સ્થત ૫ર ફસ 
સ્રમઈ 


(દસ્તાવેજ વગેરેમાં) અહીં આ (ફ્સ્તાવેઞઝ ઞઝારિ મેં) ફસસે 
પહેલાં પદે 


અત્યાર સુધી, આજદિન સુધી, ઝવતજ, ગઘપર્યન્ત, પદલે, 
અગાઉ, આ પહેલાં રસસે પછે 


ર૯૮ 


11€1'€1[201 


11811 €૦ડ1 13001011) 


11811 [2૦૫7૯ €011111111€€ 


11૪ )1લાતાાછુ ૪110005 


115101) ડાલા 


1101ત0દ્01€ [2 )/ 


110110111૯ 


11011010171 


11010101 


110150|0ંત 


110050ા10દ5લા' 


11015૯0 01 1.ાં51દ્વા11€ 


11111૮1 1181115 


11)ટાંલા 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


એથી, આને પરિણામે, આ પરથી ફસ ૫ર અત: ફસજે વાર 


અતિખર્ચાળ અર્થતંત્ર 
ઉચ્ચાધિકાર સમિતિ 

અધિક ઊપજ આપતી જાતો 
હકોક્ત-પત્ર 

રોકાયેલો પગાર 

સ્વરાજ 

વતન 

માનવેતન 


(૧) કુટુંબ, પરિવાર 
(૨) ઘરગથ્થુ 


ગૃહપતિ 
વિધાનમંડળ ગૃહ 


માનવ અધિકાર 


અતિ આરતીની ઞર્થ-વ્યવસ્થા 
ડ૩ત્તાધિજાર સમિતિ 


ઝધિજ ૩3પઞ જિસ્મ 


રુજા વેતન 
સ્વરગ્ય, સ્વશાસન 


મૂલ તિવાસસ્થાન, સ્વનમર 


(૨) મૃદસ્થી, પરિવાર જુટુંવ 
(ર) ઘરે 


મઇપતિ 
વિધાનપંડત સહન 


માનવ ગધિજાર 


(૧) આરોગ્ય વિજ્ઞાન, આરોગ્ય (૨) સ્વાસ્થ્ય વિત્તાન, ગાસેમ્ય 


શાસ 


શાજ્ઞ 


(૨) આરોગ્ય રક્ષણ, આરોગ્ય રક્ષા (ર) સ્વાસ્થ્ય રક્ષા 


પરિશિષ્ટ - ૩ 
101ત (10ાંતહા1) 


1તંલા1૯દ્ાં 5૯ટ્વાંટ 01 [4 


1તંલા111)/ 


11૦૪દ્વાં 


11૯8ાાદ્વાલ 


11-10'€હ11ણા1 


1110100 


11111801 


11111101101 11૪111 


૨૯૯ 
તે જ સ્થળે; તે જ પુસ્તક, પ્રકરણ તત્ર, વહીં, ડી સ્થાન પરુ 
કે ફકરામાં, એ જ; એજન પ્રજરળ યા પરિત્છિટ્‌ મેં 


એક્સરખું/સમાન પગાર-ધોરણ ણ%૪૫/સમાન વેતન-માન 


(૧) નક્કી/નિશ્ચિત કરવું, મુકરર (૨) સ૫છ જરા, સિસ્ત્રિત 
કરવું જ્સ્તા 
(૨) ઓળખવું, ઓળખો (૨) પછત્તાનના, પછત્તાન જરા, 


બતાવવું, પિછાણવું ઝામિજ્ઞાન જરના 
ગેરકાયદે, કાયદા-વિરુદ્ધ, ગેરકાનૂની ઝવેધ, મૈરજાનૂની 


(૧) અનૌરસ (૨) ગનૌરસ, ગાર, તેમસા 
(૨) ગેરકાયદે, ગેરકાયદેસર, (ર) અવૈધ, મૈરજાનૂની 
ગેરકાનૂની 


હ 


દુર્વવવહાર, ગેરવર્તાવ સુર્વ્યવવણાર વુર વર્તાવ 


(૧) (વિચાર વગેરે) ગ્રહણ કરવું, (૨) (વિત્તાર ગા) ગાત્મસાત 

આત્મસાત્‌ કરવું, સમજવું જરા, મત મેં ધારળ જસત 

(૨) (વન) શોષવું, ચૂસી લેવું (ર) (વન) ઝંતર્ષ્દળ જરા, 
સૌોજ્ધ તેના, ઞન્તઃ શોષળ જરા 


તથ્ય/સાર વિનાનું, નજીવુ, સિતાર મઇત્તહીન, નમળ્ય, 
મામૂલી, મહત્ત્વહીન, તુચ્છ તુત્છ 


જમાના જૂનો હક/અધિકાર સ્મરળાતીત ઞધિજાઇ ગતિ 
પ્રાત્રીન ઞધિજાર્‌ 


૩૦૦ 


111/૮11 


111[0€8011110111 


111[0018111૯0 


111[0€105 


111[011ણ્તં 


111[005€ 


111[010€551011 


(૧) (શિક્ષણ, જ્ઞાન, તાલીમ, 
વગેરે) આપવું 

(૨) ભાવ આપવો 

(૩) જણાવવું, વિવિત કરવું 
(સમાચાર, વગેરેની) જાણ કરવી. 


(૧) નિંદા, અપમાન 
(૨) અવરોધ, બાધા, હરકત 
(૩) તહોમતનામું, દોષારોપણ 


આદેશાત્મક, અચૂક કરવાપાત્ર/ 
અમલપાત્ર, અનુલ્લંઘનીય 


(૧) વેગ, પ્રવર્તક, બળ, ગતિ 
(૨) ઉત્તેજન, પ્રોત્સાહન, પ્રેરણા 


ગર્ભિત, અંતર્ગત, સૂચિત 
(૧) લાદવું, લાગું કરવું, નાખવું 


(૨) છેતરવું, ઠગવું 
(૩) આરોપ મૂકવો 
(૪) ફરમા/પૃષ્ટ બાંધવા 


(૧) અસર, પ્રભાવ, સંસ્કાર, છાપ 
(૨) છાપ, તિશાની, ચિહ્ન, મુદ્રા 
(૩) છપાઇ, છાપેલી પ્રત, 
આવૃત્તિ 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


(૨) (શિક્ષા, જ્ઞાન, તાલીમ 
ઝાર તેના 

(ર) પ્રહાન જરા, દિસ્તા હેના 
(ર) [રિત જરના, ગતાના 
(સમાત્તાર ગા) જ્તાત જરા 


(૨) તિન્ણ 
(ર) વાધા 
(ર) મછામિયોમ, ધિક્ષેપ, 
સેષાસેપળ 


ઝાવશ્યજરળીય 


(૨) તેમ, સવેમ, પ્રવર્તન વલ, પતિ 
(૨) પ્રોત્લાહન, ૩ત્તેગના, પ્રેરળા 


તિરિતિ, મમત, સક્ષિત, સૂસ્તિત 


(૨) સમાના, ભાન જર્ની, 
સાહ્ના, થોપના 

(ર) ૪ના, ધોજ્ધા હેના 

(૨) ઝાસેપ જરના, ગારેપ સમાના 
(૪) "રમા જરતા, પૂછ વાંધના 


(૨) ઝસડ પ્રમાવ, સંસ્કાર 
(ર) છાપ, નિશાની, સ્તિછ્ન, મુદ્રા 
(૨) ઇષાર્ફ, છષી છુર્ડ્‌ પ્રતિયાં, 
સંસ્જ્ર્ળ 


પરિશિષ્ટ - ૩ 


11 800€)/11€€ 


11 તંલવૃપક્વાલ 


118[0[211€10 


11 €ટ1101% 


110€0110 [01 € 011 


110€0150વૃપણા। 


11€01[001૮10€ 


11010111011 


110111 


11તંરા1111)/ 


1 તાળ 'લા€ટ 


11તૉં5[2€115010 


૩૦૧ 
સ્થગિત પ્રાસ્થામિત 

અપર્યાપ્ત, અપૂરતું, અલ્પ ગ્રપર્યાપ્ત, ન્યૂન, ઞલ્પ 

લાગુ પડે નહીં તેવું ગ્પ્રયોગ્ય 

બંધ બારણે, ખાનગી તંટ્‌ જમરે મેં, ગુપ્ત સમ સે 


માથાદીઠ આવક, વ્યક્તિદીઠ પ્રતિવ્યાતિ માય 

આવક 

અપ્રસ્તુત, અસંબદ્ધ, અસંગત ગપ્રાસમિજ, ઞસંવદ્ધ, અસંમત 

(૧) સમાવેશ કરવો, સમાવિષ્ટ કરવું (૨) સમ્મિતિત/તમાવિણ જરા, 

માં/સાથે ભેળવી દેવું, દાખલ કરવું મિત્ા તેના 

(૨) સંસ્થાપિત/નિગમિત કરવું (૨) સિમમિત જરના, સંસ્થાપિત 
જ્સ્તા 


ઈજાફો, વધારો, પગાર-ધોરણ વૃદ્ધિ, વેતન-વૃદ્ધિ ફગાપ્મ 


(૨) (વ્યય) જતા 


(૧) (ખર્ચ) કરવું 
ળો (ર) ગપને ૩૫૨ તેના, ૩૭ના 


ન 


(૨) વહોરવું, નોતરવું 


નુક્સાન ભરી આપવું, નુકસાન ક્ષતિપૂતિ જસત, છ્ગાના હેના 
ભરપાઈ કરવું, ક્ષતિપૂર્તિ કરવી 


(૨) ૩તસીનતા, તાપર્વાદી 
(૨ર) તટસ્થતા 


(૧) ઉદાસીનતા, બેપરવાઈ 
(૨) તટસ્થતા 


અનિવાર્ય, અત્યંત આવશ્યક ઝપરિણર્ય ઝનિવાર્ય, ઞત્યાવશ્યજ 


૩૦૨ 


11ટડા010 


11101૯0 


111851111€111"€ 


11 11110 


સરકારી લેખન-પદ્ધતિ 


અવ્યવહારું, અસંભવિત, અશક્ય ગવ્યવણાર્ય, ઝસંમાવ્ય 


અમલમાં હોય તેવું, પ્રવર્તમાન, પ્રવૃત્ત, પલી, પ્રવર્તમાન, લાં 
ચાલુ 


પૂર્વ-જરૂરિયાત, આધાર-માળખું, પૂર્વાવશ્યજતા, ગાધારિજ 
આધારરૂપ વ્યવસ્થા સત્ત્રના ભૂમિક₹૫/ઞાધાસ્મૂત 


વ્યવસ્થા 


આરંભમાં, પ્રારંભમાં, શરૂઆતમાં પ્રાર્મ્મમેં 


